﻿© કોન્સ્ટેન્ટિન સ્કવોર્ટ્સોવ, 2019
ISBN 978-5-4496-9326-6
બૌદ્ધિક પ્રકાશન પ્રણાલી Ridero માં બનાવેલ છે
 
1941 ના ઉનાળામાં નાઝી જર્મની અને તેના સાથી રોમાનિયા, ફિનલેન્ડ, હંગેરી, ઇટાલી, સ્પેન, સ્લોવાકિયા, ક્રોએશિયા તરફથી પ્રથમ સૌથી ભયંકર ફટકો લેનારા રેડ આર્મીના તમામ સૈનિકો અને અધિકારીઓને સમર્પિત...
બધા જાણીતા અને નામહીન નાયકો માટે શાશ્વત સ્મૃતિ. તેઓ દરેકના હૃદયમાં છે જેઓ આ પરાક્રમ માટે તેમના આભારી છે...
 
લેખક તરફથી
"ઇતિહાસની હકીકત" પ્રોજેક્ટ માટે યુદ્ધ પહેલાના સમયગાળાના દસ્તાવેજો સાથે કામ કરવાની પ્રક્રિયામાં, ઘણા રસપ્રદ પુરાવા મળી આવ્યા હતા. ધીરે ધીરે મને વિચાર આવ્યો કે આમાંના કેટલાક દસ્તાવેજો એકત્રિત કરવા અને તેમને ઘટનાક્રમના એકંદર ચિત્રમાં મૂકવા જરૂરી છે. કેટલાક દસ્તાવેજો તમારા માટે જાણીતા હશે, અન્ય નહીં. મુખ્ય વસ્તુ જે હું કરવા માંગતો હતો તે દસ્તાવેજી પુરાવા દ્વારા યુદ્ધ પહેલાના અને પ્રથમ યુદ્ધ મહિનાઓ બતાવવાનું હતું.
ટેક્સ્ટમાં મારા સ્પષ્ટીકરણો અને ટિપ્પણીઓ છે. પરંતુ મારો સિદ્ધાંત, જેના આધારે હું "ઇતિહાસની હકીકત" પ્રોજેક્ટનો અમલ કરી રહ્યો છું - દસ્તાવેજોને અનુસરીને - યથાવત છે. ઈતિહાસ એ લોકો દ્વારા કહેવા દો કે જેમણે નિર્ણયો, આદેશો અને નિયમોને અમલમાં મૂક્યા હતા. ઘટનાઓ કેવી રીતે વિકસિત થઈ તે સમજવા માટે, વ્યક્તિગત તથ્યોને સંદર્ભની બહાર ન લેવું જરૂરી છે, પરંતુ તમામ સંભવિત વિગતો સાથે ઘટનાઓનો સમગ્ર ક્રમ દર્શાવવો જરૂરી છે. પરિણામે, તમારી આંખો સમક્ષ તમને ઐતિહાસિક પ્રક્રિયાની સંપૂર્ણ રચના મળે છે, જ્યાં તમામ ઘોંઘાટ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે અને એક પણ હકીકત દૂર કરવામાં આવતી નથી (આ "ઇતિહાસની હકીકત" પ્રોજેક્ટના સિદ્ધાંતોમાંનો એક પણ છે).
હું અદ્ભુત લોકોનો આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ છું જેમણે મને મદદ કરી.
સૌ પ્રથમ, મારી ઊંડી કૃતજ્ઞતા ઓક્સાના નેવેચેરીનાને તેમની અનંત ધીરજ, આશાવાદ, ઉપયોગી સલાહ અને સતત વ્યવહારુ સહાય માટે સંબોધવામાં આવે છે.
હું મેક્સિમ શારાપોવને તેમના નવા પરિપ્રેક્ષ્ય, ઉત્સાહ અને વિશ્લેષણાત્મક કૌશલ્યો માટે પણ આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ છું, જે વિચાર-મંથન માટે આદર્શ છે.
પરંતુ હું ખાસ કરીને તેના મૂલ્યાંકન, અથાક મદદ અને સમર્થન માટે ઇરિના સ્કવોર્ટ્સોવાનો આભારી છું.
 
પરિચય
ઘણાએ 60-80 ના દાયકામાં સોવિયત યુનિયન જોયું. આ સોવિયત યુનિયન છે જેને આપણે જાણીએ છીએ અને જેનાથી આપણે ટેવાયેલા છીએ. ઘણા લોકો હવે એવી છાપ ધરાવે છે કે આ હંમેશા કેસ છે. પરંતુ આ સાચું નથી. 1945માં અને ત્યારપછીના વર્ષોમાં યુએસએસઆર 1941ની જેમ નથી. દેશ મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધની આગમાં સળગી ગયો હતો. તે યુદ્ધ દરમિયાન, સોવિયેત યુનિયન સોવિયેત યુનિયન બન્યું જે આપણે બધા જાણીએ છીએ.
તેથી, મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધ એ એક વખતના સોવિયત, અને હવે રશિયન લોકો અને ભૂતપૂર્વ યુએસએસઆરના દેશોના ઘણા રહેવાસીઓના વિશ્વ દૃષ્ટિકોણની સહાયક પ્લેટોમાંની એક છે. આ એવી વસ્તુ છે જે હંમેશ માટે સ્મૃતિમાં રહેશે અને કંઈક જે હંમેશા આપણો એક ભાગ રહેશે. બીજા વિશ્વ યુદ્ધ અને મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધના ઇતિહાસને ફરીથી લખવાનું એક કારણ એ છે કે રશિયન લોકોના સહાયક કોરને પછાડવું.
મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધના સૌથી દુ:ખદ પૃષ્ઠોમાંનું એક અને કદાચ સામાન્ય રીતે રશિયાના ઇતિહાસમાં 1941 ની લશ્કરી આપત્તિ હતી. આવી તીવ્રતાની આપત્તિની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે. યુએસએસઆરના યુરોપિયન ભાગના વિશાળ પ્રદેશો જર્મની દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં લાખો લોકો રહેતા હતા, ત્યાં સેંકડો છોડ અને કારખાનાઓ હતા, જેણે આર્થિક સંભવિતતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો હતો; હજારો કેદીઓ, મૃત અને ગુમ; લશ્કરી અને નાગરિક સાધનોમાં ગંભીર નુકસાન. પરંતુ આ બધી સૈન્ય વિનાશની શુષ્ક રેખાઓ છે, જેની પાછળ દેશનું ભાવિ અને તેની સાથે સંકળાયેલા લાખો લોકોનું ભાવિ છે. હકીકતમાં, યુએસએસઆર વિનાશની અણી પર હતું.
સામાન્ય રીતે, '41 ના ઉનાળાની લશ્કરી ઘટનાઓ ખૂબ જ અલગ હતી. એક તરફ, આ બ્રેસ્ટ ફોર્ટ્રેસ, સરહદ રક્ષકો, પાઇલોટ, ટાંકી ક્રૂ અને પાયદળના પરાક્રમી સંરક્ષણ છે; બીજી બાજુ, લશ્કરી વિમાનોના છદ્માવરણ અને વિખેરવાના અપૂર્ણ ઓર્ડર, ડિવિઝનના બેરેકમાં ગોળી ચલાવવામાં આવ્યા, જે લડાઇની તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યા ન હતા; ત્રીજી બાજુ, નૌકાદળ, NKVD સરહદ સૈનિકો અને વ્યક્તિગત લશ્કરી જિલ્લાઓને સંપૂર્ણ લડાઇ તૈયારીમાં લાવવું. યુદ્ધની શરૂઆતની ઘટનાઓમાં અસંખ્ય અને વિરોધાભાસી સ્ટ્રોકનો સમાવેશ થાય છે.
કયા કારણોસર આ દુર્ઘટના સર્જાઈ તે અંગે હજુ ચર્ચા ચાલી રહી છે. મારા મતે, કોઈ એક કારણ નથી, કોઈ એક ગુનેગાર નથી.
મુખ્ય સંસ્કરણો:
- રેડ આર્મીની સંપૂર્ણ તૈયારી વિનાની (એકમો એકત્ર થયા ન હતા અને મોટાભાગે શિયાળાના ક્વાર્ટર્સમાં હતા). જી. ઝુકોવના સંસ્મરણો અનુસાર, આઇ. સ્ટાલિને જર્મનોને ઉશ્કેરવા માટે લશ્કરને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવાની મંજૂરી આપી ન હતી. અને આ કારણોસર, તેણે જર્મની માટે અનાજ સાથેની ટ્રેનો મોકલી. મેં અન્ય પુસ્તકમાં અનાજ સાથેની ટ્રેનોનું વિશ્લેષણ કર્યું - "મોલોટોવ-રિબેન્ટ્રોપ સંધિનો જન્મ (યુગ. ઘટનાઓ. લોકો.)" (અનાજવાળી આ જ ટ્રેનો માટે, જર્મનીએ સાધનો અને લશ્કરી સાધનો સાથેની ટ્રેનો મોકલી);
- એક જાણીતા અંગ્રેજી પબ્લિસિસ્ટે એક સંસ્કરણ આગળ મૂક્યું જે કહે છે કે યુએસએસઆર જર્મની પર હુમલો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું હતું, પરંતુ હિટલર, નિવારક યુદ્ધ શરૂ કરીને, સ્ટાલિન કરતા આગળ હતો (આ સંસ્કરણ 22 જૂને આઇ. રિબેન્ટ્રોપના નિવેદનને સંપૂર્ણપણે પુનરાવર્તન કરે છે. જર્મન-સોવિયેત યુદ્ધ ફાટી નીકળવું). જર્મન સૈનિકો, પ્રથમ હુમલો કરીને, રેડ આર્મીને ગંભીર હાર પહોંચાડવામાં સક્ષમ હતા;
- રેડ આર્મી આગામી યુદ્ધની તૈયારી કરી રહી હતી. જ્યારે જર્મનીએ હુમલો કર્યો, ત્યારે યુએસએસઆર સૈનિકોએ દુશ્મનને કબજે કરેલા પ્રદેશમાંથી બહાર કાઢવા અને લડાઈને જર્મન પ્રદેશમાં સ્થાનાંતરિત કરવા માટે વળતો હુમલો કરવો પડ્યો. તેથી, કેટલાક એકમો સરહદની નજીક કેન્દ્રિત હતા (ઉદાહરણ તરીકે, બાયલિસ્ટોક અને લિવિવ બલ્જેસમાં).
- લાલ સૈન્ય દુશ્મનને નબળું પાડવા માટે ઊંડાણપૂર્વક સંરક્ષણની તૈયારી કરી રહ્યું હતું, ત્યારબાદ અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં આક્રમણ ચાલુ રાખ્યું હતું. ત્યાં જાણીતા છે, ઉદાહરણ તરીકે, વ્યાઝમા પ્રદેશમાં કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોના નિર્માણ માટેની યોજનાઓ.
મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધ વિશે અને ખાસ કરીને તેના પ્રારંભિક સમયગાળા વિશે ઘણા લેખો અને પુસ્તકો લખવામાં આવ્યા છે. પરંતુ પ્રશ્નો હજુ પણ બાકી છે. સોવિયત અને જર્મન લશ્કરી નેતાઓના અસંખ્ય સંસ્મરણો હંમેશા ઉદ્દેશ્ય સ્ત્રોત નથી. સંસ્મરણો ઘણીવાર કેટલીક નિષ્ફળતાઓ, ભૂલો, ભૂલોને ઢાંકી દે છે, જ્યારે સફળતાઓ, તેનાથી વિપરીત, ઉત્કૃષ્ટ હોય છે (આ બધા સંસ્મરણકારોને લાગુ પડે છે).
જ્યારે માર્શલ આઈ. કોનેવને યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળાનું વર્ણન કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું, ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો: "હું જૂઠું બોલવા માંગતો નથી, પરંતુ તેઓ હજી પણ મને સત્ય લખવા દેશે નહીં." અન્ય લશ્કરી નેતાઓએ આ કેસમાં શું લખ્યું હતું જો તેઓને સત્ય લખવાની મંજૂરી ન હોય?
યુદ્ધ વિશે સંશોધન શેના પર આધારિત હોવું જોઈએ? ગંભીર ઐતિહાસિક સ્ત્રોત તરીકે ત્રીજા પક્ષકારો દ્વારા અભિવ્યક્ત કરાયેલી અફવાઓ અને શબ્દોને ઉન્નત કરવા યોગ્ય નથી. આ કિસ્સામાં, આપણે નિરપેક્ષતા ગુમાવવાનું અને શું થઈ રહ્યું છે તેનું સંપૂર્ણ ચિત્ર જોતા નથી. સોવિયેત સૈન્ય નેતાઓ અને જર્મન, અંગ્રેજી અને અમેરિકન બંનેના સંસ્મરણો સાવચેતી સાથે સંપર્ક કરવા જોઈએ, તેમને નિર્દેશો, ઓર્ડર્સ, અન્ય દસ્તાવેજો અને ખુલ્લી ઘટનાઓના ખૂબ જ કોર્સ સાથે તપાસવા જોઈએ.
આ પુસ્તકનો હેતુ યુદ્ધ પહેલાની પરિસ્થિતિમાં કેટલીક વિગતો દર્શાવવાનો છે:
- જર્મની સાથે યુદ્ધના કિસ્સામાં યુએસએસઆરની કઈ યોજનાઓ હતી;
- પશ્ચિમી લશ્કરી જિલ્લાઓમાં શું થયું (ઘટનાઓ, નિર્દેશો, આદેશો);
- પશ્ચિમી લશ્કરી જિલ્લાઓએ યુદ્ધને કેટલી માત્રામાં તૈયાર કર્યું?
શું થયું તે સ્પષ્ટપણે જવાબ આપવા માટે હું કોઈ કાર્ય સેટ કરતો નથી. પરંતુ દસ્તાવેજો, ઘટનાઓ અને તથ્યો દર્શાવે છે જે તમને ચોક્કસ પ્રશ્નો વિચારવા અને પૂછવાની મંજૂરી આપશે તે સંપૂર્ણપણે આ પુસ્તકની ક્ષમતાઓમાં છે.
મેં ટાંકેલા તમામ દસ્તાવેજો ખુલ્લા સ્ત્રોતોમાંથી લેવામાં આવ્યા છે. તે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. પ્રથમ, દુશ્મનાવટના પ્રથમ મહિનામાં, જમીન પરના કેટલાક લશ્કરી દસ્તાવેજો (ઓર્ડર, નિર્દેશો) ખોવાઈ ગયા હતા. બીજું, યુદ્ધ પછી કેટલાક આર્કાઇવ્સ "સાફ" કરવામાં આવ્યા હતા. તે જાણીતું છે કે સંસ્મરણોમાં ઉલ્લેખિત તમામ આદેશો અને નિર્દેશો મળ્યા નથી.
વધુમાં, તમામ આર્કાઇવલ દસ્તાવેજો આજની તારીખે અવર્ગીકૃત અને પ્રક્રિયા કરવામાં આવ્યા નથી. આ બધું શું થયું તેનું વિગતવાર ચિત્ર દોરવામાં ચોક્કસ મુશ્કેલીઓ ઊભી કરે છે.
 
પ્રકરણ 1. 1940-1941માં યુએસએસઆર શું તૈયારી કરી રહ્યું હતું?
 
1. યુએસએસઆરની મુખ્ય લશ્કરી યોજના
શાંતિના સમયમાં, દરેક દેશના જનરલ સ્ટાફ સંભવિત જોખમોની દિશામાં (હુમલો અને સંરક્ષણ બંનેમાં) સંભવિત લશ્કરી કામગીરીનું આયોજન કરવામાં વ્યસ્ત છે. આનો સંપૂર્ણ શ્રેય આજે આપી શકાય છે. તે આશ્ચર્યજનક ન હોવું જોઈએ કે જનરલ સ્ટાફ પાસે કોઈ યુદ્ધની યોજના છે. તેનું કામ આ છે: યોજનાઓ બનાવવી.
યુદ્ધ પહેલા, રેડ આર્મી (કામદારો અને ખેડૂતોની લાલ સૈન્ય) પાસે લશ્કરી વ્યૂહાત્મક દસ્તાવેજીકરણનું ચોક્કસ માળખું હતું. તે નિર્દેશો અને યોજનાઓનો સમૂહ હતો કે, જો અમલમાં મૂકવામાં આવે તો, નિર્ધારિત કામગીરીના લક્ષ્યો અને ઉદ્દેશ્યો અનુસાર લશ્કર અને નૌકાદળની લડાઇમાં સંપૂર્ણ જમાવટ અને પ્રવેશની ખાતરી કરશે. "આમાં શામેલ છે:
- સશસ્ત્ર દળોની વ્યૂહાત્મક જમાવટની મૂળભૂત બાબતો પર સરકારનો નિર્દેશ;
- નકશાના પરિશિષ્ટ અને સારાંશ કોષ્ટક સાથે સશસ્ત્ર દળો (મોરચા અને કાફલોના કાર્યો) ની વ્યૂહાત્મક જમાવટ માટેની પ્રક્રિયા પર યુએસએસઆરના પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સ દ્વારા મંજૂર કરાયેલ ચીફ ઑફ જનરલ સ્ટાફ દ્વારા વિકસિત અને મંજૂર કરાયેલ નોંધ. મોરચા અને સૈન્ય વચ્ચે લશ્કરી રચનાઓ, ઉડ્ડયન અને લાલ સૈન્યના એકમોનું વિતરણ;
- લશ્કરી કામગીરીના થિયેટરોમાં સશસ્ત્ર દળોની સાંદ્રતા માટે વ્યૂહાત્મક પરિવહન યોજના; વ્યૂહાત્મક જમાવટ કવર યોજનાઓ;
- સક્રિય સૈન્યના પાછળના અને ભૌતિક સમર્થનને ગોઠવવાની યોજના;
- સંદેશાવ્યવહાર, લશ્કરી સંચાર, હવાઈ સંરક્ષણ અને અન્ય માટેની યોજનાઓ."
છેલ્લી જાણીતી વ્યૂહાત્મક જમાવટ યોજના 19 નવેમ્બર, 1938ના રોજ મંજૂર કરવામાં આવી હતી. 1940ના મધ્ય સુધીમાં, ફ્રાન્સની હાર સાથે, યુરોપમાં પરિસ્થિતિ નાટકીય રીતે બદલાઈ ગઈ હતી અને નવી વાસ્તવિકતાઓને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર હતી.
22 જુલાઈ, 1940ના રોજ, એફ. હેલ્દરની આગેવાની હેઠળ વેહરમાક્ટ ગ્રાઉન્ડ ફોર્સના સુપ્રીમ હાઈ કમાન્ડના જનરલ સ્ટાફે યુએસએસઆર સામે ઝુંબેશ માટેની યોજનાનો પ્રારંભિક વિકાસ શરૂ કર્યો. એફ. હલદરની નોંધોમાંથી:
22 જુલાઈ, 1940.
રશિયન સમસ્યા આક્રમક દ્વારા હલ કરવામાં આવશે. તમારે આગામી ઑપરેશન માટેની યોજના પર વિચાર કરવો જોઈએ.
એ. જમાવટ ચારથી છ અઠવાડિયા સુધી ચાલશે. ફુહરરને જાણ કરવામાં આવી હતી.
b રશિયન ભૂમિ સેનાને હરાવો, અથવા ઓછામાં ઓછા આવા પ્રદેશ પર કબજો કરો જેથી બર્લિન અને સિલેશિયન ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રને રશિયન હવાઈ હુમલાઓથી સુરક્ષિત કરી શકાય. રશિયામાં ઊંડાણપૂર્વક આગળ વધવું ઇચ્છનીય છે જેથી આપણું ઉડ્ડયન તેના સૌથી મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્રોને નષ્ટ કરી શકે.
વી. રાજકીય લક્ષ્યો: યુક્રેનિયન રાજ્ય, બાલ્ટિક રાજ્યોનું સંઘ, બેલારુસ, ફિનલેન્ડ. બાલ્ટિક્સ બાજુમાં કાંટો છે. 2
આયોજિત કંપનીના રાજકીય ધ્યેયો પૈકી, એ. હિટલરે નીચે મુજબની રૂપરેખા આપી: યુક્રેનિયન રાજ્યની રચના, બાલ્ટિક રાજ્યો અને બેલારુસના ફેડરેશનની રચના અને ફિનલેન્ડના પ્રદેશમાં વધારો. બાલ્ટિક રાજ્યો, હિટલરના જણાવ્યા મુજબ, યુએસએસઆર માટે "બાજુમાં કાંટો" બનવાના હતા.
જી. હોથ (1941ના ઉનાળામાં 3જી પેન્ઝર ગ્રુપના કમાન્ડર) પૂર્વમાં ઓપરેશનની તૈયારીઓ શરૂ કરવા માટે થોડી વહેલી તારીખ આપે છે:
પહેલેથી જ 6 જુલાઈ, 1940 ના રોજ, "પૂર્વની વિદેશી સૈન્ય" વિભાગના વડાએ ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફને આવા ઓપરેશનની તૈયારી માટેના મૂળભૂત ડેટાની જાણ કરી હતી. તે તેમની પાસેથી અનુસરવામાં આવ્યું હતું કે ઓપરેશનના વિકાસ માટે સૌથી અનુકૂળ દિશા, જો કે બાલ્ટિક સમુદ્રને જોડે છે, તે મોસ્કોની દિશા છે, જે ક્રિયાઓ યુક્રેનમાં અને કાળા સમુદ્રના કિનારે સ્થિત દુશ્મન જૂથને લડવા માટે દબાણ કરશે. ઊંધો આગળનો.
બીજા દિવસે, ઓપરેશન્સ વિભાગના વડાએ એક મજબૂત દક્ષિણ જૂથ બનાવવાની દરખાસ્ત કરી. જો કે, જનરલ સ્ટાફના વડાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ મજબૂત ઉત્તરીય જૂથ બનાવવાનું વધુ યોગ્ય માને છે... 3
એટલે કે, પહેલેથી જ 6 જુલાઈ, 1940 ના રોજ, ફ્રાન્સમાં લડાઈ સમાપ્ત થયા પછી (ફ્રાન્સે 22 જૂન, 1940 ના રોજ શરણાગતિ પર હસ્તાક્ષર કર્યા), જનરલ સ્ટાફના વડાને સૂચિત પૂર્વીય કંપનીની મુખ્ય વિચારણાઓ માટે જાણ કરવામાં આવી હતી. આવી વિચારણાઓની તૈયારી માટે સૂચના ક્યારે આપવામાં આવી હતી?
ફ્રાન્સને હરાવતા પહેલા જર્મની યુએસએસઆર પર હુમલો કરી શક્યું નહીં. તે ફ્રાન્સની હાર હતી જેણે જર્મનીને સમગ્ર યુરોપને વશ કરવાની મંજૂરી આપી.
મે-જૂન 1940માં જર્મની દ્વારા ફ્રાન્સની હાર
યુએસએસઆર પર "બાર્બરોસા" હુમલાની યોજનાને 18 ડિસેમ્બર, 1940 ના રોજ હિટલર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેના પર કામ 22 જુલાઈ, 1940 ના રોજ શરૂ થયું હતું. મને લાગે છે કે કોઈ પણ એ હકીકત સાથે દલીલ કરશે નહીં કે આ યોજના, જેણે જપ્તી માટે પ્રદાન કર્યું હતું. યુ.એસ.એસ.આર.નો યુરોપીયન ભાગ, આવશ્યકતા મુજબ, આક્રમક હતો. એક મહત્વપૂર્ણ વિગત, બાર્બરોસા યોજના એ સૂચવતી નથી કે જર્મની નિવારક લશ્કરી પગલા તરીકે યુએસએસઆર પર હુમલો કરી રહ્યું છે. જર્મનીએ આ હુમલાને યોગ્ય ઠેરવવા માટે ઘણું પાછળથી કહ્યું હતું. જો આ સાચું નથી, તો પછી 1940 ના ઉનાળાથી વિકસિત બાર્બરોસા યોજના કયા તબક્કે "સોવિયત આક્રમણ" સામે નિવારક માપ બની હતી?
ચાલો આપણે ફરીથી એફ. હેલ્ડરની નોંધો તરફ વળીએ, જેમને, બીજા કોઈની જેમ, જર્મન તૈયારીઓ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી હતી. 31 જુલાઈ, 1940 ના રોજ વેહરમાક્ટના નેતૃત્વ સાથેની લશ્કરી બેઠકમાં, એ. હિટલરે કહ્યું:
જુલાઈ 31, 1940.
ફુહરર:
ઈંગ્લેન્ડની આશા રશિયા અને અમેરિકા છે. જો રશિયાની આશા તૂટી જશે, તો અમેરિકા પણ ઈંગ્લેન્ડથી દૂર થઈ જશે, કારણ કે રશિયાની હારથી પૂર્વ એશિયામાં જાપાન અવિશ્વસનીય મજબૂત બનશે...
ઇંગ્લેન્ડ ખાસ કરીને રશિયા પર ગણતરી કરી રહ્યું છે. લંડનમાં કંઈક બન્યું છે! બ્રિટિશરો સંપૂર્ણપણે હિંમત ગુમાવી ચૂક્યા હતા, પરંતુ હવે તેઓ અચાનક ફરી વળ્યા.
સાંભળેલી વાતચીત. રશિયા પશ્ચિમ યુરોપમાં ઝડપી વિકાસથી અસંતુષ્ટ છે. રશિયા માટે ઇંગ્લેન્ડને કહેવા માટે તે પૂરતું છે કે તે જર્મનીને પણ [મજબૂત] જોવા નથી માંગતું જેથી અંગ્રેજો સ્ટ્રો પર ડૂબતા માણસની જેમ આ નિવેદનને વળગી રહે અને આશા રાખવાનું શરૂ કરે કે છથી આઠ મહિનામાં બધું બહાર આવશે. સંપૂર્ણપણે અલગ રીતે.
જો રશિયા હરાવશે, તો ઇંગ્લેન્ડ તેની છેલ્લી આશા ગુમાવશે. પછી જર્મની યુરોપ અને બાલ્કન પર પ્રભુત્વ મેળવશે.
નિષ્કર્ષ: આ તર્ક મુજબ, રશિયાને ફડચામાં લેવું આવશ્યક છે. અંતિમ તારીખ: વસંત 1941.
આપણે જેટલું વહેલું રશિયાને હરાવીશું તેટલું સારું. જો આપણે આખા રાજ્યને એક ઝડપી ફટકાથી હરાવી દઈએ તો જ ઓપરેશનનો અર્થ થશે. માત્ર પ્રદેશનો અમુક ભાગ કબજે કરવો પૂરતો નથી.
શિયાળામાં ક્રિયા બંધ કરવી જોખમી છે. તેથી, રાહ જોવી વધુ સારું છે, પરંતુ રશિયાને નષ્ટ કરવાનો મક્કમ નિર્ણય લો... આ વર્ષથી શરૂ કરવું વધુ સારું રહેશે, પરંતુ આ યોગ્ય નથી, કારણ કે ઓપરેશન એક જ ફટકાથી હાથ ધરવામાં આવવું જોઈએ. ધ્યેય રશિયાની જીવન શક્તિનો નાશ કરવાનો છે. 4
રશિયાને હરાવીને ફડચામાં જવું જોઈએ ("સમગ્ર રાજ્ય"), આ ગ્રેટ બ્રિટન સાથેના મુદ્દાને ઉકેલશે અને જર્મનીને "યુરોપ પર પ્રભુત્વ" કરવાની મંજૂરી આપશે. તેથી, જર્મનીનું ધ્યેય જણાવવામાં આવ્યું છે: "રશિયાને નાબૂદ કરવું આવશ્યક છે." આ ધ્યેય હાંસલ કરવા માટે, પ્લાન બાર્બરોસા વિકસાવવામાં આવી રહ્યો છે. અને ફરીથી, નિવારક યુદ્ધ વિશે એક શબ્દ પણ નહીં. જર્મની યુરોપની પરિસ્થિતિની તેની વ્યૂહાત્મક દ્રષ્ટિથી આગળ વધે છે, જેમાં અન્ય મજબૂત શક્તિઓ માટે કોઈ સ્થાન નથી.
હિટલરે 1940 માં રશિયા સાથે પાછા વ્યવહાર કરવાનું પસંદ કર્યું હોત. પરંતુ હડતાલની તૈયારીમાં સમય લાગશે. આ જ પુરાવા જી. ગોથ દ્વારા આપવામાં આવે છે:
જુલાઈ 29 ના રોજ, 18 મી આર્મીના ચીફ ઓફ સ્ટાફ (ઇ. માર્ક્સ), જે તે સમયે પૂર્વમાં હતા, તેમને બર્લિન બોલાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમને રશિયા સામેના ઓપરેશન માટેની યોજના વિકસાવવાનું કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું હતું. આ સમયે, હિટલર, જે પાનખરમાં રશિયા પર હુમલો કરવા જઈ રહ્યો હતો, તેને જાણ કરવામાં આવી હતી કે પૂર્વીય સરહદ પર સૈનિકોની એકાગ્રતા અને જમાવટમાં ચારથી છ અઠવાડિયાનો સમય લાગશે. 5
તેથી, હિટલર શરૂઆતમાં 1940 ના પાનખરમાં પાછા યુએસએસઆર પર હુમલો કરવાનો ઇરાદો ધરાવતો હતો. આ આયોજન એવા સમયે કરવામાં આવ્યું હતું જ્યારે ગ્રેટ બ્રિટનના આક્રમણની તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી - ઓપરેશન સી લાયન. આ ઓપરેશન ક્યારેય થયું નથી. પરંતુ શું હિટલરે ખરેખર ટાપુઓ પર આક્રમણ કરવાની અને ગ્રેટ બ્રિટનને હરાવવાની યોજના બનાવી હતી? E. Manstein અનુસાર, ના.
જર્મની અને યુએસએસઆર બંને એકબીજાને વિરોધી તરીકે જોતા હતા. યુએસએસઆર ફ્રાન્સની ઝડપી હારથી અસંતુષ્ટ હતો અને આ સમજી શકાય તેવું છે, કારણ કે જર્મની નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બન્યું હતું. એફ. હલદરની ડાયરીમાંથી:
22 જુલાઈ, 1940.
સ્ટાલિન ઇંગ્લેન્ડ સાથે ચેનચાળા કરી રહ્યો છે જેથી તેણીને યુદ્ધ ચાલુ રાખવા દબાણ કરે અને ત્યાંથી આપણને બાંધી શકે... જર્મની વધુ મજબૂત ન બને તે માટે તે પ્રયત્ન કરે છે. જો કે, રશિયા દ્વારા અમારી વિરુદ્ધ સક્રિય કાર્યવાહીના કોઈ સંકેતો નથી.
રશિયા - ઇંગ્લેન્ડ: બંને એકબીજા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. રશિયનો બ્રિટિશરો સામે પોતાની જાતને સમાધાન કરતા ડરતા હોય છે; રશિયનો યુદ્ધ ઇચ્છતા નથી. ક્રિપ્સ સાથે સ્ટાલિનની વાટાઘાટો દરમિયાન, સ્ટાલિને સત્તાવાર રીતે ઈંગ્લેન્ડ સાથેના સંબંધોથી દૂર રહી... જો કે, રશિયાનો વાસ્તવિક મૂડ અન્ય સંજોગોમાં પ્રતિબિંબિત થયો હતો (યુગોસ્લાવ એમ્બેસેડર ગેવરીલોવિચ સાથે કાલિનિનની વાતચીત). અહીં રશિયાએ જર્મની સામેની લડાઈ માટે હાકલ કરી: "એક બ્લોકમાં એક થાઓ." 7
1. એ. હિટલર 2. જે. રિબેન્ટ્રોપ, જર્મનીના વિદેશ મંત્રી 3. એફ. હેલ્ડર, ચીફ ઓફ ધ વેહરમાક્ટ જનરલ સ્ટાફ
દરેક પક્ષ તેના પોતાના લક્ષ્યોને અનુસરે છે. જર્મની ખંડ પરની છેલ્લી મજબૂત શક્તિઓને દૂર કરવા માંગે છે. યુએસએસઆર અને ગ્રેટ બ્રિટન આને રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે (જર્મની તેમનો સામાન્ય દુશ્મન છે). અને અહીં 1 સપ્ટેમ્બર, 1939ના રોજ પોલેન્ડ પર જર્મનીના હુમલા પહેલાની તુલનામાં તેમની સ્થિતિ વધુ સંપર્ક ધરાવે છે. તે જ સમયે, એફ. હેલ્ડર નોંધે છે કે "અમારી સામે રશિયાની સક્રિય કાર્યવાહીના કોઈ સંકેતો નથી." યુએસએસઆર, એક તરફ, ગ્રેટ બ્રિટન અને યુએસએ સામે પોતાને સમાધાન કરવા માંગતું ન હતું. જર્મની સાથેના યુદ્ધમાં તેમના સંભવિત સાથીઓને. પરંતુ બીજી બાજુ, તે જર્મનીને ખુલ્લી પ્રતિકૂળ ક્રિયાઓ સાથે ઉશ્કેરવા માંગતો ન હતો, જર્મની સાથે વેપાર સંબંધો જાળવી રાખવા અને વિકસાવવા, તેની તટસ્થતા પર ભાર મૂક્યો.
તેથી, જર્મન સૈન્ય યુએસએસઆરને હરાવવાની યોજના તૈયાર કરવા પર કામ કરી રહ્યું છે. અને આ જ સમયે, જર્મન રાજદ્વારીઓ યુએસએસઆરને ત્રિપક્ષીય કરારમાં જોડાવા માટે આમંત્રણ આપી રહ્યા છે. I. રિબેન્ટ્રોપ પહેલેથી જ 12 નવેમ્બર, 1940 ના રોજ વી. મોલોટોવ સાથે બર્લિનમાં તેમની પ્રથમ વાતચીતમાં કહે છે:
કોઈ એવા સ્વરૂપ વિશે વિચારી શકે છે જેમાં ત્રણ રાજ્યો, એટલે કે જર્મની, ઇટાલી અને જાપાન, યુએસએસઆર સાથે કરાર કરી શકે છે અને જેમાં તે વ્યક્ત કરી શકાય છે કે યુએસએસઆર તેના વધુ વિસ્તરણને રોકવાની ઇચ્છા સાથે તેની એકતા જાહેર કરે છે. યુદ્ધ. અમે આમાં સહકાર અને હિતોના પરસ્પર આદર વિશેના કેટલાક મુદ્દાઓ ઉમેરી શકીએ છીએ. 8
સૌપ્રથમ, આ તોળાઈ રહેલા આક્રમણ માટે રાજકીય કવર તરીકે જોઈ શકાય છે (રશિયાને ફડચામાં લેવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે). અને, બીજું, ગ્રેટ બ્રિટન અને યુએસએ સામે જર્મની સાથે વાટાઘાટો દ્વારા યુએસએસઆર સાથે સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ. ત્રિપક્ષીય સંધિમાં યુએસએસઆરના જોડાણ પર બર્લિનમાં વી. મોલોટોવ અને એ. હિટલર વચ્ચેની વાટાઘાટો એક અલગ વિષય છે.
1. આઇ. સ્ટાલિન 2. વી. મોલોટોવ પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ફોરેન અફેર્સ 3. એસ. ટિમોશેન્કો પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સ
આ શરતો હેઠળ યુએસએસઆરએ શું કર્યું?
સૌપ્રથમ, આ તોળાઈ રહેલા આક્રમણ માટે રાજકીય કવર તરીકે જોઈ શકાય છે (રશિયાને ફડચામાં લેવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે). અને, બીજું, ગ્રેટ બ્રિટન અને યુએસએ સામે જર્મની સાથે વાટાઘાટો દ્વારા યુએસએસઆર સાથે સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ. ત્રિપક્ષીય સંધિમાં યુએસએસઆરના જોડાણ પર બર્લિનમાં વી. મોલોટોવ અને એ. હિટલર વચ્ચેની વાટાઘાટો એક અલગ વિષય છે.
આ શરતો હેઠળ યુએસએસઆરએ શું કર્યું?
જુલાઈ 1940 માં, નવી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા, બી. શાપોશ્નિકોવના નેતૃત્વ હેઠળ રેડ આર્મીના જનરલ સ્ટાફે સશસ્ત્ર દળોની વ્યૂહાત્મક જમાવટ પર એક દસ્તાવેજ વિકસાવવાનું શરૂ કર્યું. ઓગસ્ટ સુધીમાં દસ્તાવેજ તૈયાર થઈ ગયો. 16 ઓગસ્ટના રોજ મુખ્ય લશ્કરી પરિષદની બેઠકમાં, દુશ્મનના મુખ્ય હુમલાની દિશા અને યુએસએસઆરની પ્રતિક્રિયાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. જનરલ સ્ટાફના નવા ચીફ, કે. મેરેત્સ્કોવ (ઓગસ્ટ 19, 1940ના રોજ નિયુક્ત), વ્યૂહાત્મક જમાવટ યોજનાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા પર કામ કરી રહ્યા હતા. ત્યાં એક સંસ્કરણ છે જે મુજબ બી. શાપોશ્નિકોવને એસ. ટિમોશેન્કો સાથેના સંઘર્ષને કારણે દૂર કરવામાં આવ્યો હતો (સત્તાવાર રીતે તે સ્વાસ્થ્યના કારણોસર ચાલ્યો ગયો હતો). સંઘર્ષ જર્મનોના સંભવિત મુખ્ય ફટકોના નિર્ધારને કારણે હતો (બી. શાપોશ્નિકોવ માનતા હતા કે આ બેલારુસ અને બાલ્ટિક રાજ્યો હશે, એસ. ટિમોશેન્કો માનતા હતા કે મુખ્ય ફટકો યુક્રેન પર પડશે). સંઘર્ષ આડકતરી રીતે 16 ઓગસ્ટના રોજ લશ્કરી પરિષદ પછી તરત જ બી. શાપોશ્નિકોવના વિસ્થાપન દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે, જ્યારે તે સીધો સામેલ હતો તેની તૈયારીમાં યોજનાઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવું જરૂરી હતું. વધુમાં, જ્યારે, યુએસએસઆર પર જર્મન હુમલાના એક મહિના પછી (જુલાઈ 29), જી. ઝુકોવ, જેઓ ચીફ ઓફ ધ જનરલ સ્ટાફના હોદ્દા પર હતા, તેમને આ પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે બી. શાપોશ્નિકોવને ફરીથી તેની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.
સપ્ટેમ્બર સુધીમાં, કે. મેરેત્સ્કોવે જમાવટ યોજનાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાનું કામ પૂર્ણ કર્યું. સામાન્ય રીતે, તે ઓગસ્ટ 16 ની યોજનાને અનુરૂપ છે. સંશોધિત યોજના "સોવિયેત યુનિયન નંબર 103202/ov તારીખ 18 સપ્ટેમ્બર, 1940 ના સશસ્ત્ર દળોની તૈનાતીની મૂળભૂત બાબતો પર" 1940-1941 માટે (દસ્તાવેજ 1, ત્યારબાદ દસ્તાવેજોની લિંક્સ હશે - એક સક્રિય લિંક સાથેનો આંકડો - પુસ્તકના અંતે પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે) વી. મોલોટોવ (પીપલ્સ કમિશનર્સની કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ) અને આઇ. સ્ટાલિન દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેના પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. 14 ઓક્ટોબર, 1940ના રોજ પાર્ટી સેન્ટ્રલ કમિટી. હવે કોઈ યોજના મંજૂર કરવામાં આવી ન હતી.
__________________________________________
સંક્ષિપ્ત માહિતી
રેડ આર્મીનો જનરલ સ્ટાફ
1940-1941 માટે જનરલ સ્ટાફ. સશસ્ત્ર દળોની જમાવટ માટે ઘણી યોજનાઓ તૈયાર કરી:
- 16 ઓગસ્ટ, 1940 થી બી. શાપોશ્નિકોવના નેતૃત્વ હેઠળ;
– 18 સપ્ટેમ્બર, 1940 થી, કે. મેરેત્સ્કોવના નેતૃત્વ હેઠળ (આ દસ્તાવેજને ઘણીવાર શાપોશ્નિકોવ-મેરેત્સ્કોવ યોજના કહેવામાં આવે છે). તે આ દસ્તાવેજ હતો જેના પર આઇ. સ્ટાલિન અને વી. મોલોટોવ દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા;
– 5 ઓક્ટોબર, 1940 થી, I. સ્ટાલિન દ્વારા આપવામાં આવેલ સંખ્યાબંધ મુદ્દાઓ અને સૂચનાઓ પર કે. મેરેત્સ્કોવની નોંધ;
- 11 માર્ચ, 1941 થી, જી. ઝુકોવના નેતૃત્વ હેઠળ (કેટલાક સંશોધકો તેને નકલી માને છે). દસ્તાવેજમાં કોઈ સહીઓ નથી;
- 15 મે, 1941ના રોજ, એ. વાસિલેવ્સ્કી, જનરલ સ્ટાફના ઓપરેશન્સ ડિરેક્ટોરેટના ડેપ્યુટી ચીફ (લેખકને હસ્તલેખન દ્વારા ઓળખવામાં આવ્યા હતા) - એક ડ્રાફ્ટ વ્યૂહાત્મક જમાવટ યોજનાનું સંકલન કર્યું. સહીઓ વગરનો દસ્તાવેજ.
રેડ આર્મીના જનરલ સ્ટાફના વડાઓ:
બી.એમ. શાપોશ્નિકોવ (મે 10, 1937 - ઓગસ્ટ 19, 1940),
કે.એ. મેરેત્સ્કોવ (ઓગસ્ટ 19, 1940 - જાન્યુઆરી 14, 1941),
જી.કે. ઝુકોવ (14 જાન્યુઆરી - 29 જુલાઈ, 1941),
બી.એમ. શાપોશ્નિકોવ (જુલાઈ 29, 1941 - મે 1942),
A. M. Vasilevsky (મે 1942 - ફેબ્રુઆરી 1945).
1. બી. એમ. શાપોશ્નિકોવ 2. કે. એ. મેરેત્સ્કોવ 3. જી. કે. ઝુકોવ 4. એ. એમ. વાસિલેવ્સ્કી
1941-1945 ના મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધ દરમિયાન. જનરલ સ્ટાફ વ્યૂહાત્મક આયોજન અને મોરચા પર સશસ્ત્ર દળોના નેતૃત્વ માટે સુપ્રીમ હાઈ કમાન્ડની મુખ્ય સંસ્થા હતી.
__________________________________________
સોવિયેત નેતૃત્વ દ્વારા મંજૂર કરાયેલ યોજના નવી રાજકીય પરિસ્થિતિમાં સંભવિત વિરોધીઓને ઓળખી કાઢે છે (1):
યુરોપમાં વર્તમાન રાજકીય પરિસ્થિતિ આપણી પશ્ચિમી સરહદો પર સશસ્ત્ર અથડામણની સંભાવના બનાવે છે.
આ સશસ્ત્ર સંઘર્ષ ફક્ત આપણી પશ્ચિમી સરહદો સુધી મર્યાદિત હોઈ શકે છે, પરંતુ જાપાન તરફથી આપણી દૂર પૂર્વીય સરહદો પર હુમલાની શક્યતાને નકારી શકાય નહીં.
આપણી પશ્ચિમી સરહદો પર, સૌથી વધુ સંભવિત દુશ્મન જર્મની હશે, જેમ કે ઇટાલી માટે, યુદ્ધમાં તેની ભાગીદારી શક્ય છે, અથવા તેના બદલે બાલ્કન્સમાં તેનો દેખાવ, આપણા માટે પરોક્ષ ખતરો ઉભો કરશે.
યુએસએસઆર અને જર્મની વચ્ચેના સશસ્ત્ર સંઘર્ષમાં બદલો લેવાના હેતુથી હંગેરી તેમજ ફિનલેન્ડ અને રોમાનિયા અમારી સાથે લશ્કરી સંઘર્ષમાં સામેલ થઈ શકે છે.
ઈરાન અને અફઘાનિસ્તાનની સંભવિત સશસ્ત્ર તટસ્થતા સાથે, જર્મનો દ્વારા પ્રેરિત તુર્કી દ્વારા યુએસએસઆર સામે ખુલ્લો હુમલો શક્ય છે.
જર્મનીની ઓળખ 1940-1941 માટે સૌથી સંભવિત દુશ્મન તરીકે કરવામાં આવી હતી. ગ્રેટ બ્રિટન સાથેના યુદ્ધ છતાં, જર્મની યુએસએસઆરની પશ્ચિમી સરહદો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે (1):
પશ્ચિમ યુરોપમાં વર્તમાન લશ્કરી પરિસ્થિતિ જર્મનોને તેમના મોટાભાગના દળોને આપણા પશ્ચિમી દેશો સામે સ્થાનાંતરિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. સરહદો
ઇંગ્લેન્ડ સાથેનું યુદ્ધ હજી અધૂરું હોવાથી, એવું માની શકાય છે કે જર્મની દ્વારા કબજે કરેલા દેશો અને પ્રદેશોમાં 50 જેટલા વિભાગો અને દેશના ઊંડાણમાં 20 જેટલા વિભાગો બાકી રહેશે.
આમ, ઉપરોક્ત 243 વિભાગોમાંથી, 173 વિભાગો સુધી - જેમાંથી 140 પાયદળ, 15-17 ટાંકી, 8 મોટરચાલિત, 5 હળવા અને 3 એરબોર્ન અને 1200 એરક્રાફ્ટ સુધી - અમારી સરહદો સામે નિર્દેશિત કરવામાં આવશે.
આ એ નિવેદનની વિરુદ્ધ છે કે જ્યાં સુધી જર્મની ગ્રેટ બ્રિટન સાથે યુદ્ધ સમાપ્ત ન કરે ત્યાં સુધી I. સ્ટાલિનને જર્મન હુમલાની અપેક્ષા નહોતી.
જી. ઝુકોવના શબ્દો:
મને સ્ટાલિનના શબ્દો સારી રીતે યાદ છે જ્યારે અમે તેમને જર્મન સૈનિકોની શંકાસ્પદ ક્રિયાઓ વિશે જાણ કરી: "હિટલર અને તેના સેનાપતિઓ એવા મૂર્ખ નથી કે એક સાથે બે મોરચે લડે, જેના પર જર્મનોએ પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધમાં તેમની ગરદન તોડી નાખી.. . 9
યોજનાએ ધાર્યું હતું કે જર્મની પાછળના ભાગમાં ગ્રેટ બ્રિટન સાથે યુએસએસઆર પર હુમલો કરી શકે છે. હું દરખાસ્ત કરું છું કે રાજ્યના વડાઓના ઇરાદા અને ઇચ્છાઓ જેવી નાજુક બાબતોમાં, આપણે ચોક્કસ દસ્તાવેજો દ્વારા માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ, અને "સંસ્મરણોની અફવાઓ" દ્વારા નહીં.
1 જૂન, 1941 સુધીમાં યુરોપનો નકશો. જર્મની અને તેના સાથીઓ વાદળી રંગમાં (વિચી ફ્રેન્ચ પ્રદેશ ચિહ્નિત નથી), ગ્રેટ બ્રિટન લાલ રંગમાં, યુએસએસઆર લીલા રંગમાં
એવું સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે હંગેરી, રોમાનિયા અને ફિનલેન્ડ જર્મન બાજુથી ભાગ લેશે. જો ઘણા ઇતિહાસકારો રોમાનિયા અને ફિનલેન્ડ વિશે કહે છે કે તેઓ યુએસએસઆર દ્વારા લેવામાં આવેલા પ્રદેશો પરત કરવાના હતા, પરંતુ પછી હંગેરીએ યુદ્ધમાં ભાગ લેવાનું કારણ શું છે. કદાચ આ દેશો પર જર્મનીના સૈન્ય-રાજકીય નિયંત્રણ અને વિજેતા બાજુ પર રહેવાની તેમની ઇચ્છાનું પરિણામ હતું. દસ્તાવેજમાંથી (1):
જર્મની - 173 પાયદળ. div.; 10,000 ટાંકી; 13,000 વિમાન
ફિનલેન્ડ - 15 પાયદળ. div.; 0 ટાંકી; 400 વિમાન
રોમાનિયા - 30 પાયદળ. div.; 250 ટાંકી; 1100 વિમાન
હંગેરી - 15 પાયદળ. div.; 300 ટાંકી; 600 વિમાન
કુલ - 233 પાયદળ. div.; 10550 ટાંકી; 15,100 એરક્રાફ્ટ.
મંજૂર કરાયેલી યોજના બે સંભવિત મુખ્ય જર્મન હુમલાઓ દર્શાવે છે. ઉત્તર વિકલ્પ (1):
જર્મની મોટે ભાગે નદીના મુખની ઉત્તરે તેના મુખ્ય દળોને તૈનાત કરશે. પૂર્વ પ્રશિયાથી રીગા, કોવનો અને આગળ ડ્વીન્સ્ક - પોલોત્સ્ક, અથવા કોવનો - વિલ્નો અને આગળ મિન્સ્ક તરફના દિશામાં લિથુનિયન SSR દ્વારા મુખ્ય ફટકો પહોંચાડવા અને વિકસાવવા માટે સાન.
તે જ સમયે, લોમ્ઝા અને બ્રેસ્ટ તરફથી સહાયક કેન્દ્રિત હુમલાઓની અપેક્ષા રાખવી જરૂરી છે, તેમના અનુગામી વિકાસ સાથે બારનોવિચી, મિન્સ્કની દિશામાં.
તે પણ સંભવ છે કે, પૂર્વ પ્રશિયાના જર્મનોના મુખ્ય હુમલા સાથે, તેઓ અમારા લ્વોવ જૂથના પાછળના ભાગમાં પહોંચવા અને કબજે કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ખોલ્મ, ગ્રુબેશોવ, તોમાશેવ, યારોસ્લાવ, ડબનો, બ્રોડીની આગળથી હુમલો કરશે. પશ્ચિમ યુક્રેન.
દક્ષિણ વિકલ્પ (1):
તે શક્ય છે કે જર્મનો, યુક્રેનને કબજે કરવા માટે, કિવની સામાન્ય દિશામાં મુખ્ય ફટકો પહોંચાડવા માટે, સીડલ્સ અને લ્યુબ્લિન વિસ્તારોમાં તેમના મુખ્ય દળોને દક્ષિણમાં કેન્દ્રિત કરશે.
આ હડતાલ દેખીતી રીતે પૂર્વ પ્રશિયાથી ઉત્તર તરફ સહાયક હડતાલ સાથે હશે
જર્મનો જ્યાં તેમનો મુખ્ય હુમલો કરે તેવી શક્યતા હતી તે દિશા નક્કી કરવામાં આવી હતી (1):
મુખ્ય, જર્મની માટે સૌથી રાજકીય રીતે ફાયદાકારક, અને તેથી, તેની ક્રિયાઓનો 1મો વિકલ્પ સૌથી વધુ સંભવિત છે, એટલે કે. નદીના મુખની ઉત્તરે જર્મન સૈન્યના મુખ્ય દળોની જમાવટ સાથે. સાન.
ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર 1940 માં, રેડ આર્મીના જનરલ સ્ટાફે માન્યું કે જર્મન સૈનિકો મુખ્ય ફટકો બેલારુસ અને બાલ્ટિક રાજ્યો દ્વારા પહોંચાડશે. તદુપરાંત, આ સોવિયેત સરકાર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી હતી. આ મહત્વપૂર્ણ હતું, કારણ કે તેના આધારે, યુએસએસઆરના મુખ્ય દળોને કેન્દ્રિત કરવા માટે (બી. શાપોશ્નિકોવ પ્રથમ પ્રસ્તાવિત હતા) પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવ્યા હતા. મુખ્ય દળોને દુશ્મનના મુખ્ય દળોની સામે મૂકો જેથી કરીને મુખ્ય દિશામાં દુશ્મનની પ્રગતિ અને પડોશી મોરચાને આવરી લેવાના જોખમને રોકવા.
એ નોંધવું જોઇએ કે તે જર્મનીની ક્રિયાઓને ખાસ જવાબ આપવાનો પ્રસ્તાવ હતો. એટલે કે, યુએસએસઆરએ આ યોજનાઓમાં બચાવ પક્ષ તરીકે કામ કર્યું.
જર્મન આક્રમણ સામે કયા પગલાં લેવાના હતા. દક્ષિણ વિકલ્પ (1):
પ્રથમ વિકલ્પ બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્કની દક્ષિણે જમાવટ છે. આ જમાવટની મૂળભૂત બાબતો આ હોવી જોઈએ:
1. સૈનિકોની એકાગ્રતાના સમયગાળા દરમિયાન સક્રિય સંરક્ષણ સાથે અમારી સરહદોને મજબૂતપણે આવરી લો.
2. પશ્ચિમી મોરચાની ડાબી બાજુની સેનાના સહયોગમાં, દક્ષિણ-પશ્ચિમ મોરચાના દળોએ દુશ્મનના લ્યુબ્લિન-સેન્ડોમિર્ઝ જૂથને નિર્ણાયક પરાજય આપ્યો અને નદી સુધી પહોંચ્યો. વિસ્ટુલા. ત્યારબાદ, કિલ્સ, ક્રાકોવની સામાન્ય દિશામાં પ્રહાર કરો અને નદી સુધી પહોંચો. તિલિત્સા અને નદીની ઉપરની પહોંચ. ઓડર.
3. ઓપરેશન દરમિયાન, ઉત્તરી બુકોવિના અને બેસરાબિયાની સરહદોને નિશ્ચિતપણે આવરી લો.
4. ઉત્તર-પશ્ચિમ અને પશ્ચિમી મોરચાની સક્રિય ક્રિયાઓ દ્વારા, બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્કની ઉત્તરે અને પૂર્વ પ્રશિયામાં મોટાભાગના જર્મન દળોને પિન ડાઉન કરો, જ્યારે મિન્સ્ક અને પ્સકોવ દિશાઓને નિશ્ચિતપણે આવરી લે છે.
ઉત્તર વિકલ્પ (1):
બીજો વિકલ્પ બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્કની ઉત્તરે જમાવટ છે.
આ જમાવટની મૂળભૂત બાબતો આ હોવી જોઈએ:
1. સૈનિકોની સાંદ્રતાના સમયગાળા દરમિયાન મિન્સ્ક અને પ્સકોવ તરફના દિશાઓનું મજબૂત આવરણ.
2. પૂર્વ પ્રશિયામાં કેન્દ્રિત જર્મન સૈન્યના મુખ્ય દળો પર નિર્ણાયક હાર લાદવી અને બાદમાં કબજે કરવું.
3. લ્વિવ તરફથી સહાયક હડતાલ સાથે, પશ્ચિમ યુક્રેન, ઉત્તરી બુકોવિના અને બેસરાબિયાને માત્ર નિશ્ચિતપણે આવરી લેવાનું જ નહીં, પરંતુ લ્યુબ્લિન, ગ્રુબેશોવ, તોમાશેવના વિસ્તારમાં દુશ્મન જૂથને પણ હરાવી.
પ્રથમ તબક્કો: સૈનિકોની ગતિશીલતા અને એકાગ્રતા દરમિયાન સરહદોને આવરી લેવી. પશ્ચિમ દિશા (બેલારુસ) માટે સૈનિકોની સાંદ્રતા એકત્રીકરણની જાહેરાતના 20 દિવસ પછી થાય છે. દક્ષિણપશ્ચિમ દિશા (યુક્રેન) માં, એકાગ્રતા 30 દિવસ પછી થાય છે. આ તબક્કામાં 20-30 દિવસ માટે વિશિષ્ટ રીતે રક્ષણાત્મક કાર્યોનો સમાવેશ થાય છે. (1):
સૈનિકોની એકાગ્રતા દરમિયાન અને તેઓ આક્રમણ પર જાય તે પહેલાં, સૈન્ય સક્રિય રીતે રક્ષણ કરવા માટે બંધાયેલા છે, કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારો પર આધાર રાખીને, અમારી સરહદોને નિશ્ચિતપણે બંધ કરવા અને જર્મનોને અમારા પ્રદેશ પર આક્રમણ કરતા અટકાવવા માટે.
બીજો તબક્કો: સૈનિકોને કેન્દ્રિત કરવા, દુશ્મનને હરાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આક્રમણ કરવું. પશ્ચિમી લશ્કરી જિલ્લા માટે, આક્રમણની શરૂઆત માટે નીચેની તારીખ સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી (1):
જો રેલ્વે સૈન્ય પરિવહન યોજના અનુસાર સંપૂર્ણ રીતે કાર્ય કરે છે, તો સામાન્ય આક્રમણમાં સંક્રમણનો દિવસ એકત્રીકરણની શરૂઆતના 25 દિવસ પર સેટ કરવો જોઈએ, એટલે કે. સૈનિકોની સાંદ્રતાની શરૂઆતથી 20 દિવસ.
ગતિશીલતા, સૈનિકોની દિશામાં એકાગ્રતા (આ સમયે રક્ષણાત્મક ક્રિયાઓ થાય છે) અને તે પછી જ આક્રમણકારી દુશ્મન સામે વળતો હુમલો. આક્રમણની રૂપરેખા એકદમ અંદાજે આપવામાં આવી છે: પોલિશ જનરલ ગવર્નમેન્ટમાં નદીની પહોંચ સાથે દુશ્મનની હાર. ઓડર દક્ષિણમાં છે, દુશ્મનની હાર અને પૂર્વ પ્રશિયાનો કબજો ઉત્તરમાં છે. અપમાનજનક યોજનાઓનું સ્પષ્ટ અંતિમ લક્ષ્યો સાથે વધુ વિગતવાર વર્ણન કરવું જોઈએ, જેની સિદ્ધિ સાથે યુદ્ધ જીત્યું માનવામાં આવે છે. અને અહીં દુશ્મનને હરાવવા અને મોટા સરહદી વિસ્તારો પર કબજો કરવા માટે. જો આ યુરોપને કબજે કરવાની યોજના છે, તો તે સ્પષ્ટપણે અપૂરતી છે! તમે શુ વિચારો છો, તમને શુ લાગે છે?
મેં ટાંકેલ દસ્તાવેજ પુસ્તકના અંતે છે. હું તેને વાંચવાની ભલામણ કરું છું. મને જર્મનીના સંબંધમાં કોઈ આક્રમક, એટલે કે આક્રમક પગલાં મળ્યાં નથી. જર્મન ક્રિયાઓ (સૈનિકોની સાંદ્રતા, મુખ્ય હુમલાની દિશા) ને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ પગલાંનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ યોજનામાં આક્રમણ કરનાર દુશ્મનની હાર અને તેના તાત્કાલિક પાછળના ભાગનો નાશ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. ઘણીવાર ઐતિહાસિક સાહિત્યમાં, યુદ્ધ પહેલાની સોવિયેત યોજનાને આક્રમક તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે, જ્યારે સોવિયેત સંઘની આક્રમકતા વિશે દૂરગામી તારણો કાઢવામાં આવે છે. શું એવી યોજના કે જે દુશ્મન આક્રમણના કિસ્સામાં ક્રિયાઓની યોજના બનાવે છે તેને અપમાનજનક કહી શકાય?
સારમાં, લાલ સૈન્ય આક્રમણકારી દુશ્મન સામે અનુગામી હડતાલ સાથે અને તેના પ્રદેશમાં સંક્રમણ ("થોડા લોહી અને વિદેશી ધરતી પર") સાથે સરહદોને આવરી લેવાની તૈયારી કરી રહ્યું હતું.
જર્મન યોજના શું છે? "બાર્બરોસા" એ બીજા દેશના પ્રદેશ પર આક્રમણ, તેની સૈન્યની હાર અને મહત્વપૂર્ણ વિસ્તારો (યુએસએસઆરનો સમગ્ર યુરોપિયન ભાગ) કબજે કરવા માટે પ્રદાન કર્યું હતું. 18 ડિસેમ્બર, 1940 ના જર્મન ડાયરેક્ટિવ નંબર 21 થી:
જર્મન સશસ્ત્ર દળોએ ઇંગ્લેન્ડ સામેનું યુદ્ધ પૂરું થાય તે પહેલાં જ ટૂંકા ગાળાના અભિયાનમાં સોવિયેત રશિયાને હરાવવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ (પ્લાન બાર્બરોસા).
ભૂમિ દળોએ આ હેતુ માટે તેમના નિકાલ પરના તમામ એકમોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, કબજે કરેલા પ્રદેશોને કોઈપણ આશ્ચર્યથી બચાવવા માટે જરૂરી એવા અપવાદ સિવાય...
હું સોવિયેત રશિયા સામે સશસ્ત્ર દળોની વ્યૂહાત્મક જમાવટ માટેનો આદેશ, જો જરૂરી હોય તો, કામગીરીની નિર્ધારિત શરૂઆતના આઠ અઠવાડિયા પહેલા આપીશ.
તૈયારીઓ કે જેને લાંબા સમયની જરૂર હોય, જો તે હજી શરૂ થઈ નથી, તો તે હવે શરૂ થવી જોઈએ અને 15 મે, 1941 સુધીમાં પૂર્ણ થવી જોઈએ.
તે મહત્વપૂર્ણ છે કે કોઈ પણ હુમલો કરવાનો ઈરાદો શોધી શકતું નથી.
ઓપરેશનનો અંતિમ ધ્યેય સામાન્ય વોલ્ગા-અરખાંગેલ્સ્ક રેખા સાથે રશિયાના એશિયન ભાગ સામે અવરોધ ઊભો કરવાનો છે. 10
બાર્બરોસાની મૂળ યોજના (પ્રથમ બે શીટ્સ)
સંક્ષિપ્તમાં અને સ્પષ્ટપણે.
- જર્મન સૈનિકોએ સોવિયેતને હરાવવા માટે તૈયાર હોવું જોઈએ;
- જમાવટ શરૂ કરવા માટે સમયસર ઓર્ડર આપવામાં આવશે;
- બધી જરૂરી તૈયારીઓ હવે શરૂ થવી જોઈએ;
- મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે દુશ્મન "હુમલો કરવાના ઇરાદાનો અંદાજ લગાવતો નથી."
તો બેમાંથી કઈ યોજના અનિવાર્યપણે અપમાનજનક છે, અને પરિણામે આક્રમક છે?
અને, એક નિયમ તરીકે, લશ્કરી યોજનાઓમાં દુશ્મનની હારનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ આનો અર્થ એ નથી કે તેઓ બધા અપમાનજનક છે. તમારે યોજનાઓનો સાર જોવો જોઈએ.
તેથી, લશ્કરી યોજનાને સોવિયેત સરકાર દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. જનરલ સ્ટાફને દુશ્મનના મુખ્ય હુમલા માટે બે વિકલ્પો વિકસાવવાનું કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું હતું: દક્ષિણ અને ઉત્તર. તમામ કામ 1 મે, 1941 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.
ચીફ ઑફ ધ જનરલ સ્ટાફ જી. ઝુકોવની નિમણૂક સાથે, દક્ષિણ યોજનાને પ્રોત્સાહન આપવાનું શરૂ થયું, એટલે કે, એવી ધારણા કે જર્મનો તેમના મુખ્ય દળોને દક્ષિણમાં કેન્દ્રિત કરશે, અને તેથી યુએસએસઆરએ પણ તેના મુખ્ય દળોને દક્ષિણમાં રાખવા જોઈએ. દક્ષિણ 11 માર્ચ, 1941 ની યોજના (કોઈ દ્વારા હસ્તાક્ષરિત નથી) એ દક્ષિણ વિકલ્પનો વિકાસ છે. વધુમાં, એ નોંધવું જોઈએ કે ડિસેમ્બર 1940 માં કિવ સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના સૈનિકોના કમાન્ડર હોવા છતાં, જી. ઝુકોવે પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સને એક નોંધ લખી હતી જેમાં જણાવ્યું હતું કે દુશ્મન દક્ષિણમાં મુખ્ય દળોને કેન્દ્રિત કરશે. એક યા બીજી રીતે, જ્યારે જી. ઝુકોવ જનરલ સ્ટાફના ચીફ હતા તે સમય દરમિયાન, દક્ષિણ દિશામાં સૈનિકોનું સક્રિય પમ્પિંગ હતું.
પેરેસ્ટ્રોઇકાના સમયગાળા દરમિયાન અને તેના પછી, સંશોધકોએ ખુલ્લા આર્કાઇવ્સનો સક્રિયપણે ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કર્યું. 1992માં, એ. વાસિલેવ્સ્કીની એક નોંધ મળી આવી હતી (જેની તારીખ 15 મે, 1941 પહેલાંની નથી), જેમાં કેન્દ્રિત જર્મન સૈનિકો પર નિવારક હડતાલનો પ્રસ્તાવ હતો (2). દસ્તાવેજને "જર્મની અને તેના સાથીઓ સાથેના યુદ્ધની સ્થિતિમાં સોવિયેત યુનિયનના સશસ્ત્ર દળોની વ્યૂહાત્મક જમાવટ માટેની યોજના પર લાલ સૈન્યના જનરલ સ્ટાફની વિચારણાઓ" કહેવામાં આવી હતી. એ. વાસિલેવ્સ્કી દ્વારા ડ્રાફ્ટ વર્ઝનમાં એન. વટુટિન દ્વારા સુધારા સાથે તેનું સંકલન કરવામાં આવ્યું હતું (બીજા સંસ્કરણ મુજબ, જી. ઝુકોવ દ્વારા સુધારા કરવામાં આવ્યા હતા).
યોજના જણાવે છે (2):
હાલમાં, જર્મનીએ, રેડ આર્મીના ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટોરેટ મુજબ, લગભગ 230 પાયદળ, 22 ટાંકી, 20 મોટર, 8 હવાઈ અને 4 ઘોડેસવાર વિભાગો અને કુલ 284 વિભાગો તૈનાત કર્યા છે.
તેમાંથી, 15 મે, 1941 સુધીમાં, 86 પાયદળ, 13 ટાંકી, 12 મોટર અને 1 ઘોડેસવાર વિભાગો અને કુલ 112 સુધીના વિભાગો સોવિયેત સંઘની સરહદો પર કેન્દ્રિત હતા.
એવું માનવામાં આવે છે કે વર્તમાન રાજકીય પરિસ્થિતિમાં, જર્મની, યુએસએસઆર પરના હુમલાની સ્થિતિમાં, 137 પાયદળ, 19 ટાંકી, 15 મોટરચાલિત, 4 ઘોડેસવાર અને 5 એરબોર્ન ડિવિઝન અને કુલ મળીને અમારી સામે મેદાનમાં ઉતરી શકશે. 180 વિભાગો સુધી...
મોટે ભાગે, જર્મન સૈન્યના મુખ્ય દળો, જેમાં 76 પાયદળ, 11 ટાંકી, 8 મોટર, 2 ઘોડેસવાર અને 5 એર, અને કુલ 100 જેટલા વિભાગોનો સમાવેશ થાય છે, કોવેલની દિશામાં પ્રહાર કરવા માટે ડેમ્બલિનની દક્ષિણમાં તૈનાત કરવામાં આવશે. , રિવને, કિવ...
જર્મની હાલમાં તેની સૈન્યને ગતિશીલ રાખે છે તે ધ્યાનમાં લેતા, તેની પાછળ તૈનાત સાથે, તેની પાસે તૈનાતમાં અમને ચેતવણી આપવાની અને આશ્ચર્યજનક હુમલો કરવાની તક છે.
આને રોકવા માટે [અને જર્મન સૈન્યને હરાવવા], હું કોઈ પણ સંજોગોમાં જર્મન કમાન્ડને પહેલ કરવાની, તૈનાતમાં દુશ્મનને અટકાવવા અને જ્યારે તે જમાવટના તબક્કામાં હોય ત્યારે જર્મન સૈન્ય પર હુમલો કરવો જરૂરી માનું છું. સૈનિકોની આગળની અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયા શાખાઓને ગોઠવવાનો હજી સમય નથી.
ચાલો હું ભારપૂર્વક જણાવું કે "દુશ્મનને આગળ ધપાવવા" માટે યુએસએસઆર પર હુમલો કરવાની તૈયારી કરી રહેલા જર્મન જૂથ સામે આગોતરી હડતાલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મને લાગે છે કે, આક્રમક યુદ્ધ યોજના અને દુશ્મન સામે નિવારક હડતાલ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ છે.
તે સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે જર્મન મુખ્ય હુમલાની સૌથી સંભવિત દિશા દક્ષિણ દિશા હતી. તેથી, સોવિયત સૈનિકોનો મુખ્ય ફટકો દક્ષિણપશ્ચિમ દિશામાં પહોંચાડવાની અપેક્ષા છે. પરંતુ સંભવિત નિવારક હડતાલ માટે અપેક્ષિત તારીખ સૂચવવામાં આવી ન હતી, જ્યારે આ 1941 અથવા 1942 (2) માં થવું જોઈએ:
તે જ સમયે, હંગેરી સાથેની સરહદ પર 1942 માં કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોનું બાંધકામ શરૂ કરવા અને લાઇન સાથે કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોનું બાંધકામ ચાલુ રાખવા માટે, દરેક સંભવિત રીતે કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોના નિર્માણ અને શસ્ત્રસરંજામને ઝડપી બનાવવું જરૂરી છે. જૂના રાજ્યની સરહદની...
NKPS 1941 ની યોજના અનુસાર અને ખાસ કરીને લ્વોવ દિશામાં રેલ્વેના બાંધકામને પૂર્ણ અને સમયસર પૂર્ણ કરવાની માંગ કરે છે.
એટલે કે, 1941 માટે રેલવેના નિર્માણની યોજનાને પરિપૂર્ણ કરવી અને 1942માં કિલ્લેબંધીનું બાંધકામ શરૂ કરવું જરૂરી છે. આપણે કયા સમય સુધીમાં આગોતરી હડતાળની તૈયારી કરવી જોઈએ? દસ્તાવેજ આ વિશે કંઈ કહેતો નથી. જો હડતાલનું આયોજન 1941 માટે કરવામાં આવ્યું છે, તો પછી નવી અને જૂની સરહદ પર કિલ્લેબંધી બનાવવા માટે 1942ની યોજના શા માટે?
હું ફરી એકવાર ભારપૂર્વક કહેવા માંગુ છું કે એ. વાસિલેવ્સ્કીની યોજના પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા નથી અને ટેક્સ્ટમાં અસંખ્ય સુધારાઓ છે. સ્વચ્છ સંસ્કરણ, જો તે બિલકુલ અસ્તિત્વમાં હોય, તો તે મળ્યું ન હતું. જેમ કે કેટલાક લશ્કરી ઇતિહાસકારો નિર્દેશ કરે છે (વી. એન્ફિલોવ, એન. સ્વેત્લિશિન), નિવારક યુદ્ધની યોજનાની જાણ આઇ. સ્ટાલિનને કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેણે તેને નકારી કાઢી હતી. જી. ઝુકોવના શબ્દોમાંથી:
તે સારું છે કે સ્ટાલિન અમારી સાથે સંમત ન હતા, અન્યથા અમે, સૈનિકોની સ્થિતિ અને જર્મન સૈન્ય સાથેની તેમની તાલીમમાં તફાવતને ધ્યાનમાં લેતા, પછી મે 1942 માં ખાર્કોવ ઓપરેશન જેવું જ કંઈક પ્રાપ્ત કર્યું હોત. 13
જી. ઝુકોવના જણાવ્યા મુજબ, આવી કામગીરી નિષ્ફળતા માટે વિનાશકારી હતી (તે યુદ્ધ પછી આ નિષ્કર્ષ પર આવ્યા હતા). 300 કિમી સુધીની ઊંડાઈ સાથે કથિત સફળતાઓ સૈનિકો અને કમાન્ડ સ્ટાફ માટે ગંભીર કસોટી બની શકે છે. પ્રથમ વખત, સોવિયેત સૈનિકો સ્ટાલિનગ્રેડના યુદ્ધમાં આવી સફળતા મેળવી શક્યા.
હવે ઘણા કહે છે કે નિવારક હડતાલ એ સોવિયેત યુનિયન માટે એકમાત્ર પર્યાપ્ત પગલું હતું અને એક ચૂકી ગયેલી તક હતી જેણે 1941-1942 ની વિનાશને ટાળવાની મંજૂરી આપી હોત. આજની ઉંચાઈઓ પરથી, કેવી રીતે અને શું કરવું જોઈએ તે દલીલ કરવી સરળ છે.
જર્મની સામે પ્રી-એમ્પ્ટિવ હડતાલ લશ્કરી બાબતો સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં. આવા પગલાએ એક મુશ્કેલ રાજદ્વારી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કર્યું જેમાં કરારના ઉલ્લંઘનથી યુએસએસઆર મૂકવામાં આવ્યું. યુએસએસઆર દરેક માટે આક્રમક હશે. આ કિસ્સામાં, મોરચે નિષ્ફળતાના કિસ્સામાં સોવિયત યુનિયનને કેવા પ્રકારનું સમર્થન પૂરું પાડી શકાય? આપણે દૂર પૂર્વની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ વિશે ભૂલવું જોઈએ નહીં, જ્યાં જાપાન નવા રાજદ્વારી સંજોગોનો લાભ લઈને કાર્ય કરી શકે છે.
પ્રશ્ન એ છે કે શું યુએસએસઆર 1941માં પ્રથમ પ્રહાર કરીને જર્મનીને હરાવી શકે? તે સમયે અસ્તિત્વમાં રહેલા સૈનિકો અને અધિકારીઓના લડાઇના અનુભવના સ્તર સાથે, સૈન્યની શાખાઓ વચ્ચેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાના સ્તર સાથે, સૈનિકોની સામાન્ય તૈયારી સાથે (ગતિશીલતા, તૈનાત પાછળના વિસ્તારો). જર્મનો પાસે આ બધું વિપુલ પ્રમાણમાં હતું. જો તે 1941 માં નિષ્ફળ જાય તો આવા ઓપરેશનના પરિણામો વિશે કોઈ માત્ર અનુમાન કરી શકે છે. અહીં રાજદ્વારી પરિણામો ઉમેરવાનું ભૂલશો નહીં. યુદ્ધની શરૂઆત અને યુદ્ધ એ માત્ર સૈન્ય અને જનરલ સ્ટાફની ક્રિયાઓ નથી, પરંતુ તે મુત્સદ્દીગીરી પણ છે! અને આપણે આ યાદ રાખવાની જરૂર છે.
યુદ્ધ પૂર્વેના વ્યૂહાત્મક આયોજન અંગેના અન્ય કોઈ દસ્તાવેજો આજ સુધી મળ્યા નથી. મને લાગે છે કે જો આવો દસ્તાવેજ અસ્તિત્વમાં હોત, તો તે ઘણા સમય પહેલા મળી આવ્યો હોત અને પ્રકાશિત થયો હોત;
સોવિયેત જનરલ સ્ટાફના કામના સંદર્ભમાં, જર્મન બાજુની પ્રવૃત્તિઓ રસપ્રદ છે. ત્યાં તેઓ ઉત્તરથી બેલારુસ, બાલ્ટિક રાજ્યો અને દક્ષિણથી યુક્રેન દ્વારા મુખ્ય હુમલા માટે બે વિકલ્પો વિકસાવી રહ્યા હતા. પરિણામે, ઉત્તરીય વિકલ્પ અપનાવવામાં આવ્યો.
તેથી, નિષ્કર્ષિત બિન-આક્રમણ કરાર હોવા છતાં, જર્મની અને યુએસએસઆર વિરોધી હતા. જર્મનીના હુમલાની યોજના દરેક વિગતમાં જાણીતી છે. પરંતુ જર્મની પર યુએસએસઆરના હુમલા માટે સમાન વ્યાપક યોજના હજુ સુધી મળી નથી. હું માનું છું કે ચોક્કસ દસ્તાવેજો દ્વારા સમર્થિત ન હોય તેવી કેટલીક સામગ્રી અને નિવેદનોનો ઉલ્લેખ કરવો ગંભીર નથી. યુએસએસઆરના જાણીતા લશ્કરી દસ્તાવેજો પ્રારંભિક તબક્કે રક્ષણાત્મક ક્રિયાઓનું અનુમાન કરે છે.
"બાર્બરોસા યોજના" ના તબક્કાઓ
 
2. સરહદને આવરી લેવાની યોજના
યુએસએસઆરના સશસ્ત્ર દળોની વ્યૂહાત્મક જમાવટ માટેની યોજનાને અપનાવવા પર, દરેક જિલ્લાની ઓપરેશનલ જમાવટ માટેની યોજનાઓ વિકસાવવા માટે સરહદી લશ્કરી જિલ્લાઓને નિર્દેશો મોકલવામાં આવ્યા હતા.
નીચેનામાં, સગવડ માટે, હું નીચેના સંક્ષેપનો ઉપયોગ કરીશ:
એલવીઓ - લેનિનગ્રાડ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ;
PribOVO - બાલ્ટિક સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ;
ZAPOVO - પશ્ચિમી વિશેષ લશ્કરી જિલ્લા (બેલારુસ);
KOVO - Kyiv ખાસ લશ્કરી જિલ્લા;
ODVO - ઓડેસા લશ્કરી જિલ્લા.
યોજનાઓના વિકાસ માટેના નિર્દેશો 1940 ના અંતથી જિલ્લાઓમાં આવવાનું શરૂ થયું. "ઓપરેશનલ ડિપ્લોયમેન્ટ માટેની યોજના વિકસાવવા માટે યુએસએસઆરના પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સનો નિર્દેશ" LVO ને "25 નવેમ્બર, 1940 ના રોજ" આવ્યો. KOVO “28 નવેમ્બર, 1940 થી”, PribOVO સુધી “જાન્યુઆરી 1941 પછી નહીં”, ZapOVO માં “ફેબ્રુઆરી 1941 પછી નહીં”.
ચોક્કસ સમય પછી, જિલ્લાઓને ફરીથી વિકાસ માટે જનરલ સ્ટાફ તરફથી નિર્દેશો પ્રાપ્ત થયા, ઉદાહરણ તરીકે, “બાલ્ટિક OVO ની સૈન્યની ઓપરેશનલ જમાવટ માટેની યોજનાના વિકાસ માટે યુએસએસઆરના પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સનો નિર્દેશ, w. /n, તારીખ 3 માર્ચ, 1941."
22 જૂન સુધી, યોજનાઓની સતત સુધારણા હતી. પી. લેપિન (10મી આર્મીના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ - ઝેપોવો) ના સંસ્મરણોમાં એવું કહેવાય છે કે જાન્યુઆરી 1941માં રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટેની યોજના વિકસાવવા માટે પ્રથમ નિર્દેશ મળ્યો હતો:
રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટેના જિલ્લા નિર્દેશની જાન્યુઆરી 1941માં રસીદ સાથે...
અમે જાન્યુઆરીથી લઈને યુદ્ધની શરૂઆત સુધી 1941 રાજ્યની સરહદ સંરક્ષણ યોજનાને વારંવાર પુનરાવર્તિત કરી, પરંતુ અમે તેને ક્યારેય પૂર્ણ કરી શક્યા નહીં. જીલ્લાના ઓપરેશનલ ડાયરેક્ટિવમાં છેલ્લો ફેરફાર મને 14 મેના રોજ મિન્સ્કમાં મળ્યો હતો. તેણે 20 મે સુધીમાં યોજનાના વિકાસને પૂર્ણ કરવાનો આદેશ આપ્યો અને ZapOVO ના મુખ્યમથકને મંજૂરી માટે સબમિટ કર્યો. 15
એલ. સેન્ડાલોવ (4થી આર્મીના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ - ZapOVO) અનુસાર:
એપ્રિલ 1941 માં, 4 થી આર્મીના કમાન્ડને ઝાપોવોવોના મુખ્ય મથક તરફથી એક નિર્દેશ મળ્યો, જે મુજબ બ્રેસ્ટ દિશામાં સૈનિકોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને આવરી લેવાની યોજના વિકસાવવી જરૂરી હતી. તે જણાવે છે કે "સૈનિકોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને આવરી લેવા માટે, જિલ્લાના સમગ્ર વિસ્તારને સૈન્ય કવર વિસ્તારોમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે...". જિલ્લાના નિર્દેશ અનુસાર, આર્મી કવર પ્લાન વિકસાવવામાં આવ્યો હતો. 16
ચાલો હું ભારપૂર્વક જણાવું કે યોજનાનો હેતુ "સૈનિકોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને આવરી લેવાનો છે." જનરલ સ્ટાફ તરફથી પશ્ચિમી જિલ્લાઓને કાયમી નિર્દેશો જિલ્લાઓ માટે સૈન્ય યોજનાઓ બનાવવા માટે સતત પગલાંના અમલીકરણનો સંકેત આપે છે. વ્યક્તિગત લશ્કરી જિલ્લાઓનું આયોજન કયા માર્ગદર્શિકા પર આધારિત હતું?
સરહદી જિલ્લાઓને આવરી લેવા માટેની યોજનાઓ વિકસાવવાના છેલ્લા નિર્દેશો મે 1941માં દરેક પશ્ચિમી જિલ્લામાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. જિલ્લાઓ દ્વારા વિકસિત કવર યોજનાઓ જર્મન હુમલા દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવનાર હતી. ચાલો તેમને વધુ વિગતમાં જોઈએ.
PribOVO ટુકડીઓ નંબર 503920/ss/ov ના કમાન્ડરને નિર્દેશ [મે 30, 1941 પછી નહીં] (4):
PribOVO ટુકડીઓની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને આવરી લેવા માટે, 30 મે, 1941 સુધીમાં, તમે વ્યક્તિગત રીતે સ્ટાફના વડા અને જિલ્લા મુખ્યાલયના ઓપરેશનલ વિભાગના વડા સાથે, વિકાસ કરો:
એ) પલંગાથી દાવા સુધી લિથુનિયન એસએસઆરની રાજ્ય સરહદના સંરક્ષણ માટેની વિગતવાર યોજના. Kapchiamiestis, માત્સાલુ ખાડીની દક્ષિણે બાલ્ટિક સમુદ્રના કિનારે અને ડાગો અને એઝલના ટાપુઓના ઉભયજીવી વિરોધી સંરક્ષણ માટેની યોજના;
b) વિગતવાર હવાઈ સંરક્ષણ યોજના.
I. સંરક્ષણ કાર્યો:
1. જિલ્લાના પ્રદેશમાં જમીન અને હવાઈ બંને દુશ્મનોના આક્રમણને અટકાવો;
2. રાજ્યની સરહદે કિલ્લેબંધીના હઠીલા સંરક્ષણ સાથે, જિલ્લા સૈનિકોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને નિશ્ચિતપણે આવરી લે છે;
3. દુશ્મન ઉભયજીવી લેન્ડિંગને રોકવા માટે રેડ બેનર બાલ્ટિક ફ્લીટ સાથે મળીને દરિયાકિનારા અને ઇઝલ અને ડાગોના ટાપુઓનું સંરક્ષણ;
4. રેલ્વેની અવિરત કામગીરી અને જિલ્લા સૈનિકોની સાંદ્રતાને સુનિશ્ચિત કરવા માટે હવાઈ સંરક્ષણ અને ઉડ્ડયન કામગીરી;
ZapOVO ટુકડીઓ નંબર 503859/ss/ov ના કમાન્ડરને નિર્દેશ [મે 20, 1941 પછી નહીં] (3):
20 મે, 1941 સુધીમાં, જિલ્લા સૈનિકોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને આવરી લેવા માટે, તમે વ્યક્તિગત રીતે, સ્ટાફના વડા અને જિલ્લા મુખ્યાલયના ઓપરેશનલ વિભાગના વડા સાથે, વિકાસ કરશો:
એ) કાંચિયામિએસ્ટિસથી તળાવ સુધી રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટેની વિગતવાર યોજના. સ્વિટ્ઝ (મુકદ્દમા);
b) વિગતવાર હવાઈ સંરક્ષણ યોજના.
I. સંરક્ષણ કાર્યો:
1. જિલ્લાના પ્રદેશમાં જમીન અને હવાઈ બંને દુશ્મનોના આક્રમણને અટકાવો.
2. રાજ્યની સરહદે કિલ્લેબંધીનું મજબૂત સંરક્ષણ જિલ્લાના સૈનિકોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને નિશ્ચિતપણે આવરી લેશે.
3. હવાઈ સંરક્ષણ અને ઉડ્ડયન કામગીરી રેલ્વેની સામાન્ય કામગીરી અને સૈનિકોની એકાગ્રતાને સુનિશ્ચિત કરશે.
KOVO ટુકડીઓ નંબર 503862/ss/ov ના કમાન્ડરને નિર્દેશ [મે 20, 1941 પછી નહીં] (5):
25 મે, 1941 સુધીમાં જિલ્લા સૈનિકોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને આવરી લેવા માટે, તમે અને સ્ટાફના વડા અને જિલ્લા મુખ્યાલયના ઓપરેશનલ વિભાગના વડા વ્યક્તિગત રીતે વિકાસ કરશો:
1. તળાવમાંથી રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટે વિગતવાર યોજના. Svityazskoye થી Lipkana;
2. વિગતવાર હવાઈ સંરક્ષણ યોજના.
I. સંરક્ષણ કાર્યો:
1. જિલ્લાના પ્રદેશમાં જમીન અને હવાઈ બંને દુશ્મનોના આક્રમણને અટકાવો.
2. રાજ્યની સરહદે કિલ્લેબંધીનું મજબૂત સંરક્ષણ જિલ્લાના સૈનિકોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને નિશ્ચિતપણે આવરી લેશે.
3. હવાઈ સંરક્ષણ અને ઉડ્ડયન કામગીરી રેલવેની સામાન્ય કામગીરી અને જિલ્લાના સૈનિકોની એકાગ્રતાને સુનિશ્ચિત કરશે.
સમાન નિર્દેશો OdVO અને LVO ને આવ્યા હતા. તેમાંના કાર્યો સમાન છે, તેથી હું તેમને ટાંકીશ નહીં (મેં પુસ્તકના અંતે આ દસ્તાવેજો જોડ્યા નથી, પરંતુ તે ઇન્ટરનેટ પર સરળતાથી મળી શકે છે).
તેથી, જિલ્લાઓને એક વિશિષ્ટ કાર્ય આપવામાં આવ્યું હતું: હઠીલા સંરક્ષણ સાથે સૈનિકોની ગતિશીલતા અને એકાગ્રતાને આવરી લેવા માટે. જર્મની પર હુમલાની કોઈ વાત નથી. દરેક જિલ્લામાં, દરેક સૈન્ય માટે કવર વિસ્તારો, તેમજ સૌથી ખતરનાક દિશાઓ નિયુક્ત કરવામાં આવી હતી.
તે સારાંશમાં કહી શકાય કે કવર યોજનાઓ (દસ્તાવેજો અનુસાર) રક્ષણાત્મક પગલાંનો સમૂહ (યુદ્ધનો પ્રથમ તબક્કો) રજૂ કરે છે.
મેં પહેલેથી જ કહ્યું તેમ, નિર્દેશો દ્વારા જનરલ સ્ટાફે જિલ્લાઓ માટે સામાન્ય રીતે સમાન કાર્યો સુયોજિત કર્યા છે (સામાન્ય કાર્યો દરેક નિર્દેશમાં શબ્દ માટે પુનરાવર્તિત શબ્દ છે), તેથી, ZapOVO (3) માટેના નિર્દેશના ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરીને, ચાલો જોઈએ કે કયા કાર્યો સોંપવામાં આવ્યા હતા. પશ્ચિમી લશ્કરી જિલ્લાઓમાં. હું તમને આ દસ્તાવેજોની સમીક્ષા કરવાની સલાહ આપું છું. આ ઓછામાં ઓછું રસપ્રદ છે.
રાજ્યની સરહદનું સંરક્ષણ નીચેના (3) ના આધારે ગોઠવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો:
1. સંરક્ષણનો આધાર તેમના વધુ વિકાસ માટે તમામ દળો અને ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરીને રાજ્યની સરહદે બનાવવામાં આવેલા કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારો અને ક્ષેત્ર કિલ્લેબંધીનો સતત સંરક્ષણ હોવો જોઈએ. સંરક્ષણને સક્રિય ક્રિયાઓનું પાત્ર આપો. સંરક્ષણને તોડવા માટેના કોઈપણ દુશ્મનના પ્રયાસોને કોર્પ્સ અને આર્મી રિઝર્વ્સના વળતા હુમલાઓ દ્વારા તરત જ દૂર કરવા જોઈએ.
2. ટેન્ક વિરોધી સંરક્ષણ પર વિશેષ ધ્યાન આપો. દુશ્મનના મોટા મોટરચાલિત મિકેનાઇઝ્ડ એકમો દ્વારા સંરક્ષણ મોરચાની સફળતાની ઘટનામાં, તેમની સામેની લડાઈ અને સફળતાને નાબૂદ કરવી એ ડિસ્ટ્રિક્ટ કમાન્ડના સીધા આદેશ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવવી જોઈએ, જેના માટે મોટા ભાગના મોટાભાગનો ઉપયોગ થાય છે. ટેન્ક વિરોધી આર્ટિલરી બ્રિગેડ, યાંત્રિક કોર્પ્સ અને ઉડ્ડયન.
ટેન્ક-વિરોધી બ્રિગેડનું કાર્ય શક્તિશાળી આર્ટિલરી ફાયર સાથે તૈયાર રેખાઓ પર ટાંકીઓને મળવાનું છે અને ઉડ્ડયન સાથે, અમારા મોટરયુક્ત મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સનો અભિગમ અને વળતો હુમલો થાય ત્યાં સુધી તેમની આગોતરી વિલંબ કરવાનું છે.
મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સનું કાર્ય દુશ્મનના મિકેનાઇઝ્ડ એકમોને અંતિમ પરાજય આપવા અને સફળતાને દૂર કરવા માટે ઉડ્ડયન સાથે શક્તિશાળી ફ્લેન્ક અને કેન્દ્રિત હડતાલ સાથે, એન્ટી-ટેન્ક બ્રિગેડના કવર હેઠળ તૈનાત કરવાનું છે.
યાંત્રિક વિભાગો અને કોર્પ્સ સામે લડવા માટેનું સૌથી મહત્વનું શસ્ત્ર આર્ટિલરી હતું. તે આર્ટિલરી હતી જેને રક્ષણાત્મક કામગીરીમાં વિશેષ ભૂમિકા સોંપવામાં આવી હતી. એવું કહેવું જોઈએ કે યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળામાં આર્ટિલરી અને તેના ઉપયોગની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ અસ્પષ્ટ છે.
13 ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારો (UR). યુઆર 1940 ની શરૂઆતથી નવી સરહદ પર બાંધવાનું શરૂ થયું.
ZapOVO માટે, ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ વિસ્તારો ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા હતા (3):
એ) સુવાપકી, લિડા;
b) સુવાપકી, બાયલિસ્ટોક;
c) ઓસ્ટ્રોલેકા, માલ્કિન્યાના આગળથી બાયલિસ્ટોક સુધી;
ડી) સિડલ્સ, વોલ્કોવિસ્ક;
ડી) બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્ક, બારોનોવિચી.
તેને અસફળ લશ્કરી કામગીરીના કિસ્સામાં એક યોજના બનાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ટેન્ક વિરોધી અવરોધો, પુલોનું ખાણકામ, સંરક્ષણ રેખાઓની સમગ્ર ઊંડાઈ સુધી (બેરેઝિના નદી સુધી અને સહિત) રેલ્વે જંકશનનો સમાવેશ થાય છે. તદુપરાંત, કારખાનાઓ, કારખાનાઓ અને અન્ય સંસ્થાઓને ખાલી કરાવવા માટેની યોજનાઓ તૈયાર કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. (3):
VII. પશ્ચિમી વિશેષ લશ્કરી જિલ્લાના આદેશના આદેશ દ્વારા:
2. રાઇફલ કોર્પ્સ અને એન્ટી-ટેન્ક બ્રિગેડના સહયોગમાં યાંત્રિક કોર્પ્સ અને ઉડ્ડયન દ્વારા કાઉન્ટર એટેક માટે પ્રદાન કરો.
બળજબરીપૂર્વક ઉપાડના કિસ્સામાં, સંપૂર્ણ ઊંડાઈ સુધી ટાંકી વિરોધી અવરોધો બનાવવાની યોજના અને ખાણકામ પુલ, રેલ્વે જંકશન અને સંભવિત દુશ્મન સાંદ્રતાના બિંદુઓ (સૈનિકો, મુખ્ય મથકો, હોસ્પિટલો, વગેરે) માટે યોજના વિકસાવો.
4. જિલ્લાની અંદર પૂર્વ રાજ્યની સરહદ પરના કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોને સંપૂર્ણ લડાઇ તત્પરતામાં લાવવા માટેની યોજના વિકસાવો.
5. વિકાસ કરો: a) ચેતવણી પર સૈનિકો ઉભા કરવા અને સરહદ સૈનિકો માટે સહાયક એકમો સોંપવા માટેની યોજના; b) સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઔદ્યોગિક સાહસો, માળખાં અને સુવિધાઓના સંરક્ષણ અને સંરક્ષણ માટેની યોજના.
6. બળજબરીપૂર્વક ઉપાડના કિસ્સામાં, ખાસ સૂચનાઓ અનુસાર, ફેક્ટરીઓ, કારખાનાઓ, બેંકો અને અન્ય વ્યવસાયિક સાહસો, સરકારી એજન્સીઓ, વેરહાઉસીસ, લશ્કરી અને રાજ્ય મિલકત, લશ્કરી કર્મચારીઓ, પરિવહનના માધ્યમો વગેરેને ખાલી કરાવવા માટેની યોજના વિકસાવો. .
અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓના કિસ્સામાં (3):
તમામ બચાવ ટુકડીઓ અને સેનાઓ અને જિલ્લાઓના અનામતોને, હાઈ કમાન્ડની સૂચના પર, ઝડપી હડતાલ શરૂ કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ.
ઉડ્ડયન અને હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ માટે, તે એક યોજના (3) બનાવવા માટે સૂચવવામાં આવ્યું હતું:
b) ફાઇટર એરક્રાફ્ટનો ઉપયોગ અને ક્રિયાઓ, વ્યક્તિગત હવાઈ એકમો માટે દુશ્મન વિમાનના વિનાશ માટે વિસ્તારો સ્થાપિત કરવા;
c) એરક્રાફ્ટ વિરોધી આર્ટિલરી અને કાયમી હવાઈ સંરક્ષણ બિંદુઓ અને સુવિધાઓ, અનલોડિંગ વિસ્તારો અને સૈન્ય એકાગ્રતા વિસ્તારોનું ફાઇટર એરક્રાફ્ટ દ્વારા સંપૂર્ણ રક્ષણ;
આગળ, સામાન્ય સૂચનાઓ (3):
1. હાઈકમાન્ડની વિશેષ પરવાનગીથી જ રાજ્યની સરહદની પ્રથમ ફ્લાઈટ અથવા ક્રોસિંગની પરવાનગી છે.
3. કવર પ્લાન મારા તરફથી એક એન્ક્રિપ્ટેડ ટેલિગ્રામની પ્રાપ્તિ પછી અમલમાં મૂકવામાં આવે છે, મુખ્ય લશ્કરી પરિષદના સભ્ય, જનરલ સ્ટાફના ચીફ, નીચેની સામગ્રી સાથે હસ્તાક્ષર કરે છે: “1941 ની કવર યોજનાના અમલીકરણ સાથે આગળ વધો. "
5. બે નકલોમાં એક કવર પ્લાન તૈયાર કરો, એક નકલ મને જનરલ સ્ટાફના ચીફ દ્વારા મંજૂરી માટે સબમિટ કરો અને બીજી નકલ, જિલ્લા લશ્કરી પરિષદની સીલ સાથે સીલબંધ, જિલ્લા વડાના અંગત તિજોરીમાં રાખો. સ્ટાફ.
6. સૈન્ય દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ અને જિલ્લા સૈન્ય પરિષદ દ્વારા દરેક કવર વિસ્તારો માટે મંજૂર કરાયેલ કવર યોજનાઓ, જિલ્લા લશ્કરી પરિષદની સીલ સાથે, કવર વિસ્તારના સંબંધિત વડાની વ્યક્તિગત સલામતીમાં રાખવી જોઈએ.
7. લશ્કરી રચનાઓ માટે વિકસાવવામાં આવેલા એક્ઝિક્યુટિવ દસ્તાવેજો... રચના સમયે આર્મીની મિલિટરી કાઉન્સિલની સીલ સાથે સીલબંધ બેગમાં સંગ્રહિત હોવા જોઈએ.
8. કવર-અપ દસ્તાવેજો સાથેના ફોલ્ડર અને પેકેજો લેખિત અથવા ટેલિગ્રાફિક ઓર્ડર દ્વારા ખોલવામાં આવે છે - લશ્કરમાં - જિલ્લાની લશ્કરી પરિષદની અને રચનાઓમાં - લશ્કરની લશ્કરી પરિષદની.
તે સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે સરહદો પાર કરવી ફક્ત આદેશની વિશેષ પરવાનગીથી જ શક્ય છે. ચોક્કસ આવરી લેનારા વિસ્તારોની સેનાઓને તેમના મુખ્યાલયમાં વિસ્તારોને આવરી લેવા માટેની યોજનાઓ રાખવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જે જિલ્લાની લશ્કરી પરિષદના નિર્ણય દ્વારા ખોલવામાં આવ્યા હતા.
ZapOVO માટે સંરક્ષણની રેખાઓ. નદી વાદળી રંગમાં દર્શાવેલ છે. બેરેઝિના.
નિર્દેશોમાં પાછળની લાઇનોની રૂપરેખા આપવામાં આવી હતી કે જેના માટે "રિકોનોઇટર અને સંરક્ષણ માટે તૈયારી" કરવી જરૂરી હતી. રિકોનિસન્સ એ નકશા પર લીધેલા નિર્ણયને સ્પષ્ટ કરવા માટે દુશ્મન અને ભૂપ્રદેશનો દ્રશ્ય અભ્યાસ છે. તે બટાલિયન (કંપની) કમાન્ડર અને ઉચ્ચ, સૈન્ય અને મોરચાના કમાન્ડરો દ્વારા વ્યક્તિગત રીતે હાથ ધરવામાં આવે છે.
ZapOVO માટે નીચેના વિસ્તારો (3):
નદી સુધીના સંરક્ષણની સંપૂર્ણ ઊંડાઈ માટે રીકોનોઈટર કરો અને પાછળની રેખાઓ તૈયાર કરો. બેરેઝિના સહિત.
બાયલોરુસિયન એસએસઆરના લગભગ સમગ્ર પ્રદેશને બચાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
PribOVO (4) માટે સંરક્ષણની રેખાઓ:
એ) આગળના ભાગમાં - ડાર્બનોમ, કુલનાઈ, રાયતાવાસ, શિલોમ, યુલિનાસ, સ્કાઉડવિન, રસિયેન્ટાઈ, સેર્ડજસ, કાઝલુ-રુડા, પિલ્વસિકાઈ, મરિયમપોલ, સિમિનાસ અને ડુસીસ, દાવો. ડ્રુસ્કેનિકી;
b) આર. બાર્ટા, કાલવરિયા, ટેલશિનાઈ, લુસ્કે, દુબિસા, નદીના પૂર્વ કાંઠે આગળ. નેમન.
હકીકતમાં, લિથુનિયન એસએસઆરનો પ્રદેશ અને અંશતઃ લાતવિયન એસએસઆર.
KOVO (5) માટે સંરક્ષણની રેખાઓ:
નદીના સંરક્ષણની સંપૂર્ણ ઊંડાઈ માટે રિકોનોઇટર કરો અને પાછળની રક્ષણાત્મક રેખાઓ તૈયાર કરો. ડીનીપર સહિત.
આમ, પુલ, રેલ્વે જંકશનનું ખાણકામ અને જો જરૂરી હોય તો કારખાનાઓ અને છોડને ખાલી કરવા સાથે સંરક્ષણ ઘણું ઊંડું હોવાનું માનવામાં આવતું હતું.
લાઇન્સ ઓફ ડિફેન્સ KOVO (ડિનીપર નદી સુધી). વાદળી સંરક્ષણની આત્યંતિક રેખા સૂચવે છે.
આગળ, લશ્કરી જિલ્લાઓએ પ્રાદેશિક કવર યોજનાઓ તૈયાર કરવા માટે તેમને સોંપેલ સૈન્યને નિર્દેશો મોકલ્યા. તેથી, ખાસ કરીને, 14 મેના રોજ, ઝેપોવોની સૈન્ય પરિષદે તેની સેનાઓને 20 મે સુધીમાં સૈન્ય યોજનાઓ વિકસાવવા સૂચનાઓ સાથે એક નિર્દેશ મોકલ્યો (દરેક સૈન્યને તેનો પોતાનો વિસ્તાર સોંપવામાં આવ્યો હતો). 3જી આર્મીને એરિયા નંબર 1 (6) માટે કવર પ્લાન તૈયાર કરવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી:
3. કવરિંગ એરિયાના સૈનિકોના કાર્યો: ફિલ્ડ ટુકડીઓ - ગ્રોડનો યુઆર અને ક્ષેત્રની કિલ્લેબંધીનો મજબૂત રીતે બચાવ કરવા માટે, સેના ક્ષેત્રમાં, લિડા, ગ્રોડનો અને બાયલિસ્ટોક દિશાઓને આવરી લે છે અને એકત્રીકરણ, એકાગ્રતા અને જમાવટની ખાતરી કરે છે. જિલ્લા સૈનિકો.
એન્ટિ-ટેન્ક આર્ટિલરી બ્રિગેડનું કાર્ય તૈયાર લાઇન પર શક્તિશાળી આર્ટિલરી ફાયર સાથે ટાંકીને મળવાનું છે ...
અગ્રભૂમિ માટેની લડતમાં, બેરિકેડ સેવાનો વ્યાપક ઉપયોગ, પુલો અને રસ્તાઓને નુકસાન અને ટાંકી વિરોધી અવરોધો. ઓગસ્ટો કેનાલ પરના પુલ, આર. બેબ્રઝા, બી. વિનાશ માટે Brzozówka તૈયાર કરો. કવર વિસ્તારના કમાન્ડરના વિશેષ આદેશો પર વિનાશ પોતે જ હાથ ધરવામાં આવવો જોઈએ.
નિર્દેશમાં લડાઇની તૈયારી અને ક્ષેત્ર કિલ્લેબંધીના વ્યવસાયનો સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, કાર્ય સામગ્રી (ઇંધણ, દારૂગોળો, સાધનો માટેના ફાજલ ભાગો) પ્રદાન કરવા માટે સેટ કરવામાં આવ્યું હતું (6):
7) યુરલ્સની આગળની ધારની તમામ લશ્કરી રચનાઓ ગેરીસન્સના સંપૂર્ણ પૂરક દ્વારા કબજે કરેલી હોવી જોઈએ અને તોપો અને મશીનગન સાથે પ્રદાન કરવી જોઈએ. અલાર્મની જાહેરાત થયાના 2-3 કલાક પછી અને યુરલ્સના એકમો માટે, 45 મિનિટ પછી, ફ્રન્ટ લાઇન પર સ્થિત સ્ટ્રક્ચર્સ પર કબજો કરવો અને તેને સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં લાવવો આવશ્યક છે.
એલાર્મની ઘોષણા સાથે, ગેરીસન્સ લશ્કરી સ્થાપનો પર કબજો કરે છે અને યુદ્ધ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે, લશ્કરી રક્ષકો મોકલવામાં આવે છે અને સંદેશાવ્યવહાર સ્થાપિત થાય છે.
મહત્વપૂર્ણ: ફ્રન્ટ લાઇન પર એકમોને સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં લાવવું 2-3 કલાકમાં થાય છે, કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોના એકમો 45 મિનિટમાં! કાર્ય શક્ય તેટલા ઓછા સમયમાં રક્ષણાત્મક રેખા પર કબજો કરવાનું હતું.
એલાર્મ (6) પર એકમોને વધારવાની પ્રેક્ટિસ કરવા માટે તાલીમ બહાર નીકળવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું:
e) જૂન 15, 1941 પહેલાં, હાથ ધરો:
1) એકમોના કમાન્ડ સ્ટાફ સાથે ક્ષેત્રની બે સફર, યોજના અનુસાર આયોજિત વિસ્તારોમાં;
2) એક કે બે તાલીમ એકમોને રાજ્યની સરહદથી 5 કિમીથી વધુ નજીક લાવ્યા વિના, યોજના અનુસાર દર્શાવેલ માર્ગો સાથે તેમની આગોતરી સાથે, તેમની લડાઇની તૈયારીની સંપૂર્ણ તપાસ સાથે, ચેતવણી એકમો માટે બહાર નીકળી જાય છે.
ZapOVO સૈન્યએ નિર્દેશનું પાલન કર્યું, કવર યોજનાઓ વિકસાવવામાં આવી. પી. લેપિનના સંસ્મરણોમાંથી (10મી આર્મીના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ - ZapOVO):
જીલ્લાના ઓપરેશનલ ડાયરેક્ટિવમાં છેલ્લો ફેરફાર મને 14 મેના રોજ મિન્સ્કમાં મળ્યો હતો. તેણે 20 મે સુધીમાં યોજનાના વિકાસને પૂર્ણ કરવાનો આદેશ આપ્યો અને ZapOVO ના મુખ્યમથકને મંજૂરી માટે સબમિટ કર્યો. 20 મેના રોજ, મેં અહેવાલ આપ્યો: "યોજના તૈયાર છે, વહીવટી દસ્તાવેજો વિકસાવવાનું શરૂ કરવા માટે જિલ્લા સૈનિકોના કમાન્ડરની મંજૂરી જરૂરી છે." 17
ZapOVO ના કમાન્ડર, ડી. પાવલોવે, યોજનાઓને મંજૂરી આપી ન હતી, પરંતુ, તેમ છતાં, પી. લેપિન લખે છે:
જો કે, આ સમય સુધીમાં, ડિવિઝન કમાન્ડરો પાસે યુદ્ધના કિસ્સામાં રાજ્ય સરહદ સંરક્ષણ પર નીચેના દસ્તાવેજો હતા:
a) સૈનિકોને એલર્ટ પર ઉભા કરવાની યોજના અને તેમને વિધાનસભા વિસ્તારોમાં કેન્દ્રિત કરવાની પ્રક્રિયા;
b) સૈનિકોના લડાઇ અને ભૌતિક સમર્થન માટેની યોજના;
c) દરેક વિભાગ માટે રાજ્યની સરહદ સંરક્ષણ યોજના, જે બટાલિયન સુધીના અને તેમાંના કાર્યોને દર્શાવે છે;
ડી) સૈન્ય અને કોર્પ્સ અને વિભાગો વચ્ચેના સંચારનો આકૃતિ.
આ દસ્તાવેજોની હાજરી સંપૂર્ણપણે સુનિશ્ચિત કરે છે કે રચનાઓ સોંપેલ કાર્યોને પૂર્ણ કરે છે. 18
જિલ્લાઓએ 2 જૂન સુધીમાં PribOVO અને KOVO માં, જૂન 19 સુધીમાં OdVO અને 10 જૂન સુધીમાં ZapOVO માં તેમની કવર યોજનાઓ વિકસાવી હતી:
– PribOVO – PP નંબર 0030 જૂન 2, 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 242, l. 1-35) જનરલ સ્ટાફ દ્વારા 12 જૂન, 1941ના રોજ મંજૂરી માટે પ્રાપ્ત થયો.
– ZapOVO – PP નંબર (કોઈ નંબર) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 243, l. 4-34) 11 જૂન, 1941ના રોજ જનરલ સ્ટાફને મંજૂરી માટે જિલ્લામાંથી મોકલવામાં આવ્યો.
– KOVO – PP નંબર (કોઈ નંબર) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 262, l. 2-49) 19 જૂન, 1941ના રોજ જિલ્લામાંથી જનરલ સ્ટાફને મોકલવામાં આવ્યો.
– ODVO – PP નંબર 00276/op જૂન 20, 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 253, l. 9-46) 20 જૂન, 1941ના રોજ જિલ્લામાંથી જનરલ સ્ટાફને મોકલવામાં આવ્યો.
નિર્દેશો અનુસાર, તમામ જિલ્લા યોજનાઓ 20-30 મે, 1941 સુધીમાં વિકસાવવાની હતી. આટલા વિલંબ સાથે તેમને જનરલ સ્ટાફને શા માટે મોકલવામાં આવ્યા તે સ્પષ્ટ નથી. પરંતુ, તેમ છતાં, જિલ્લાઓમાં કવરેજ માટે જિલ્લા યોજનાઓ હતી. ડિવિઝન સુધીની દરેક સેના માટે કવર યોજનાઓ હતી. એટલે કે, સૈદ્ધાંતિક રીતે, દરેક ભાગ એલાર્મની ઘટનામાં તેનું સ્થાન અને ભૂમિકા જાણતો હતો, કારણ કે કાર્યકારી સામગ્રી પોતે અને જે લોકોએ તેને બનાવ્યો હતો તે સ્થાને હતા. 21-22 જૂનની રાત્રે લાલ થેલીઓ ખોલવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. લાલ બેગમાં શું હતું? તેમાં, સૈનિકોને વિકસિત કવર યોજનાઓ અનુસાર તેમને સોંપેલ સ્થાનો પર કબજો કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
જનરલ સ્ટાફ અને પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સના અનુગામી નિર્દેશો કવર પ્લાન પરના મેના નિર્દેશોનો સંદર્ભ આપે છે. એવું માની શકાય છે કે તેઓ સક્રિય હતા. જનરલ સ્ટાફ તેમને અન્યથા શા માટે સંદર્ભિત કરશે? અને જો એમ હોય, તો પછી કવર યોજનાઓ જમીન પરની ક્રિયા માટે માર્ગદર્શિકા છે.
હું ખાસ કરીને રક્ષણાત્મક રેખાઓની ઊંડાઈના આયોજન પર ભાર મૂકવા માંગુ છું. નવી કિલ્લેબંધી સતત બનાવવામાં આવી રહી હતી. 1942માં વ્યાઝમા પ્રદેશમાં કિલ્લેબંધીના નિર્માણ માટે જાણીતી યોજનાઓ છે. આવી કિલ્લેબંધીનું કાર્ય શું હતું અને સરહદથી અત્યાર સુધી શા માટે?
નવાની તત્પરતા અને જૂના કિલ્લેબંધીની સ્થિતિના પ્રશ્ન માટે અલગ જવાબની જરૂર છે. હું તેને અહીં સ્પર્શ કરીશ નહીં.
તેથી, યુએસએસઆરએ પશ્ચિમી સરહદો પર ગંભીર લશ્કરી પગલાં લીધાં. જર્મનોએ આ તૈયારીઓની પ્રકૃતિનું કેવી રીતે મૂલ્યાંકન કર્યું? ઇ. મેનસ્ટેઇન અનુસાર:
સોવિયેત સૈન્ય દળોની જમાવટ રક્ષણાત્મક હતી કે આક્રમક પ્રકૃતિની હતી તે અંગે ઘણી ચર્ચાઓ થઈ હતી. સોવિયેત યુનિયનના પશ્ચિમી પ્રદેશોમાં કેન્દ્રિત દળોની સંખ્યાના આધારે અને બાયલિસ્ટોક પ્રદેશ અને લ્વોવ પ્રદેશ બંનેમાં મોટી સંખ્યામાં ટાંકીઓની સાંદ્રતાના આધારે, કોઈ પણ સંપૂર્ણ રીતે ધારી શકે છે - કોઈ પણ સંજોગોમાં, હિટલરે તેની પ્રેરણા આપી હતી. એવી રીતે હુમલો કરવાનો નિર્ણય કે વહેલા કે પછી સોવિયેત યુનિયન આક્રમણ પર જશે. બીજી બાજુ, 22 જૂને સોવિયેત દળોના જૂથે નજીકના ભવિષ્યમાં આક્રમણ શરૂ કરવાના ઇરાદાની તરફેણમાં વાત કરી ન હતી. 19
ઇ. મેનસ્ટેઇન સોવિયેત પદના મોટા વર્ગની નોંધ લે છે.
તે કહેવું સાચું હશે કે સોવિયેત સૈનિકોની જમાવટ, જે પૂર્વીય પોલેન્ડ, બેસરાબિયા અને બાલ્ટિક રાજ્યોના કબજા દરમિયાન મોટા દળોની જમાવટ સાથે શરૂ થઈ હતી, તે "કોઈપણ પ્રસંગ માટે જમાવટ" હતી.
22 જૂન, 1941 ના રોજ, સોવિયેત સૈનિકો નિઃશંકપણે એટલા ઊંડે ઉતર્યા હતા કે, તેમની સ્થિતિ જોતાં, તેઓ ફક્ત સંરક્ષણ માટે તૈયાર હતા. પરંતુ જર્મનીમાં રાજકીય અને લશ્કરી પરિસ્થિતિના વિકાસના આધારે ચિત્ર ઝડપથી બદલાઈ શકે છે. રેડ આર્મી, જે સંખ્યાત્મક રીતે હતી, પરંતુ તેના સૈન્ય જૂથોની રચનાની દ્રષ્ટિએ જર્મન સૈનિકો કરતાં ગુણાત્મક રીતે શ્રેષ્ઠ ન હતી, તે ટૂંકા સમય માટે એવી રીતે કેન્દ્રિત થઈ શકે છે કે તે આક્રમણ શરૂ કરવામાં સક્ષમ હશે. સોવિયેત સૈનિકોની જમાવટ, જે 22 જૂન પહેલા સંરક્ષણની તૈયારી કરી શકતી હતી, તે છુપાયેલા ખતરાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એકવાર સોવિયેત યુનિયનને રાજકીય અથવા લશ્કરી તક મળી, તે જર્મની માટે તાત્કાલિક ખતરો બની જશે.
અલબત્ત, 1941 ના ઉનાળામાં, સ્ટાલિન હજી સુધી જર્મની સાથે લડ્યા ન હોત. 20
સોવિયેત યુનિયન જર્મની માટે "છુપાયેલ ખતરો" હતું, જેમ જર્મની સોવિયેત સંઘ માટે હતું. પરંતુ 1941 ના ઉનાળામાં, સોવિયત સૈનિકો "ફક્ત સંરક્ષણ માટે તૈયાર હતા." જર્મન જનરલનું નિષ્કર્ષ.
 
3. "સંપૂર્ણ સજાગ રહો"
હું ગુપ્તચર મુદ્દાઓને સ્પર્શીશ નહીં. પરંતુ અહીં એ નોંધવું યોગ્ય છે કે આક્રમણની પૂર્વસંધ્યાએ યુએસએસઆરને અવ્યવસ્થિત કરવાની જર્મનીની ક્રિયાઓમાંની એક મોટી સંખ્યામાં ખોટી તારીખોની રચના હતી, જે અન્ય દેશોના રાજદૂતો અને લશ્કરી જોડાણો દ્વારા મોકલવામાં આવી હતી. તે જ આર. સોર્જે તેના અહેવાલોમાં હુમલાની શરૂઆતનું નામ આપ્યું: "ઇંગ્લેન્ડ પર વિજય પછી," "લગભગ 15 જૂન," અને તેથી વધુ. તેણે આ બધી માહિતી જાપાનમાં જર્મન એમ્બેસેડર ઓ.ઓટ અને મિલિટરી એટેચી પાસેથી સાંભળી. આ માહિતી યુએસએસઆરના રાજકીય અને લશ્કરી નેતૃત્વને ભ્રમિત કરવાની યોજનાનો એક ભાગ હતી. આ ઉપરાંત, તૈયારીની પ્રક્રિયા દરમિયાન, જર્મનોએ પોતાને સતત સમયમર્યાદા મુલતવી રાખી. ઉદાહરણ તરીકે, ફ્રાન્સ પરના હુમલા દરમિયાન, તારીખ વિવિધ કારણોસર 37 વખત મુલતવી રાખવામાં આવી હતી.
જ્યારે હુમલાની વિવિધ તારીખો દર્શાવતી માહિતી આવે છે (અને આવા ઘણા બધા સંદેશા હતા), ત્યારે જે બાકી છે તે માહિતીને બે વાર તપાસવાનું અને વધારાના પુષ્ટિકરણ ડેટા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે (ઉદાહરણ તરીકે, ફ્રન્ટ લાઇનનું રિકોનિસન્સ, NKVDના અહેવાલો. ઉલ્લંઘન વિશે સરહદ સૈનિકો, રાજદ્વારી પદ્ધતિઓ). આવી સ્થિતિમાં, I. સ્ટાલિનના જાણીતા ઠરાવ "તમારા સ્ત્રોતને આવા અને આવા માતાને મોકલો" ના આધારે બુદ્ધિના અવિશ્વાસ વિશે ઉતાવળમાં તારણો કાઢવાની ભૂલ હશે.
હુમલાની તારીખ અંગેનો અંતિમ જર્મન નિર્ણય જૂન 10, 1941 (8) ના રોજ લેવામાં આવ્યો હતો:
1. 22 જૂનને ઓપરેશન બાર્બરોસાના ડી-ડે તરીકે ધ્યાનમાં લેવાનો પ્રસ્તાવ છે.
2. જો આ સમયસીમા મુલતવી રાખવામાં આવે છે, તો અનુરૂપ નિર્ણય 18 જૂન પછી લેવામાં આવશે.
3. 21 જૂનના રોજ 13.00 વાગ્યે, નીચેના બે સિગ્નલોમાંથી એક સૈનિકોને પ્રસારિત કરવામાં આવશે:
a) ડોર્ટમંડ સિગ્નલ. તેનો અર્થ એ છે કે આક્રમણ 22 જૂનના રોજ આયોજન મુજબ શરૂ થશે અને તે આદેશો ખુલ્લેઆમ હાથ ધરવામાં આવી શકે છે;
b) એલ્ટન સિગ્નલ. તેનો અર્થ એ છે કે આક્રમણ બીજી તારીખ સુધી મુલતવી રાખવામાં આવ્યું છે;
4. જૂન 22, 3 કલાક 30 મિનિટ: જમીન દળોના આક્રમણની શરૂઆત અને સરહદ પાર ઉડ્ડયનની ઉડાન. જો હવામાન પરિસ્થિતિઓ ઉડ્ડયનના પ્રસ્થાનમાં વિલંબ કરે છે, તો જમીન દળો તેમના પોતાના પર આક્રમણ શરૂ કરશે.
તે ક્ષણથી, જર્મન સૈનિકોના જૂથે સઘન રીતે નિર્માણ કરવાનું શરૂ કર્યું. હુમલાના થોડા દિવસો પહેલા ઉડ્ડયનને સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવેલ છેલ્લું હતું. સોવિયેત પ્રદેશમાં 100-150 કિમી ઊંડે સુધી ઉડાન ભરી રહેલા જર્મન એરક્રાફ્ટ દ્વારા યુએસએસઆર એરસ્પેસના ઉલ્લંઘનના અહેવાલો વધુ વારંવાર બન્યા; જર્મનીથી સરહદનું ઉલ્લંઘન કરતા તોડફોડના જૂથો સાથેના શૂટઆઉટ વિશે, જે દરમિયાન શસ્ત્રો અને પોર્ટેબલ ટ્રાન્સમીટર મળી આવ્યા હતા (7).
સંખ્યાબંધ સંશોધકો સૂચવે છે કે 18 જૂનના રોજ બપોરે, U-2 રિકોનિસન્સ એરક્રાફ્ટ ઝેપોવો સરહદે દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ ઉડાન ભરી હતી. તેઓ જી. ઝખારોવના સંસ્મરણોનો સંદર્ભ આપે છે (યુદ્ધની શરૂઆતમાં તેઓ ઉડ્ડયન કર્નલ હતા). તેમની યાદો અનુસાર, U-2 ક્રૂએ સમગ્ર સરહદ પર જર્મન સૈનિકોની મોટી સાંદ્રતા નોંધી હતી. આવી રિકોનિસન્સ ફ્લાઇટની હકીકતની પુષ્ટિ કરતો અન્ય કોઈ ડેટા અથવા દસ્તાવેજો નથી.
22 જૂન, 1941 પહેલા યુએસએસઆરમાં કઈ લશ્કરી-રાજકીય ઘટનાઓ બની હતી?
બાલ્ટિક સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ
એકમોને લડાઇની તૈયારીમાં લાવવા વિશે PribOVO તરફથી મોટી સંખ્યામાં ઓર્ડર છે. તેથી જૂન 18 ના રોજ, 12 મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ લડાઇ તૈયારી પર મૂકવામાં આવી હતી. 18 જૂન, 1941ના રોજ 23:00 વાગ્યે, કોર્પ્સ એકમોને શિયાળાના ક્વાર્ટરમાંથી બહાર નીકળીને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો (15):
1. આ ઓર્ડરની પ્રાપ્તિ પછી, તમામ એકમોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકો.
2. લડાઇ ચેતવણી વધારવા માટેની યોજનાઓ અનુસાર એકમોને ચેતવણી પર મૂકો, પરંતુ પોતે એલાર્મ જાહેર કરશો નહીં. તમામ કામ ઝડપથી હાથ ધરો, પરંતુ ઘોંઘાટ વિના, ગભરાટ અને વાચાળતા વિના, ખોરાક, બળતણ અને લુબ્રિકન્ટ્સ, દારૂગોળો અને અન્ય પ્રકારના લશ્કરી-તકનીકી સહાયના પોર્ટેબલ અને પરિવહનક્ષમ પુરવઠા માટે જરૂરી ધોરણો ધરાવો. જીવન અને યુદ્ધ માટે જરૂરી છે તે જ તમારી સાથે લો.
3. દરેક એકમને કર્મચારીઓ સાથે ફરી ભરો. વ્યવસાયિક પ્રવાસોમાંથી તાત્કાલિક કર્મચારીઓને પાછા બોલાવો અને તેમને તમામ પ્રકારના કામ પરથી દૂર કરો.
5. માર્ચ ફક્ત રાત્રે જ હાથ ધરવામાં આવવી જોઈએ. એકાગ્રતાના ક્ષેત્રોમાં, કાળજીપૂર્વક તમારી જાતને છદ્માવવી અને સર્વાંગી સુરક્ષા અને દેખરેખ ગોઠવો. સ્લિટ્સ ડિગ કરો, કંપનીથી 300-400 મીટરના અંતરે કંપની સુધી સૈનિકોને વિખેરી નાખો.
7. એકાગ્રતાવાળા વિસ્તારોમાં ગૌણ એકમો સાથે મુશ્કેલી મુક્ત અને ઝડપી સંચાર સ્થાપિત કરો.
18-19 જૂનની રાત્રે, 12 મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સને લડાઇ તૈયારી પર મૂકવામાં આવી હતી. કોર્પ્સ કવર પ્લાનમાં તેના માટે નિર્ધારિત ક્ષેત્રમાં કેન્દ્રિત હતું.
તે જ જૂન 18 ના રોજ, PribOVO મુખ્યમથકે જિલ્લાના લશ્કરી કામગીરીના થિયેટરને લડાઈ તૈયારીઓ લાવવા માટે નિર્દેશ જારી કર્યો (19):
એ) દરેક સૈન્યની સાઇટ પર ફિલ્ડ વેરહાઉસ, ટેન્ક-વિરોધી ખાણો, વિસ્ફોટકો અને કર્મચારી વિરોધી અવરોધોના નિર્માણ માટે યોજનામાં પ્રદાન કરવામાં આવેલ ચોક્કસ અવરોધોના નિર્માણ માટેના બિંદુઓ નક્કી કરો. 21.6.41 સુધીમાં સંગઠિત વેરહાઉસમાં ઉલ્લેખિત મિલકતને કેન્દ્રિત કરો;
b) માઇનફિલ્ડ્સ નાખવા, ટીમોની રચના, તેમને ક્યાં ફાળવવી અને તેમની કાર્ય યોજના નક્કી કરવી. આ બધું સરહદી વિભાગોના કમાન્ડરો દ્વારા;
e) 8 મી અને 11 મી સૈન્યના સૈન્યના કમાન્ડર - ઝોનના સૌથી મહત્વપૂર્ણ પુલોને નષ્ટ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે: રાજ્યની સરહદ અને સિયાઉલિયાની પાછળની લાઇન, કૌનાસ, આર. નેમાને આ પુલોની શોધખોળ કરવા, તેમાંથી દરેક માટે વિસ્ફોટકોની સંખ્યા, ડિમોલિશન ટીમો નક્કી કરવા અને તેમાંથી નજીકના બિંદુઓ પર તોડી પાડવા માટેના તમામ સાધનો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું. સેનાની સૈન્ય પરિષદ દ્વારા પુલોને નષ્ટ કરવાની યોજનાને મંજૂરી આપવી જોઈએ. નિયત તારીખ 6/21/41.
જિલ્લો માઇનફિલ્ડ તૈયાર કરી રહ્યો છે અને સરહદ પર અને પાછળની લાઇનમાં મુખ્ય પુલોને ઉડાવી રહ્યો છે. હું ભારપૂર્વક જણાવી દઉં કે સમયમર્યાદા 21 જૂન નક્કી કરવામાં આવી હતી. આ બધું PribOVO નંબર 503920/ss/ov માટે કવર પ્લાન તૈયાર કરવાના નિર્દેશ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવ્યું છે.
જૂન 19 ના રોજ, PribOVO મુખ્યમથકે નીચેનો આદેશ જારી કર્યો (20):
1. સંરક્ષણ રેખાના સાધનોનું સંચાલન કરો.
2. ક્ષેત્રમાં કામ પૂરું કરો. પરંતુ જો દુશ્મન રાજ્યની સરહદનું ઉલ્લંઘન કરે તો જ આગળની સ્થિતિ લો.
ફોરફિલ્ડમાં અને (માં) મુખ્ય રક્ષણાત્મક ઝોન બંને સ્થાનો પર ઝડપી કબજો સુનિશ્ચિત કરવા માટે, સંબંધિત એકમો સંપૂર્ણપણે લડાઇ તત્પરતામાં હોવા જોઈએ.
4. આર્મી કમાન્ડરની યોજના અનુસાર માઇનફિલ્ડ્સ ઇન્સ્ટોલ કરો જ્યાં તેઓ રક્ષણાત્મક બાંધકામ યોજના અનુસાર સ્થિત હોવા જોઈએ. દુશ્મન માટે સંપૂર્ણ ગુપ્તતા અને તમારા એકમો માટે સલામતી પર ધ્યાન આપો. સૈન્ય કમાન્ડરની યોજના અનુસાર રોડાં અને અન્ય એન્ટી-ટેન્ક અને એન્ટી-કર્મચારી અવરોધો બનાવવા જોઈએ - રક્ષણાત્મક બાંધકામની યોજના અનુસાર પણ.
6. અમારા આગળ વધી રહેલા એકમોએ તેમના આશ્રય વિસ્તારોમાં જવું જોઈએ. રાજ્યની સરહદ પાર કરતા જર્મન વિમાનોના વધતા જતા કેસોને ધ્યાનમાં લો.
હું ખાસ કરીને નોંધ કરીશ કે ફોરફિલ્ડ અને રક્ષણાત્મક ક્ષેત્રમાં ઝડપથી કબજો કરવા માટે, લશ્કરી એકમો લડાઇ તત્પરતામાં હોવા જોઈએ. આ 19મી જૂન માટે છે. PribOVO ટુકડીઓ શેની તૈયારી કરી રહી હતી?
પશ્ચિમી વિશેષ લશ્કરી જિલ્લા
તે 13 જૂન, 1941ના ZapOVO માટેના પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સના નિર્દેશો વિશે જાણીતું છે, જે કવર પ્લાન (24) દ્વારા નિર્ધારિત વિસ્તારોમાં ZapOVO ના ઊંડા વિભાગોને આગળ વધારવા વિશે છે:
1. જિલ્લાઓમાં સૈનિકોની લડાઇની તૈયારીમાં વધારો કરવા માટે, તમામ ડીપ રાઇફલ ડિવિઝન અને પાયદળ કોર્પ્સના કમાન્ડને કોર્પ્સ યુનિટ્સ સાથે તેમના માટે કવર પ્લાન (NCO ડાયરેક્ટિવ નંબર 503859/) દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ વિસ્તારોમાં કેમ્પમાં લાવવામાં આવે SS/OV).
2. બોર્ડર ડિવિઝનોને સ્થાને છોડી દો, તેમના સોંપાયેલ વિસ્તારોમાં સરહદ પર પાછા ખેંચી લેવા, જો જરૂરી હોય તો, આ મારા વિશેષ આદેશ દ્વારા કરવામાં આવશે.
પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સના નિર્દેશો માટે જિલ્લાના સૈનિકોની લડાઇની તૈયારીમાં વધારો કરવો જરૂરી હતો. મને એ વાત પર ભાર મૂકવા દો કે 13મી જૂનથી કવર પ્લાન મુજબ તેમના દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ વિસ્તારોને કબજે કરવા માટે ઝાપોવોવોમાં ડીપ ડિવિઝન સરહદ તરફ આગળ વધી રહ્યા હતા.
કિવ સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ
ડીપ ડિવિઝન પણ અહીં પાછા ખેંચવા લાગ્યા. પરંતુ પ્રથમ, હું એપ્રિલ 1941 માં જિલ્લાના પ્રદેશ પર કમાન્ડ પોસ્ટની તૈયારી વિશેના દસ્તાવેજને ટાંકીશ, જેનું સ્થાન જનરલ સ્ટાફ સાથે સંમત થયું હતું. KOVO મિલિટરી કાઉન્સિલે જનરલ સ્ટાફને નોંધ નંબર A1-00209 મોકલી, જેમાં તેણે તાર્નોપોલમાં કમાન્ડ પોસ્ટની તૈયારી વિનાની અને તેની નબળાઈ (31):
તાર્નોપોલમાં ભૂગર્ભ કમાન્ડ પોસ્ટનું બાંધકામ પૂર્ણ થયું નથી. ટાર્નોપોલ એક નાનું શહેર છે જેમાં કોઈપણ કુદરતી હવા આવરણ નથી અને તેથી હવાઈ હુમલા માટે ખૂબ જ અનુકૂળ લક્ષ્ય છે. આ ઉપરાંત, રાજ્યની સરહદના સૌથી જોખમી વિભાગો (સોકલ - ટાર્નોપોલ 140 કિમી અને ચેર્નોવિટ્સી - ટાર્નોપોલ 170 કિમી) સાથે આ બિંદુની નિકટતા, અમારા કવરિંગ ઓપરેશનના સમયગાળા દરમિયાન, દુશ્મનની પ્રમાણમાં ઓછી સફળતા સાથે, પ્રતિકૂળ બનાવી શકે છે. સૈનિકોના સતત આદેશ અને નિયંત્રણ માટેની શરતો.
એવું કહેવાય છે કે જો કવર ઓપરેશન દરમિયાન દુશ્મન સફળ થાય છે, તો જિલ્લાના સૈનિકોના કમાન્ડ અને કંટ્રોલમાં મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે. લશ્કરી KOVO કવર ઓપરેશનમાં દુશ્મનની સફળતાને ધારે છે. આનો અર્થ એ છે કે, પ્રથમ, ઊંડા રક્ષણાત્મક રચનાઓ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. બીજું, જિલ્લાના સૈનિકો જર્મન બાજુથી પ્રથમ લશ્કરી હડતાલની રાહ જોઈ રહ્યા છે. વધુમાં, KOVO ની લશ્કરી પરિષદ તાર્નોપોલમાં કમાન્ડ પોસ્ટ તૈયાર ન થાય ત્યાં સુધી નોવોગ્રાડ-વોલિન્સ્કી શહેરમાં અસ્થાયી કમાન્ડ પોસ્ટ મૂકવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે (31):
આ વિચારણાઓના આધારે, ડિસ્ટ્રિક્ટની સૈન્ય પરિષદ તાર્નોપોલમાં ભૂગર્ભ કમાન્ડ પોસ્ટ તૈયાર ન થાય ત્યાં સુધી કવરના સમયગાળા માટે નોવોગ્રાડ-વોલિન્સ્કીમાં સૈન્યના કમાન્ડરની કમાન્ડ પોસ્ટ શોધવાની પરવાનગીની વિનંતી કરે છે.
સૈન્ય પરિષદ માને છે કે નોવોગ્રાડ-વોલિન્સ્કીમાં કમાન્ડ પોસ્ટ શોધવા માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓની હાજરી અને સૈન્ય સાથેના સારા સંદેશાવ્યવહાર માર્ગો સાથે રાજ્યની સરહદના જોખમી ભાગોથી તેનું ઊંડા સ્થાન કોઈપણ વધઘટ દરમિયાન સૈનિકોના અવિરત આદેશ અને નિયંત્રણને સંપૂર્ણપણે સુનિશ્ચિત કરશે. આગળની લાઇન.
નોવોગ્રાડ-વોલિન્સ્કમાં કમાન્ડ પોસ્ટની પ્લેસમેન્ટ "ફ્રન્ટ લાઇનમાં કોઈપણ વધઘટની સ્થિતિમાં" સૈનિકોના અવિરત આદેશ અને નિયંત્રણની ખાતરી કરશે. સામાન્ય રીતે, તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે પ્રથમ તબક્કે દુશ્મનની સફળતાને મંજૂરી છે, ભલે તે નાની હોય. આ ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે આક્રમકતાને દૂર કરવામાં આવે, અને કોઈના પોતાના હુમલા દરમિયાન નહીં.
જનરલ સ્ટાફે, નોંધની તપાસ કર્યા પછી, નક્કી કર્યું કે મુખ્ય કમાન્ડ પોસ્ટ ટાર્નોપોલમાં હોવી જોઈએ. દસ્તાવેજ પર જી. ઝુકોવે નોંધ્યું: “ટી. વટુટીન. નીચેની સામગ્રી સાથે કોડેડ ટેલિગ્રામ તૈયાર કરો: ટાર્નોપોલ વિસ્તારમાં મુખ્ય ચેકપોઇન્ટ રાખો. નોવોગ્રાડ-વોલિન્સ્કીને ફાજલ તરીકે મને કોઈ વાંધો નથી." તે જ સમયે, હું એ નોંધવા માંગુ છું કે જનરલ સ્ટાફે નોંધમાં નોંધેલ KOVO માં દુશ્મનની સંભવિત સફળતા માટે કોઈપણ રીતે પ્રતિક્રિયા આપી નથી. હકીકતમાં, KOVO સૈન્ય માને છે કે દુશ્મન યુએસએસઆરના પ્રદેશના ભાગ પર કબજો કરી શકે છે. જનરલ સ્ટાફે આ ટિપ્પણીની અવગણના કરી. જાણે કે લશ્કરી પરિષદ દ્વારા અવાજ ઉઠાવવામાં આવેલ KOVO જનરલ સ્ટાફ કર્મચારીઓ માટે સ્વાભાવિક અને સમજી શકાય તેવું હતું. શા માટે? કદાચ તે પોતે પણ આ વાત સ્વીકારે છે.
11 જૂન, 1941ના રોજ, કિવ ડિસ્ટ્રિક્ટની સૈન્ય પરિષદે નિર્દેશ નંબર A1-00211 (11) જારી કર્યો, જેમાં (11) માટે પગલાંનો સમૂહ પૂરો પાડવામાં આવ્યો:
સરહદ સૈનિકોને ટેકો આપવા માટે ફાળવવામાં આવેલા કવર યુનિટ્સ અને ટુકડીઓની લડાઇની તૈયારીમાં ઘટાડો
મશીનગન, આર્ટિલરી, એન્ટી એરક્રાફ્ટ ગન અને સીલબંધ બોક્સમાં લોડ કરવા અને સંગ્રહિત કરવા માટે ટેન્ક માટે રાઇફલ કારતુસ અને ½ દારૂગોળોનો પોર્ટેબલ સપ્લાય રાખવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. ખોરાક અને રાશનનો પુરવઠો પણ પૂરો પાડવો જોઈએ. રસોડાને સારી રીતે કાર્યકારી ક્રમમાં રાખવા અને પ્રવાસ માટે તૈયાર રાખવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
તમામ પ્રકારના વાહનો માટે બળતણ પુરવઠો બે રિફ્યુઅલિંગ હોવો જોઈએ. પરંતુ એલાર્મ પર એકમો વધારવા અને શસ્ત્રો, દારૂગોળો અને ખાદ્યપદાર્થો (11) સાથે ઝડપથી નિર્ધારિત સ્થાનો પર કબજો કરવાની પ્રથા પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું:
પ્રોપર્ટીના સ્ટોરેજથી એકમોમાં તેના ઝડપી પ્રકાશનની ખાતરી કરવી જોઈએ.
એલાર્મની તૈયારીની તારીખો નીચે મુજબ છે (11):
મેં ચેતવણીની તૈયારી માટે સમયમર્યાદા નક્કી કરી છે: ઘોડાથી દોરેલી રાઇફલ અને આર્ટિલરી એકમો માટે - 2 કલાક; ઘોડેસવાર, મોટરયુક્ત યાંત્રિક એકમો અને યાંત્રિક આર્ટિલરી માટે - 3 કલાક. શિયાળામાં, ભાગો અનુક્રમે 3 અને 4 કલાકમાં તૈયાર થાય છે. આધાર એકમો માટે, તૈયારી 45 મિનિટ છે.
2-3 કલાકની અંદર, એલાર્મ દ્વારા ઉભા કરાયેલા સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવામાં આવે છે. સરહદ રક્ષકોને ટેકો આપવાના હેતુવાળા સૈનિકોને 45 મિનિટની અંદર લડાઇની તૈયારીમાં લાવવામાં આવે છે.
ચેતવણી પર એકમો વધારવાનો અર્થ શું થાય છે (11):
a) એકમ માર્શલ લોમાં જાય તે પહેલાં સુરક્ષા અને તમામ કામ હાથ ધરવાની ક્ષમતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કમાન્ડ અને રેડ આર્મીના જવાનોને સંખ્યામાં ફાળવવામાં આવે છે. એન્ટિ-એરક્રાફ્ટ મશીન ગન અને આર્ટિલરી પૂર્વ-તૈયાર ફાયરિંગ પોઝિશન્સ પર કબજો કરે છે અને દુશ્મન એરક્રાફ્ટ અને પેરાટ્રૂપર્સ પર તરત જ ગોળીબાર કરવા માટે તૈયાર છે.
b) વેરહાઉસ, પાર્ક અને ગેરેજની સુરક્ષા મજબૂત કરવામાં આવી રહી છે.
c) પ્રથમ વર્ગ માટે અગ્નિ પુરવઠો, બળતણ અને ખોરાકનો પરિવહનક્ષમ પુરવઠો કાફલા (લડાઇ વાહનો) માં મૂકવામાં આવે છે; એસેમ્બલી પોઈન્ટ પર ફાયર સપ્લાયનો પોર્ટેબલ સપ્લાય આપવામાં આવે છે. ટાંકી એકમોમાં, કારતુસ અને શેલો સાથે સામયિકો વાહનોમાં મૂકવામાં આવે છે.
ઓટોમેટિક (11) સુધી પાર્ટ્સ લિફ્ટિંગની પ્રેક્ટિસ કરવી આવશ્યક છે:
એલાર્મ પર એકમોને વધારવા અને એસેમ્બલી પોઈન્ટ્સ પર તેમના પ્રસ્થાનને સ્વચાલિતતામાં લાવવામાં આવશ્યક છે, જેના માટે તે ખાસ કરીને એકમની સમગ્ર આંતરિક દિનચર્યાને સ્પષ્ટપણે સ્થાપિત કરવા, કમાન્ડ કર્મચારીઓ માટેની ચેતવણી સેવાને તપાસવા માટે જરૂરી છે.
13 જૂનના રોજ, પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સ તરફથી KOVOને નિર્દેશ નંબર 504205 સરહદ સુધીના ઊંડા વિભાગોની પ્રગતિ (તેમજ ZapOVO માં) અને સ્થાપિત વિસ્તારો (12) પરના તેમના કબજા પર આવ્યો:
જિલ્લાના સૈનિકોની લડાઇની તૈયારીમાં વધારો કરવા માટે, 1 જુલાઈ, 1941 સુધીમાં, જોડાયેલ નકશા અનુસાર, તમામ ડીપ ડિવિઝન અને કોર્પ્સ એકમો સાથેના કોર્પ્સ ડિરેક્ટોરેટને રાજ્યની સરહદની નજીક નવા કેમ્પમાં સ્થાનાંતરિત કરવા જોઈએ.
સરહદી વિભાગોને સ્થાને છોડી દો, તે ધ્યાનમાં રાખીને કે જો જરૂરી હોય તો, રાજ્યની સરહદ પર તેમની ઉપાડ ફક્ત મારા ખાસ આદેશ દ્વારા જ થઈ શકે છે.
ટુકડીની હિલચાલ સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખવી જોઈએ.
કૂચ વ્યૂહાત્મક કસરતો દરમિયાન, રાત્રે હાથ ધરવામાં આવવી જોઈએ.
સૈનિકો સાથે, અગ્નિ પુરવઠો અને ઇંધણ અને લુબ્રિકન્ટ્સના તમામ પરિવહનક્ષમ અનામતો પાછા ખેંચો. શિયાળાના ક્વાર્ટર્સની રક્ષા કરવા માટે, સખ્ત રીતે જરૂરી લઘુત્તમ સંખ્યામાં સૈન્ય કર્મચારીઓ રાખો, જે મોટાભાગે સ્વાસ્થ્યના કારણોસર અભિયાન માટે અયોગ્ય હોય છે.
પરિવારોને ન લો.
હકીકતમાં, ત્યાં એક બહાર નીકળો (શિયાળાના ક્વાર્ટરમાંથી) હતો અને લડાઇ એકમોએ તમામ જરૂરી સામગ્રી સંસાધનો સાથે તેમની સ્થિતિ પર કબજો કર્યો. કિવ સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટમાં, દારૂગોળો અને ઇંધણ અને લુબ્રિકન્ટના જરૂરી પુરવઠા સાથે શિયાળાના ક્વાર્ટરમાંથી વિભાગોની હિલચાલ 13 જૂન, 1941 પછી શરૂ થઈ.
નૌસેના
20 જૂનના રોજ, બાલ્ટિક ફ્લીટના કમાન્ડર, વાઇસ એડમિરલ ટ્રિબ્યુટ્સે, એલવીઓ (લેનિનગ્રાડ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ) અને પ્રિબોવોના કમાન્ડરોને જાણ કરી કે તેમણે 19 જૂનથી કાફલાના જહાજોને લડાઇ તૈયારી નંબર 2 (22) પર મૂક્યા છે. :
19 જૂન, 1941 થી, રેડ બેનર બાલ્ટિક ફ્લીટના એકમોને યોજના નંબર 2 અનુસાર લડાઇની તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યા છે, કમાન્ડ પોસ્ટ્સ તૈનાત કરવામાં આવી છે, અને ફિનલેન્ડના અખાત અને ઇર્બ સ્ટ્રેટના મુખ પર પેટ્રોલિંગ સેવાને મજબૂત બનાવવામાં આવી છે. .
બ્લેક સી ફ્લીટની બેટલશીપ્સ જૂન 1941
ઉડ્ડયન અને એરફિલ્ડ્સ
19 જૂન, 1941ના રોજ પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સ L/g 0042 ના આદેશમાં જણાવાયું છે કે 19 જૂન સુધી, એરફિલ્ડ્સ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ સુવિધાઓને છદ્માવરણ માટે કંઈ કરવામાં આવ્યું ન હતું. આનો અર્થ એ છે કે ત્યાં અનુરૂપ ઓર્ડર હતા. (13):
એરફિલ્ડ્સ અને ચાવીરૂપ લશ્કરી સ્થાપનોને છદ્માવરણ કરવા માટે હજુ સુધી નોંધપાત્ર કંઈ કરવામાં આવ્યું નથી.
એરફિલ્ડ ક્ષેત્રો બધા વાવેલા નથી, ભૂપ્રદેશના રંગને મેચ કરવા માટે રનવે દોરવામાં આવ્યા નથી, અને એરફિલ્ડની ઇમારતો, તેજસ્વી રંગોથી તીવ્રપણે ઉભા છે, દસ કિલોમીટર સુધી નિરીક્ષકનું ધ્યાન આકર્ષિત કરે છે.
છદ્માવરણનો સંપૂર્ણ અભાવ અને અનમાસ્કિંગ ચિહ્નો અને સિગ્નલોના ઉપયોગ સાથે એરફિલ્ડ સેવાઓની નબળી સંસ્થા સાથે એરફિલ્ડ પર એરક્રાફ્ટની ભીડ અને રેખીય ગોઠવણી એરફિલ્ડને સંપૂર્ણપણે અનમાસ્ક કરે છે.
આર્ટિલરી અને મિકેનાઇઝ્ડ એકમો છદ્માવરણ વિશે સમાન બેદરકારી દર્શાવે છે: તેમના ઉદ્યાનોની ભીડ અને રેખીય ગોઠવણી માત્ર ઉત્તમ અવલોકન પદાર્થો જ પ્રદાન કરે છે, પરંતુ હવામાંથી મારવા માટે ફાયદાકારક લક્ષ્યો પણ આપે છે.
વેરહાઉસ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ લશ્કરી સ્થાપનોને છદ્માવરણ માટે કંઈ કરવામાં આવ્યું નથી.
હું તમને યાદ અપાવી દઉં કે 12મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવાના આદેશ માટે એકાગ્રતા વિસ્તારમાં તેની છદ્માવરણની ખાતરી કરવી જરૂરી છે.
આ પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સ (13) ના આદેશ દ્વારા અનુસરવામાં આવ્યું હતું:
1. 1.7.41 સુધીમાં, આસપાસના વિસ્તારના રંગને મેચ કરવા માટે તમામ એરફિલ્ડને ઘાસ સાથે વાવો, રનવેને રંગ કરો અને આસપાસની પૃષ્ઠભૂમિ અનુસાર સમગ્ર એરફિલ્ડ પર્યાવરણનું અનુકરણ કરો.
3. એરક્રાફ્ટની રેખીય અને ભીડવાળી વ્યવસ્થા સખત પ્રતિબંધિત છે; એરક્રાફ્ટની વિખેરાયેલી અને છદ્માવરણ સ્થિતિ હવામાંથી તેમની સંપૂર્ણ અદ્રશ્યતાની ખાતરી કરે છે.
4. 5.7 સુધીમાં ગોઠવો. બોર્ડર સ્ટ્રીપના 500 કિમીના દરેક એવિએશન બેઝિંગ એરિયામાં 8 - 10 ખોટા એરફિલ્ડ છે, તેમાંના દરેકને 40 - 50 એરક્રાફ્ટ મોક-અપ્સથી સજ્જ છે.
7. જવાબદાર દ્વારા અવલોકન દ્વારા એરફિલ્ડ, વેરહાઉસ, લડાઇ અને પરિવહન વાહનોની છદ્માવરણ તપાસો. જિલ્લા મુખ્યાલયના કમાન્ડર અને ફોટોગ્રાફ. તેમના દ્વારા શોધાયેલ તમામ ખામીઓ તાત્કાલિક સુધારવી જોઈએ.
ગ્રાઉન્ડ ઑબ્જેક્ટ્સના છદ્માવરણમાં તરત જ ખામીઓ દૂર કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
ZapOVO એર ડિવિઝન અને રેજિમેન્ટને નીચેના ટેલિગ્રામ્સ પ્રાપ્ત થયા (21):
એરફોર્સ કમાન્ડરે તમામ એકમોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવા, જરૂરી માત્રામાં દારૂગોળો પૂરો પાડવા, એરફિલ્ડ્સ, સામગ્રી અને પરિવહન માટે જરૂરી પગલાં લેવાનો આદેશ આપ્યો. 6/21/41 ના રોજ અમલની જાણ કરો, હું 6/21/41 પુનરાવર્તન કરું છું. 18:00 સુધીમાં.
NKVD બોર્ડર ટ્રુપ્સ
20 જૂનના રોજ, બેલારુસિયન સરહદ ચોકીઓએ 20 જૂનથી 30 જૂન સુધી સરહદની સુરક્ષા માટે પગલાં મજબૂત કર્યા. ખાસ કરીને, તેને આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો (10):
1. જૂન 30, 1941 સુધી, કર્મચારીઓ સાથે સુનિશ્ચિત તાલીમ હાથ ધરવામાં આવવી જોઈએ નહીં.
2. પ્રશિક્ષણ ચોકીઓ પર તાલીમ શિબિરમાં રહેલા કર્મચારીઓને તરત જ લાઇન આઉટપોસ્ટ પર પાછા ફરવા જોઈએ અને હવેથી આગળની સૂચના સુધી બોલાવવામાં આવશે નહીં.
4. 30 જૂન, 1941 સુધી કર્મચારીઓને કોઈ દિવસની રજા આપવામાં આવશે નહીં.
5. રાત્રે બોર્ડર પેટ્રોલિંગ (23.00 થી 5.00 સુધી) દરેક ત્રણ લોકોની રચનામાં મોકલવું જોઈએ. તમામ લાઇટ મશીનગનનો ઉપયોગ સૌથી મહત્વપૂર્ણ દિશામાં નાઇટ સ્ક્વોડમાં થવો જોઈએ.
7. ફરજ માટે લોકોની સંખ્યાની ગણતરી કરો જેથી કરીને 23.00 થી 5.00 સુધી તમામ લોકો સરહદ પર સેવા આપે, 23.00 સુધીમાં પેટ્રોલિંગમાંથી પાછા ફરનારા અને સંત્રી રક્ષકોને બાદ કરતાં.
11. બોર્ડર ગાર્ડ્સ સરહદ રેખાથી 300 મીટરથી વધુ નજીક સ્થિત હોવા જોઈએ નહીં.
20 જૂનથી 30 જૂન સુધી, સરહદી ચોકીઓ સંપૂર્ણ લડાઇ તૈયારી પર મૂકવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને રસપ્રદ એ કલમ છે કે જે આદેશ આપે છે કે "23.00 થી 5.00 સુધી તમામ લોકોએ સરહદ પર સેવા આપવી જોઈએ." રાત્રે હુમલો સ્પષ્ટપણે અપેક્ષિત હતો.
સરહદી સૈનિકોના કમાન્ડિંગ સ્ટાફના પરિવારોને સ્થળાંતર માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. રેડ આર્મીના કેટલાક એકમોના પરિવારના સભ્યોને પ્રિબોવો - આંતરિક બાબતોના ડેપ્યુટી પીપલ્સ કમિશનર, લેફ્ટનન્ટ જનરલ મસ્લેનીકોવ - 9નું મેમોરેન્ડમ પણ ખાલી કરાવવામાં આવ્યું હતું.
વાસ્તવમાં, સમગ્ર પશ્ચિમી મોરચે, જમીન દળો અને નૌકાદળને લડાઇની તૈયારી માટે લાવવામાં આવ્યા હતા. દસ્તાવેજો આ વિશે સીધી વાત કરે છે. તમે શેની તૈયારી કરી રહ્યા હતા?
કેટલાક સંશોધકો માને છે કે 18 જૂનના રોજ, જનરલ સ્ટાફ તરફથી એક ટેલિગ્રામ જિલ્લાઓમાં સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવા વિશે મોકલવામાં આવ્યો હતો. આ દસ્તાવેજ હજુ સુધી મળ્યો નથી. જો કે, તેનું અસ્તિત્વ આના દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે:
- જનરલ ડી. પાવલોવની તપાસ ફાઇલમાંથી તેની એક લિંક છે (હું નીચે આ મુદ્દા પર પાછા આવીશ);
- જૂન 18-19 થી, PribOVO એકમોને ચેતવણી આપવાનું શરૂ થયું અને 21 જૂન, 1941 ની તૈયારીની તારીખ સાથે લડાઇની તૈયારીઓ શરૂ કરી.
શું PribOVO ના કમાન્ડર, પોતાની પહેલ પર, જિલ્લા સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકી શકે છે? તદુપરાંત, પ્રિબોવોએ યુદ્ધનું થિયેટર (લશ્કરી કામગીરીનું થિયેટર), ખાણ પુલ અને કવર યોજનાઓ અનુસાર માઇનફિલ્ડ્સ તૈયાર કરવાનું શરૂ કર્યું. જિલ્લા કમાન્ડરની અપવાદરૂપ સ્વતંત્રતા! તેને કેવી રીતે સમજાવવું?
હું જી. ઝુકોવના અભિપ્રાયને ટાંકવા માંગુ છું. 1969 માં, તેમના "સંસ્મરણો અને પ્રતિબિંબ" પ્રકાશિત થયા. પરંતુ વર્ષો પછી, માર્શલના સંસ્મરણોના કેટલાક ડ્રાફ્ટ વર્ઝન પ્રકાશિત થયા. જી. ઝુકોવના સંસ્મરણોના ડ્રાફ્ટમાંથી:
શું ટિમોશેન્કો અને ઝુકોવની વ્યક્તિમાં ટોચના સૈન્ય નેતૃત્વએ અગાઉથી યુદ્ધની રચનામાં સૈનિકોને આવરી લીધા હતા અને જર્મન સૈનિકોના મોટા હુમલાઓને નિવારવા અને મુખ્ય જૂથોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને સુનિશ્ચિત કરવા સક્ષમ તમામ વ્યૂહાત્મક દિશામાં ટુકડી જૂથો બનાવ્યા હતા? સશસ્ત્ર દળો?
પોલિટબ્યુરો અને સ્ટાલિનની વ્યક્તિગત પરવાનગી વિના કોઈ પણ આ કરી શક્યું નહીં. જેમ તમે જાણો છો, અમારા તમામ મહત્વપૂર્ણ લશ્કરી મુદ્દાઓ, અને ખાસ કરીને ઓપરેશનલ અને વ્યૂહાત્મક મહત્વના મુદ્દાઓ, પોલિટબ્યુરોમાં નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા, અને હવે પણ તે પાર્ટી સેન્ટ્રલ કમિટીના પ્રેસિડિયમમાં નક્કી કરવામાં આવે છે. 21
પ્રસ્તુત દસ્તાવેજો અનુસાર, જિલ્લાઓના સૈનિકો, સરહદ રક્ષકો અને નૌકાદળને લડાઇ તૈયારી માટે લાવવામાં આવી રહ્યા છે. અમે જી. ઝુકોવ સાથે સહમત થઈ શકીએ છીએ કે આ ફક્ત દેશના રાજકીય નેતૃત્વના ઇનપુટથી જ શક્ય છે.
 
4. યુદ્ધ પહેલાનો છેલ્લો દિવસ
એફ. હેલ્ડરની ડાયરી મુજબ, વી. મોલોટોવે 18 જૂને એ. હિટલર સાથે મુલાકાત માટે કહ્યું:
20 જૂન, 1941.
શ્રી મોલોટોવ 18.6 ઇચ્છતા હતા. ફુહરર સાથે વાત કરો. 22
તે 18મી જૂને ફરી દેખાયો. તે સંભવતઃ કોઈ સંયોગ નથી કે તે 18 જૂને સોવિયત પક્ષે તાત્કાલિક મીટિંગની માંગ કરી હતી. આ સમય સુધીમાં: યુએસએસઆરની સરહદ પર જર્મન સૈનિકોનું સ્થાનાંતરણ ફરી શરૂ થયું. અને પશ્ચિમી જિલ્લાઓના ગુપ્તચરોએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.
જર્મન પક્ષે મીટિંગ માટેના પ્રસ્તાવને નકારી દીધો. આ માત્ર એક રાજદ્વારી દાવપેચ હતી. અગાઉ, જર્મનીએ 13 જૂનના પ્રખ્યાત TASS સંદેશ પર કોઈપણ રીતે પ્રતિક્રિયા આપી ન હતી (જ્યાં યુએસએસઆરએ કથિત રીતે તોળાઈ રહેલા જર્મન-સોવિયેત યુદ્ધ વિશેની અફવાઓને પાયાવિહોણી જાહેર કરી હતી, ત્યાં જર્મનીને પણ તેનું ખંડન કરવા આમંત્રણ આપ્યું હતું). હુમલા પહેલા, જર્મનોએ સોવિયેત પક્ષ સાથેના કોઈપણ સંપર્કને ટાળવાનું પસંદ કર્યું, જેમાં તેના નિવેદનો પર પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી. પીપલ્સ કમિશનર ફોર ફોરેન અફેર્સ વી. મોલોટોવે સોવિયેત નેતૃત્વના હેતુઓને નીચે પ્રમાણે સમજાવ્યા:
યુદ્ધની શરૂઆતના એક અઠવાડિયાથી દોઢ અઠવાડિયા પહેલા, TASS અહેવાલમાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે જર્મનો અમારી વિરુદ્ધ કંઈ કરી રહ્યા નથી, અમે સામાન્ય સંબંધો જાળવી રાખ્યા છે... અને આ મૂર્ખતા નથી, આ છે. બોલો, મુદ્દાની સ્પષ્ટતા માટે દબાણ કરવાનો પ્રયાસ. અને હકીકત એ છે કે તેઓએ આના પર પ્રતિક્રિયા આપવાનો ઇનકાર કર્યો તે માત્ર એટલું જ કહ્યું કે તેઓ અમારી તરફ ખોટી લાઇનનો પીછો કરી રહ્યા છે... આ પગલું નિર્દેશિત, નિર્ધારિત અને વાજબી હતું જેથી જર્મનોને તેમના હુમલાને ન્યાયી ઠેરવવા માટે કોઈ કારણ ન આપી શકાય.
અમારી પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નહોતો... છેલ્લા ઉપાય તરીકે TASS સંદેશની જરૂર હતી... અને તે બહાર આવ્યું કે 22 જૂને હિટલર આખી દુનિયાની સામે આક્રમક બની ગયો. અને અમારી પાસે સાથી હતા. 23
વી. મોલોટોવના જણાવ્યા મુજબ, યુએસએસઆર, તેના રાજકીય નિવેદનો સાથે, ભવિષ્યના યુદ્ધમાં પોતાના માટે વધુ ફાયદાકારક રાજદ્વારી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિતિ ઊભી કરી. અને અહીં એ મહત્વનું હતું કે જર્મની પર લશ્કરી તૈયારીઓનો આરોપ મૂકવાનું એક પણ કારણ ન આપવું. તેથી, યુએસએસઆર યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યું હતું, જર્મનોને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો ન હતો.
જર્મન રાજકીય નેતૃત્વએ સોવિયત નિવેદનો પર પ્રતિક્રિયા આપી ન હતી, અને તે જ સમયે સોવિયત સંઘની સરહદ પર સૈનિકોનું સઘન સ્થાનાંતરણ કર્યું હતું. આ પરિસ્થિતિમાં યુએસએસઆરનો નિર્ણય પશ્ચિમી જિલ્લાઓમાં સજ્જતા સામે લડવા માટે સૈનિકો લાવવાનો હતો (તેઓ 18 મી તારીખે લાવવામાં આવ્યા હતા).
1. એલ. બેરિયા પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ઇન્ટરનલ અફેર્સ 2. એન. વોઝનેસેન્સ્કી 1941 થી પીપલ્સ કમિશનરની 1લી ડેપ્યુટી કાઉન્સિલ 3. એલ. મેહલિસ ડેપ્યુટી પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સ
21 જૂનના રોજ, વી. મોલોટોવે વી. શુલેનબર્ગને બોલાવ્યા અને જર્મન એરક્રાફ્ટ દ્વારા યુએસએસઆરની રાજ્ય સરહદના વ્યવસ્થિત ઉલ્લંઘન અંગેના નિવેદનની નકલ સોંપી. આ અંગે એફ. શુલેનબર્ગે જણાવ્યું કે તેઓ આ વિશે કંઈ જાણતા નથી. આગળ (23):
પછી કામરેજ મોલોટોવ શુલેનબર્ગને કહે છે કે તે તેને સોવિયેત-જર્મન સંબંધોની સામાન્ય પરિસ્થિતિ વિશે પૂછવા માંગે છે. કામરેજ મોલોટોવ શુલેનબર્ગને પૂછે છે કે મામલો શું છે, કે તાજેતરમાં જર્મન દૂતાવાસના ઘણા કર્મચારીઓ અને તેમની પત્નીઓએ મોસ્કો છોડી દીધું છે, યુએસએસઆર અને જર્મની વચ્ચે નિકટવર્તી યુદ્ધની અફવાઓ વધુને વધુ તીવ્ર સ્વરૂપમાં ફેલાવવામાં આવી રહી છે, કે શાંતિ-પ્રેમાળ TASS સંદેશ જૂન 13 જર્મનીમાં પ્રકાશિત થયું ન હતું, જો કોઈ હોય તો, યુએસએસઆર પ્રત્યે જર્મનીની અસંતોષ શું છે? કામરેજ મોલોટોવ શુલેનબર્ગને પૂછે છે કે શું તે આ ઘટનાઓ માટે સમજૂતી આપી શકે છે.
જર્મન-સોવિયેત સંબંધો અંગે ઘણા બધા પ્રશ્નો એકઠા થયા છે, પરંતુ એફ. શુલેનબર્ગ તેમને સમજાવી શકતા નથી, કારણ કે બર્લિન તેમને જાણ કરતું નથી.
વી. શુલેનબર્ગે વી. મોલોટોવનું નિવેદન બર્લિન સુધી પહોંચાડવાનું વચન આપ્યું હતું. જર્મન પક્ષે સોવિયેત પક્ષ સાથે રાજકીય નિવેદનો અને સંપર્કો ટાળવાનું ચાલુ રાખ્યું. જે મદદ કરી શકે નહીં પરંતુ ચિંતાજનક બની શકે.
આ વાતચીતને જર્મનીની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા માટે રાજદ્વારી દાવપેચ તરીકે વર્ણવી શકાય છે.
તે મુશ્કેલ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિમાં, યુએસએસઆરએ જ્યાં સુધી સંજોગોને મંજૂરી આપી ત્યાં સુધી તેની રમત રમી. વી. મોલોટોવ અને જી. દિમિત્રોવ (1935-1943માં કોમ્યુનિસ્ટ ઇન્ટરનેશનલના નેતા) વચ્ચે 21 જૂન, 1941ના રોજ થયેલી વાતચીત અહીં ખૂબ જ સૂચક છે.
- ચોંગકિંગથી યાનન (માઓ ત્સે-તુંગ સુધી) ઝોઉ એન-લાઈના ટેલિગ્રામમાં, અન્ય બાબતોની સાથે, તે સૂચવવામાં આવ્યું છે કે ચિયાંગ કાઈ-શેક જિદ્દપૂર્વક જાહેર કરે છે કે જર્મની યુએસએસઆર પર હુમલો કરશે, અને તારીખ પણ નક્કી કરે છે - 06.21. .41!
- આગામી હુમલા અંગેની અફવાઓ ચારે બાજુથી વધી રહી છે.
- આપણે સાવચેત રહેવું જોઈએ ...
- મેં આજે સવારે મોલોટોવને ફોન કર્યો. તેણે જોસ સાથે વાત કરવાનું કહ્યું. સામ્યવાદી પક્ષો માટે પરિસ્થિતિ અને જરૂરી સૂચનાઓ વિશે વિસારિયોનોવિચ.
- મોલ.: “પરિસ્થિતિ અસ્પષ્ટ છે. મોટી રમત રમાઈ રહી છે. બધું આપણા પર નિર્ભર નથી. હું I.V સાથે વાત કરીશ. જો કંઈ ખાસ હોય, તો હું તમને બોલાવીશ!" 24
આ "મોટી રમત" શું છે જેનો ઉલ્લેખ વી. મોલોટોવ કરે છે? અને તેણે આઈ. સ્ટાલિન સાથે આ વિશે વાત કરવાનું વચન આપ્યું. સોવિયત નેતૃત્વએ તોળાઈ રહેલું યુદ્ધ જોયું. હું લશ્કરી નિર્દેશો અને આદેશોથી પશ્ચિમી જિલ્લાઓમાં આગળ વધું છું.
તે જ દિવસે, 21 જૂને, આઈ. સ્ટાલિન સાથે ઘણી બેઠકો થઈ. તે વી. મોલોટોવ હતા જેમને પ્રથમ સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો (18:27 વાગ્યે). પરંતુ 19:05 થી 20:15 સુધી તેઓ નૌકાદળના પીપલ્સ કમિશનર એન. કુઝનેત્સોવ અને પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સ એસ. ટિમોશેન્કો દ્વારા પ્રાપ્ત થયા હતા. પછી, 20:50 થી 22:20 સુધી, પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સ એસ. ટિમોશેન્કો અને ચીફ ઑફ ધ જનરલ સ્ટાફ જી. ઝુકોવને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું.
સ્ટાલિન દ્વારા 21 જૂન, 1941 માટે સ્વીકૃત વ્યક્તિઓના લોગમાંથી અર્ક:
પ્રથમ ટી. મોલોટોવ - 18.27-23.00
2. ટી. વોરોન્ટસોવ - 19.05-23.00
3. ટી. બેરિયા - 19.05-23.00
4. ટી. વોઝનેસેન્સ્કી - 19.05-20.15
5. ટી. માલેન્કોવ - 19.05-22.20
6. ટી. કુઝનેત્સોવ - 19.05-20.15
7. ટી. ટિમોશેન્કો - 19.05-20.15
8. ટી. સફોનોવ - 19.05-20.15
9. ટીમોશેન્કો - 20.50—22.20
10. ટી. ઝુકોવ - 20.50-22.20
11. ટી. બુડ્યોની - 20.50-22.20
12. ટી. મેહલિસ - 21.55-22.20
13. ટી. બેરિયા - 22.40-23.00
છેલ્લું બાકી – 23.00
આઈ. સ્ટાલિન સાથેની બેઠકોમાં લીધેલા નિર્ણયો વિશે અમને ખબર નથી, પરંતુ એવા દસ્તાવેજો છે જે સૈનિકોને મોકલવામાં આવ્યા હતા. 21-22 જૂનની રાત્રે, નિર્દેશક નંબર 1 (16) પશ્ચિમી જિલ્લાઓને મોકલવામાં આવ્યો હતો:
હું તાત્કાલિક અમલ માટે પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સનો આદેશ પ્રસારિત કરી રહ્યો છું:
1. જૂન 22 - 23, 1941 દરમિયાન, LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO ના મોરચે જર્મનો દ્વારા આશ્ચર્યજનક હુમલો શક્ય છે. હુમલો ઉશ્કેરણીજનક ક્રિયાઓથી શરૂ થઈ શકે છે.
2. અમારા સૈનિકોનું કાર્ય કોઈ પણ ઉશ્કેરણીજનક ક્રિયાઓને વશ થવાનું નથી જે મોટી ગૂંચવણોનું કારણ બની શકે.
તે જ સમયે, લેનિનગ્રાડ, બાલ્ટિક, પશ્ચિમી, કિવ અને ઓડેસા લશ્કરી જિલ્લાઓના સૈનિકો જર્મનો અથવા તેમના સાથીઓના સંભવિત આશ્ચર્યજનક હુમલાને પહોંચી વળવા માટે સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં હોવા જોઈએ.
ઓર્ડર સંપૂર્ણ લડાઇ તત્પરતા પર ભાર મૂકે છે. પહેલેથી જ 18-19 જૂને, એકમો લડાઇ તત્પરતામાં વધારો કરવામાં આવ્યા હતા (દસ્તાવેજો અનુસાર, બાલ્ટિક વિશેષ લશ્કરી જિલ્લાનો ઓછામાં ઓછો ભાગ). તેથી, પીપલ્સ કમિશનર તમામ સરહદી જિલ્લાઓને સૂચના આપે છે કે તેઓ લાવવા નહીં, પરંતુ સતર્ક રહેવા. તે લડાઇની તૈયારીની સ્થિતિમાં છે કે સૈનિકો ઝડપથી કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારો પર કબજો કરી શકે છે અને હુમલાને નિવારવા માટે તૈયાર થઈ શકે છે.
ZapOVO 3જી, 4થી અને 10મી સૈન્ય (16) ને ઓર્ડર આપે છે:
a) 22 જૂન, 1941 ની રાત્રિ દરમિયાન, રાજ્યની સરહદ પરના કિલ્લેબંધી વિસ્તારોના ગોળીબાર સ્થળો પર ગુપ્ત રીતે કબજો મેળવ્યો;
b) 22 જૂન, 1941 ના રોજ સવાર પહેલા, લશ્કરી ઉડ્ડયન સહિત તમામ ઉડ્ડયનને ફિલ્ડ એરફિલ્ડમાં વિખેરી નાખો, કાળજીપૂર્વક છદ્માવરણ કરો;
ડી) સોંપાયેલ કર્મચારીઓમાં વધારાના વધારા વિના હવાઈ સંરક્ષણને સજ્જતા સામે લડવા માટે લાવો. શહેરો અને વસ્તુઓને અંધારું કરવા માટે તમામ પગલાં તૈયાર કરો;
e) વિશેષ ઓર્ડર વિના અન્ય કોઈપણ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરશો નહીં.
નિર્દેશમાં નીચેની નોંધો શામેલ છે: "22 જૂન, 1941 ના રોજ 01:45 વાગ્યે પ્રાપ્ત થઈ," "22 જૂન, 1941 ના રોજ 02:25 - 02:35 વાગ્યે મોકલવામાં આવી." એટલે કે, ડાયરેક્ટિવ નંબર 1 ZapOVO પર 01:45 વાગ્યે આવ્યો. પછી તેણીને જિલ્લાની સેનામાં મોકલવામાં આવી. તે જાણીતું છે કે URs માટે તાલીમનો સમય 45 મિનિટ છે.
આ જ નિર્દેશ KOVO ને પણ આવ્યો. M. Purkaev (KOVO ના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ) એ લખ્યું કે:
22 જૂનના રોજ 1 કલાકથી 2 કલાકના સમયગાળામાં, જિલ્લા સૈનિકોના કમાન્ડરને જનરલ સ્ટાફ તરફથી એક આદેશ મળ્યો, જેમાં જર્મનો રાજ્યની સરહદ પાર કરવાના કિસ્સામાં, સૈનિકોને સંપૂર્ણ લડાઇ તત્પરતા રાખવાની માંગણી કરી હતી. તેમને તમામ દળો અને માધ્યમોથી ભગાડવી જોઈએ, અને આગળની સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી સરહદો પાર કરવી નહીં અથવા ઉડવું નહીં
પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સનો ડાયરેક્ટિવ નંબર 1 જનરલ સ્ટાફના ઓપરેશનલ મેનેજમેન્ટના એન્ક્રિપ્શન વિભાગમાંથી 22 જૂન, 1941ના રોજ સવારે 00:30 વાગ્યે જનરલ સ્ટાફના સંચાર કેન્દ્રને મોકલવામાં આવ્યો હતો.
એક પ્રશ્ન છે: એસ. ટિમોશેન્કોએ સૈનિકોને નિર્દેશ મોકલવામાં આટલો સમય કેમ લીધો? પીપલ્સ કમિશનર એન. કુઝનેત્સોવ સાથે મળીને, તેણે પ્રથમ વખત 20:15 વાગ્યે I. સ્ટાલિનને છોડી દીધો (કુઝનેત્સોવ ફરીથી આવ્યો ન હતો, એવું માની શકાય છે કે સામાન્ય લશ્કરી નિર્ણય સૈન્ય અને નૌકાદળ સાથે સંમત થયા હતા). બીજી વખત એસ. ટિમોશેન્કોએ સ્ટાલિનને જી. ઝુકોવ સાથે 22:20 વાગ્યે છોડ્યો, અને જનરલ સ્ટાફ કમ્યુનિકેશન સેન્ટરને 00:30 વાગ્યે નિર્દેશ મળ્યો, નિર્દેશ 01:45 વાગ્યે ZapOVO હેડક્વાર્ટર પર પહોંચ્યો (સમયનો તફાવત મોટો છે).
1. જી. માલેન્કોવ, સેન્ટ્રલ કમિટીના કર્મચારી નિર્દેશાલયના વડા 2. બી. બુડ્યોની, મુખ્ય મથકના રિઝર્વ આર્મીઝના જૂથના કમાન્ડર 3. કે. વોરોશિલોવ જુલાઈ-ઓગસ્ટ 1941, ઉત્તર-પશ્ચિમ મોરચાના કમાન્ડર
હકીકતમાં, સૈનિકોને સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં લાવવા અને જિલ્લાઓમાં સરહદી કિલ્લેબંધી પર કબજો કરવા અંગેનો નિર્દેશ નંબર 1 22 જૂનના રોજ 1:00 થી 2:00 દરમિયાન પ્રાપ્ત થયો હતો. જો આપણે ધ્યાનમાં લઈએ કે 18-20 જૂને લડાઇની તૈયારીમાં વધારો થયો હતો, તો નિર્દેશક નંબર 1 એ તૈયારીની પ્રક્રિયાનો તાર્કિક નિષ્કર્ષ છે. અને કાર્ય નિર્દેશમાં દર્શાવેલ છે: "જર્મન તરફથી સંભવિત આશ્ચર્યજનક હુમલાને પહોંચી વળવા માટે સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં રહો." છેવટે, અગાઉ સૈનિકો, ડીપ ડિવિઝન સહિત, રાજ્યની સરહદ પરના તેમના સોંપાયેલ વિસ્તારોમાં પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમને સરહદ કિલ્લેબંધી પર કબજો કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. હવે યુદ્ધ પૂર્વેના છેલ્લા નિર્દેશે અમને કિલ્લેબંધી પર કબજો કરવાનો અને લશ્કરી આક્રમણને નિવારવા માટે તૈયાર રહેવાનો આદેશ આપ્યો.
22 જૂનની રાત્રે નેવીને પણ એલર્ટ નંબર 1 પર મૂકવામાં આવી હતી. હું તમને યાદ કરાવું કે 19 જૂને તેને લડાઇ તૈયારી નંબર 2 પર મૂકવામાં આવ્યો હતો. લશ્કર અને નૌકાદળમાં પ્રારંભિક ક્રિયાઓની ચોક્કસ સુમેળ છે. નૌકાદળના પીપલ્સ કમિશનર પોતાની પહેલ પર કાફલાને સંપૂર્ણ લડાઇ તત્પરતામાં લાવી શક્યા નહીં, જેમ પ્રિબોવોના કમાન્ડર પોતાની પહેલ પર લડાઇની તૈયારી માટે જિલ્લા વિભાગોને લાવી શક્યા નહીં. આ પ્રક્રિયાને લશ્કરી-રાજકીય ક્રિયાઓની સામાન્ય રૂપરેખામાં સમજી શકાય છે.
લશ્કરી જિલ્લાઓએ નિર્દેશોને કેવી રીતે અમલમાં મૂક્યા અને સંખ્યાબંધ વિસ્તારોમાં પશ્ચિમી સરહદ વિભાગો, આર્ટિલરી અને ઉડ્ડયનની તૈયારીની ડિગ્રીનો પ્રશ્ન ખુલ્લો રહે છે. આ પહેલેથી જ બતાવે છે કે કેન્દ્રની સૂચનાઓ સ્થાનિક સ્તરે કેવી રીતે હાથ ધરવામાં આવી હતી. યુદ્ધ પછી, આ મુદ્દો કર્નલ જનરલ એ. પોકરોવ્સ્કીના કમિશન દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો (આગલો પ્રકરણ).
અને છેલ્લો દસ્તાવેજ - 21 જૂનના રોજ, જી. માલેન્કોવે મોરચાના સંગઠન અને કમાન્ડરોની નિમણૂક (14) પર એક ડ્રાફ્ટ તૈયાર કર્યો. લડાઈ હજી શરૂ થઈ નથી, પરંતુ મોરચા પહેલેથી જ ગોઠવાઈ રહ્યા છે અને કમાન્ડરોની નિમણૂક કરવામાં આવી રહી છે. આ એક ડ્રાફ્ટ છે, પરંતુ દસ્તાવેજનો સાર સૂચવે છે કે રાજકીય નેતૃત્વ યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યું હતું. એવું માની શકાય છે કે ઉચ્ચ રાજકીય સ્તરે યુદ્ધની તૈયારીઓ થઈ રહી હતી.
યુદ્ધ પહેલાં હાથ ધરવામાં આવેલી લશ્કરી-રાજકીય ઘટનાઓનો અર્થ શું હતો?
તે ઉમેરવા યોગ્ય છે કે તમામ નિર્દેશો અને આદેશો દ્વારા ચાલતો લાલ દોરો "ઉશ્કેરણીનો ભોગ ન બનવું" અને કોઈ પણ સંજોગોમાં તમારી જાતને ઉશ્કેરવાનું નથી. જર્મનીએ વિશ્વ સમક્ષ "શુદ્ધ" આક્રમક તરીકે હાજર થવું પડ્યું, અને યુએસએસઆરને સાથી મળ્યા અને હિટલર વિરોધી ગઠબંધનમાં ભાગ લેનારાઓમાંનો એક બન્યો. યુદ્ધની પૂર્વસંધ્યાએ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિની ઉથલપાથલ અને જટિલતા એ એક અલગ ગંભીર વિષય છે.
 
5. યુદ્ધના પ્રથમ દિવસો - ઝુકોવની યોજના!
યુદ્ધની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે, જી. ઝુકોવ સહિતના તમામ સંસ્મરણકારો નજીકના યુદ્ધ વિશે વાત કરી રહ્યા છે. રેડ આર્મીનો જનરલ સ્ટાફ શું તૈયારી કરી રહ્યો હતો?
હું તમને યાદ અપાવી દઉં કે યુએસએસઆરની સરકાર દ્વારા મંજૂર દળોની વ્યૂહાત્મક જમાવટના સિદ્ધાંતો અનુસાર, યુદ્ધના પ્રથમ તબક્કામાં જિલ્લા સૈનિકોની ગતિશીલતા અને એકાગ્રતા માટે કવર (રક્ષણાત્મક ક્રિયાઓ) પ્રદાન કરવામાં આવી હતી. ગતિશીલતા અને એકાગ્રતા 20-30 દિવસમાં થવી જોઈએ. આ સમય દરમિયાન, "કેટલીક દુશ્મન સફળતા" ને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી (KOVO અને કમાન્ડ પોસ્ટ પર જનરલ સ્ટાફ વચ્ચેના પત્રવ્યવહારથી). ZapOVO માટે 25મા દિવસે સામાન્ય આક્રમણ શરૂ કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું (1):
સૈનિકોની એકાગ્રતાના 20 દિવસ દરમિયાન અને તેઓ આક્રમણ પર જાય તે પહેલાં, સૈન્ય સક્રિય રીતે બચાવ કરવા માટે બંધાયેલ છે, કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારો પર આધાર રાખીને, અમારી સરહદોને નિશ્ચિતપણે બંધ કરવા અને જર્મનોને અમારા પ્રદેશ પર આક્રમણ કરતા અટકાવવા માટે.
જો રેલ્વે સૈન્ય પરિવહન યોજના અનુસાર સંપૂર્ણ રીતે કાર્ય કરે છે, તો એક સામાન્ય આક્રમણમાં સંક્રમણનો દિવસ એકત્રીકરણની શરૂઆતના 25 દિવસનો હોવો જોઈએ.
કિવ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ માટે, તેના મોટા કદ અને નબળા પરિવહન માળખાને કારણે, આક્રમણ એકત્રીકરણની શરૂઆતથી 30 મા દિવસે શરૂ થઈ શકે છે (1):
પરિણામે, દક્ષિણપશ્ચિમમાં રેલરોડની વર્તમાન ક્ષમતા સાથે, આગળના સૈન્યના મુખ્ય દળોની એકાગ્રતા એકત્રીકરણની શરૂઆતના 30 મા દિવસે જ પૂર્ણ થઈ શકે છે, તે પછી જ સામાન્ય આક્રમણ શરૂ કરવાનું શક્ય બનશે. ઉપર જણાવેલ કાર્યો હલ કરો.
કવર, ટાંકી-જોખમી દિશાઓમાં માઇનફિલ્ડ્સ, ટાંકી વિરોધી અવરોધો અને આર્ટિલરી બ્રિગેડ સહિત નિયુક્ત પાછળની રેખાઓ સુધીના પ્રારંભિક સમયગાળા માટે વિગતવાર રક્ષણાત્મક પગલાંની યોજના બનાવે છે. અને તે જ સમયે, સૈનિકોએ અનુકૂળ સંજોગોમાં આક્રમણ પર જવા માટે તૈયાર રહેવું પડ્યું. પરંતુ એકત્રીકરણ પછી સામાન્ય આક્રમણ શક્ય છે. KOVO માટે 30મા દિવસે.
કે. રોકોસોવ્સ્કી (9મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર, KOVO માં તૈનાત) જર્મન હુમલા પહેલાની પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરે છે:
પોલેન્ડ અને ફ્રાન્સમાં જર્મન સૈનિકોની ક્રિયાઓની પ્રકૃતિનો ખૂબ કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કર્યા પછી, હું સમજી શક્યો નહીં: જર્મનો દ્વારા હુમલો થવાની સ્થિતિમાં આ પરિસ્થિતિમાં આપણા સૈનિકો માટે કાર્યવાહીની યોજના શું છે? ફોરવર્ડ એરફિલ્ડ્સ પર અમારા ઉડ્ડયનની એકાગ્રતા અને ફ્રન્ટ લાઇનમાં કેન્દ્રિય રીતે મહત્વપૂર્ણ વેરહાઉસના સ્થાનને ધ્યાનમાં લેતા, આ આગળ કૂદકો મારવાની તૈયારી જેવું લાગતું હતું, અને સૈનિકોનો સ્વભાવ અને સૈનિકોમાં કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓ આને અનુરૂપ ન હતી.
જ્યારે જર્મનોએ તેમના સૈનિકોને અમારી સરહદની નજીક કેન્દ્રિત કરવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે તેમને પશ્ચિમમાંથી સ્થાનાંતરિત કર્યા, જેના વિશે જનરલ સ્ટાફ અને KOVO કમાન્ડ અજાણ ન હોઈ શકે, ત્યારે પણ અમારી વચ્ચે કોઈ ફેરફાર થયો નથી. અગમ્ય શાંતિનું વાતાવરણ જિલ્લાના સૈનિકો પર પ્રભુત્વ ધરાવતું રહ્યું. સાચું, આ ખુશામત વરિષ્ઠ કમાન્ડ સ્ટાફમાં વહેંચવામાં આવી ન હતી. અમારો અભિપ્રાય એવો હતો કે અમે યુદ્ધની પૂર્વ સંધ્યાએ છીએ. હવામાં યુદ્ધની ગંધ હતી, અને ફક્ત આંધળા અને બહેરાઓએ જ તેની નોંધ લીધી ન હતી અથવા ધ્યાન આપવા માંગતા ન હતા ...
કોઈ પણ સંજોગોમાં, જો કોઈ યોજના હતી, તો તે સ્પષ્ટપણે યુદ્ધની શરૂઆતમાં વિકસિત પરિસ્થિતિને અનુરૂપ ન હતી, જેના પરિણામે યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળામાં અમારા સૈનિકોની ગંભીર હાર થઈ. 27
કે. રોકોસોવ્સ્કી આગળ કૂદકો મારવા માટે સૈન્યની તૈયારી વિશે વાત કરે છે. આ વ્યવસ્થિત સંરક્ષણ કરતાં કાઉન્ટર-સ્ટ્રાઈક વ્યૂહરચના વધુ છે.
મુખ્ય લશ્કરી યોજના કેવી રીતે લાગુ કરવામાં આવી હતી? પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સના પ્રથમ નિર્દેશો આ બતાવી શકે છે. યુદ્ધની પ્રારંભિક ક્ષણે, જર્મન ફટકો અને તેના ભાવિ પરિણામોની સંપૂર્ણ શક્તિને જાણતા ન હોવાથી, પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સને યુદ્ધની તેની દ્રષ્ટિ સમજાઈ. વધુમાં, મુખ્ય કમાન્ડનું મુખ્યાલય 24 જૂને જ બનાવવામાં આવ્યું છે. અને સ્ટેટ ડિફેન્સ કમિટી (GKO) નું આયોજન 30 જૂને કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું હતું કે પરિસ્થિતિ નિયંત્રણની બહાર થઈ રહી છે. જર્મન હુમલો અનુમાનિત હતો અને, દસ્તાવેજો દ્વારા અભિપ્રાય આપતા, લશ્કર અને રાજકારણીઓ બંને તેની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. એટલે કે, પરિસ્થિતિ ગંભીર હતી, પરંતુ સામાન્ય હતી. અને તે ક્ષણે કોઈએ સૈન્યને અભિનય કરતા રોક્યો નહીં.
જર્મની સાથે યુએસએસઆરના સશસ્ત્ર સંઘર્ષનું નેતૃત્વ
હુમલા પછી તરત જ, પશ્ચિમી જિલ્લાઓને 22 જૂનના રોજ 7:15 વાગ્યે મોકલવામાં આવેલ નિર્દેશ નંબર 2 પ્રાપ્ત થયો, જેમાં આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો (17):
1. સૈનિકો, તેમની તમામ શક્તિ અને સાધનસામગ્રી સાથે, દુશ્મન દળો પર હુમલો કરે છે અને સોવિયત સરહદનું ઉલ્લંઘન કરતા વિસ્તારોમાં તેમનો નાશ કરે છે.
2. દુશ્મન વિમાનોના એકાગ્રતા વિસ્તારો અને તેમના ભૂમિ દળોના જૂથને સ્થાપિત કરવા માટે જાસૂસી અને લડાયક વિમાનનો ઉપયોગ કરવો.
બોમ્બર અને એટેક એરક્રાફ્ટથી શક્તિશાળી હડતાલનો ઉપયોગ કરીને, દુશ્મનના એરફિલ્ડ્સ અને તેના ગ્રાઉન્ડ ફોર્સના બોમ્બ જૂથો પર એરક્રાફ્ટનો નાશ કરો.
જર્મન પ્રદેશ પર 100-150 કિમીની ઊંડાઈ સુધી હવાઈ હુમલાઓ કરવા જોઈએ.
બોમ્બ Koenigsberg અને Memel.
વિશેષ સૂચનાઓ સુધી ફિનલેન્ડ અને રોમાનિયાના પ્રદેશ પર દરોડા પાડશો નહીં.
પીપલ્સ કમિશનરે, સૌ પ્રથમ, આક્રમણ કરનારા દુશ્મનને હાંકી કાઢવાનો આદેશ આપ્યો. આગળ, ઓર્ડરમાં ઉડ્ડયનનો સમાવેશ થશે, જે 100-150 કિમી સુધીના પ્રદેશમાં તેના સૈનિકોના સંચય પર દુશ્મન ઉડ્ડયન પર હુમલો કરવો જોઈએ.
પહેલેથી જ 22 જૂનની સાંજે 21:15 વાગ્યે, ડાયરેક્ટિવ નંબર 3 જિલ્લાઓને મોકલવામાં આવ્યો હતો (હવે નામ બદલીને મોરચો છે). નિર્દેશમાં 23-24 જૂન (25) માટે સૈનિકો માટે કાર્યો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે:
a) ઉત્તર-પશ્ચિમ અને પશ્ચિમી મોરચાના સૈનિકો દ્વારા કેન્દ્રિત કેન્દ્રિત હડતાલ સાથે, દુશ્મનના સુવાલ્કી જૂથને ઘેરી લો અને તેનો નાશ કરો અને 24 જૂનના અંત સુધીમાં સુવાલ્કી વિસ્તાર કબજે કરો;
b) મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના શક્તિશાળી કેન્દ્રિત હડતાલ સાથે, દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાના તમામ ઉડ્ડયન અને 5 અને 6A ના અન્ય સૈનિકો, વ્લાદિમીર-વોલિન્સ્કી, બ્રોડીની દિશામાં આગળ વધી રહેલા દુશ્મન જૂથને ઘેરી લે છે અને તેનો નાશ કરે છે. 24 જૂનના અંત સુધીમાં, લ્યુબ્લિન પ્રદેશને કબજે કરો.
આ માટે તેને આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો (25):
b) ઉત્તર-પશ્ચિમ મોરચાની સેનાઓ, બાલ્ટિક સમુદ્રના કિનારાને મજબૂત રીતે પકડી રાખે છે, કૌનાસ વિસ્તારથી દુશ્મનના સુવાલ્કી જૂથની બાજુ અને પાછળના ભાગમાં શક્તિશાળી વળતો હુમલો કરે છે, પશ્ચિમી મોરચાના સહયોગથી તેનો નાશ કરે છે અને અંત સુધીમાં 24 જૂન, સુવાલ્કી વિસ્તાર કબજે કરો.
c) પશ્ચિમી મોરચાની સેનાઓ, વોર્સો દિશામાં દુશ્મનને પાછળ રાખીને, ઓછામાં ઓછા બે મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના દળો અને સુવાલ્કી દુશ્મન જૂથના પાછળના ભાગમાં અને આગળના ઉડ્ડયન સાથે એક શક્તિશાળી વળતો હુમલો કરે છે, અને તેનો નાશ કરે છે. ઉત્તર-પશ્ચિમ મોરચો અને, 24 જૂનના અંત સુધીમાં, સુવાલ્કી વિસ્તાર કબજે કરો.
d) દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાની સેનાઓ, હંગેરી સાથેની રાજ્ય સરહદને મજબૂત રીતે પકડી રાખે છે, લ્યુબ્લિનની સામાન્ય દિશામાં 5 અને 6 A, ઓછામાં ઓછા પાંચ યાંત્રિક કોર્પ્સ અને તમામ આગળના ઉડ્ડયન સાથે કેન્દ્રિત હુમલાઓ સાથે, દુશ્મન જૂથને ઘેરી લે છે અને તેનો નાશ કરે છે. 26 જૂનના અંત સુધીમાં વ્લાદિમીર-વોલિન્સ્કી, ક્રિસ્ટિનોપોલ ફ્રન્ટ પર આગળ વધીને, લ્યુબ્લિન પ્રદેશ પર કબજો મેળવ્યો. ક્રેકો દિશામાંથી તમારા માટે સલામત રીતે પ્રદાન કરો.
એટલે કે, સમગ્ર ફ્રન્ટ લાઇન સાથે આક્રમણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કે. રોકોસોવ્સ્કીના જણાવ્યા મુજબ, આવી આવનારી આક્રમક કામગીરી માટે, સરહદની નજીકના એરફિલ્ડ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું, યાંત્રિક કોર્પ્સ ખેંચવું અને કૂદવાની તૈયારી કરવી જરૂરી હતી. પરંતુ તે જ સમયે, સેના સંપૂર્ણપણે એકત્ર થઈ ન હતી. અને ફ્રન્ટ લાઇન સૈનિકોનું સ્થાન તમામ સંભવિત દળોનો ઉપયોગ કરીને દુશ્મનના હુમલાની સ્થિતિમાં તેમને મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મૂકે છે.
જી. ઝુકોવ અને એસ. ટિમોશેન્કોએ નિર્દેશો નંબર 2 અને નંબર 3 પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. પાછળથી, જી. ઝુકોવે તેમના સંસ્મરણોમાં લખ્યું હતું કે તેમને નિર્દેશો પર સહી કરવાની ફરજ પડી હતી (કોણ અને શા માટે?). પરંતુ હું ફરી એકવાર પુનરાવર્તન કરું છું, તે સમજવું જરૂરી છે કે પ્રથમ કલાકો અને દિવસોમાં પીપલ્સ કમિશનર સ્વતંત્ર રીતે કામ કરે છે. લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓ પર નિયંત્રણ પછીથી રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તમારે લશ્કરી સંસ્મરણો અને યાદો વિશે સાવચેત રહેવું જોઈએ. ઘણી વખત તેમના લેખકો તેમની ક્રિયાઓ અને નિર્ણયોને ન્યાયી ઠેરવવાનો અને પુનઃપ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
મોરચા પર મોકલવામાં આવેલા આક્રમક નિર્દેશોનો અમલ કરવામાં આવ્યો ન હતો, સૈનિકો સાથેનો સંદેશાવ્યવહાર તૂટી ગયો હતો, મોરચાઓને પોતાને ખબર ન હતી કે સૈન્ય સાથે શું થઈ રહ્યું છે, સૈન્યને ખબર નહોતી કે વિભાગો સાથે શું થઈ રહ્યું છે - પરિસ્થિતિ નિયંત્રણની બહાર થઈ રહી છે. .
આજે આપણે જનરલ સ્ટાફની ક્રિયાઓ વિશેની ખંડિત માહિતી પરથી નિર્ણય કરી શકીએ છીએ. નિર્દેશો નંબર 2 અને નંબર 3 આના છટાદાર પુરાવા હતા. રેડ આર્મીના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફ જી. ઝુકોવ અને પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સ એસ. ટિમોશેન્કોની ક્રિયાઓ મુખ્ય લશ્કરી યોજનાને કેટલી હદે અનુરૂપ હતી? અથવા શું જનરલ સ્ટાફે યુદ્ધના પ્રથમ દિવસે સમગ્ર ફ્રન્ટ લાઇન સાથે આક્રમણ શરૂ કરવાનો આદેશ આપીને તેની પોતાની યોજના અનુસાર કાર્ય કર્યું હતું?
આ મુદ્દાઓનો વિગતવાર અભ્યાસ જરૂરી છે.
 
પ્રકરણ 2. જનરલ પોકરોવ્સ્કીનું કમિશન
 
બીજું વિશ્વ યુદ્ધ, એક વિશાળ દુર્ઘટના હોવા ઉપરાંત, એક વિશાળ ઐતિહાસિક અનુભવ પણ છે, જેમાં માત્ર લશ્કરી ઘટક (શસ્ત્રો, વ્યૂહરચના અને રણનીતિ) જ નહીં, પણ દવા, સંસ્કૃતિ, નવી તકનીકો અને સામાજિક ફેરફારોનો પણ સમાવેશ થાય છે. યુદ્ધ. આમાંના દરેક પાસાઓને ઘણા મુદ્દાઓમાં વધુ વિસ્તૃત કરી શકાય છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધના અભ્યાસનું મહત્વ માત્ર પ્રચારની જરૂરિયાત દ્વારા જ નહીં, પરંતુ લશ્કરી ઘટનાઓ, હાર અને સફળતાના કારણોના ગંભીર વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસની જરૂરિયાત દ્વારા પણ નક્કી કરવામાં આવે છે, જે હકીકતલક્ષી સામગ્રીની ઉદ્દેશ્ય સૂચિ પર આધારિત છે.
તે વિચારવું ખોટું હશે કે લશ્કરી ઇતિહાસકારોએ 1941-1945 ની ઘટનાઓનું વિશ્લેષણ કર્યું નથી. પરંતુ આ વિશ્લેષણાત્મક કાર્ય, પ્રચાર પ્રવૃત્તિઓથી વિપરીત, બંધ પ્રકૃતિનું હતું. અને આ દિશામાં કામ લાંબા સમય પછી જ સામાન્ય લોકો માટે ઉપલબ્ધ બને છે.
બીજા વિશ્વયુદ્ધના અંત પછી તરત જ, દરેક વિજયી દેશે નવા લશ્કરી અનુભવને સામાન્ય બનાવવાનું કામ શરૂ કર્યું. યુદ્ધ પછીના સશસ્ત્ર દળોના સંગઠન માટે ઉકેલો જરૂરી હતા જે નવી વાસ્તવિકતાઓને પૂર્ણ કરશે. અને આ માટે લશ્કરી કામગીરીનું વિગતવાર વર્ણન કરવું અને તેનું વિશ્લેષણ કરવું જરૂરી છે.
તેથી, ખાસ કરીને, પહેલેથી જ 1946-1947 માં. અમેરિકન કમાન્ડે કબજે કરેલા જર્મન સેનાપતિઓ અને અધિકારીઓ (એ. કેસેલરીંગ, ઓ. સ્કોર્ઝેની, એચ. મેન્ટેલફીન અને અન્ય) ના મોટા જૂથને યુએસ સશસ્ત્ર દળોના મુખ્ય મથકના લશ્કરી ઇતિહાસ વિભાગમાં કામ કરવા આકર્ષ્યા. જર્મન સેનાપતિઓના કાર્યના આયોજકોમાંના એક જર્મન જનરલ સ્ટાફના ભૂતપૂર્વ ચીફ એફ. હેલ્ડર હતા, જેઓ 1950 થી 1959 સુધી હતા. યુએસ આર્મીના ઐતિહાસિક વિભાગમાં કામ કર્યું.
સામાન્ય રીતે, બીજા વિશ્વયુદ્ધની ઘટનાઓનું વર્ણન કરવા માટે મોટાભાગના દેશોમાં લશ્કરી નિષ્ણાતોનું મુખ્ય કાર્ય 1940 ના દાયકાના ઉત્તરાર્ધથી 1961 સુધી થયું હતું. આ ક્ષેત્રમાં યુએસએસઆરનું કાર્ય પણ નિર્દિષ્ટ માળખામાં બંધબેસે છે.
 
1. રેડ આર્મીના જનરલો અને અધિકારીઓના સર્વેક્ષણ માટે "જનરલ પોકરોવ્સ્કી કમિશન" નું કાર્ય
મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધના અનુભવનો અભ્યાસ કરવાના નિર્ણયો ઉચ્ચ રાજ્ય સ્તરે લેવામાં આવ્યા હતા. 1946 ની વસંતઋતુ દરમિયાન, સંખ્યાબંધ ક્ષેત્રોમાં યુદ્ધનો અભ્યાસ કરવાના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા: લશ્કરી, તકનીકી, તબીબી, શૈક્ષણિક, સાંસ્કૃતિક અને અન્ય.
ઉદાહરણ તરીકે, 26 માર્ચ, 1946 ના રોજ, "1941-1945 ના મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધ દરમિયાન સોવિયેત દવાના અનુભવના વૈજ્ઞાનિક વિકાસ અને સામાન્યકરણ પર" યુએસએસઆર નંબર 664 ના મંત્રી પરિષદનો હુકમનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. આ ઠરાવથી દવાના ક્ષેત્રમાં વૈજ્ઞાનિક કાર્યને વેગ મળ્યો. આ કાર્ય 1946 થી 1950 સુધી ચાલુ રહ્યું અને 35 વોલ્યુમના કાર્ય "1941-1945 ના મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધમાં સોવિયેત દવાનો અનુભવ" નું સંકલન પૂર્ણ કર્યું. શિક્ષણમાં ખૂબ જ રસપ્રદ કાર્ય થયું છે, પરંતુ હું તેનું વિશ્લેષણ અન્ય કાર્યમાં કરીશ.
મે 1946 માં, જનરલ સ્ટાફનું લશ્કરી ઐતિહાસિક ડિરેક્ટોરેટ બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ વિભાગના કાર્યો હતા:
- મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધનું વર્ણન બનાવવું;
- લશ્કરી દૃષ્ટિકોણથી વ્યક્તિગત કામગીરી અને સૌથી રસપ્રદ લડાઇઓનું વર્ણન;
- બીજા વિશ્વ યુદ્ધ દરમિયાન લશ્કરી કલાના ઇતિહાસ પર કેટલાક વિષયોનો વિકાસ.
લશ્કરી ઐતિહાસિક નિર્દેશાલયના કાર્યના પરિણામોમાંનું એક "મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધની સંક્ષિપ્ત વ્યૂહાત્મક રૂપરેખા" હોવાનું માનવામાં આવતું હતું. આ નિબંધમાં ફક્ત યુદ્ધની ઘટનાઓનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન જ નહીં, પણ યુએસએસઆરની લશ્કરી કળાના વિકાસ પરના તારણો પણ શામેલ હશે.
22 માર્ચ, 1949 ના રોજ, સંગઠનાત્મક મુદ્દાઓને ઉકેલવા અને સોંપાયેલ કાર્યોને પૂર્ણ કરવા માટે, યુએસએસઆર સશસ્ત્ર દળોના મંત્રાલયના આદેશથી, મુખ્ય લશ્કરી વૈજ્ઞાનિક નિર્દેશાલયનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
- લશ્કરી-ઐતિહાસિક વિભાગ;
- યુક્તિઓ અને ઓપરેશનલ આર્ટ પર સંશોધન માટે ડિરેક્ટોરેટ;
- વૈધાનિક વ્યવસ્થાપન.
કર્નલ જનરલ એ. પોકરોવસ્કીને નવા બનાવેલા વિભાગના વડા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, ભૂતકાળના યુદ્ધ વિશેની માહિતીનો સંગ્રહ, વિશ્લેષણ અને માળખું થયું. આ કાર્યના ભાગ રૂપે, પ્રાથમિક માહિતી એકત્રિત કરવા માટે રેડ આર્મીના જનરલો અને અધિકારીઓનો સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. (હું ફરી એકવાર નોંધ કરું છું કે અમેરિકન અભ્યાસમાં સમાન પ્રક્રિયા થઈ હતી - જર્મન સેનાપતિઓની યાદો એકત્રિત કરવામાં આવી હતી.) ઘણીવાર ઇતિહાસકારોમાં, હાથ ધરવામાં આવેલા કાર્યને "જનરલ પોકરોવ્સ્કી કમિશન" કહેવામાં આવે છે. ફક્ત અહીં તે યાદ રાખવું યોગ્ય છે કે આ બધું મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધની ઘટનાઓના વર્ણનને સંકલિત કરવા માટે માહિતીના સંગ્રહના ભાગ રૂપે બન્યું હતું.
બીજો મુદ્દો જે ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે તે એ છે કે તેમના સંસ્મરણોમાં, જર્મન અને સોવિયેત બંને સેનાપતિઓએ ઘણીવાર તેમની ક્રિયાઓ અને નિષ્ફળતાને ન્યાયી ઠેરવવાનો પ્રયાસ કર્યો. એક આકર્ષક ઉદાહરણ, એફ. હેલ્ડર, એ મતને પ્રોત્સાહન આપનારા પ્રથમ હતા કે જો લશ્કરી બાબતોમાં હિટલરની દખલગીરી ન હોત, તો જર્મની વધુ અનુકૂળ પરિણામ પર આવ્યું હોત.
મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધના વૈજ્ઞાનિક સંશોધનના વિષય પર પાછા ફરતા, એ નોંધવું જોઇએ કે તે વિચારવું યોગ્ય નથી કે આ યુદ્ધ, અને ખાસ કરીને પ્રારંભિક સમયગાળો, યુએસએસઆરમાં અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો ન હતો. અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ લાંબા સમય સુધી તે લોકોની વિશાળ શ્રેણી માટે અગમ્ય હતું.
જનરલ પોકરોવ્સ્કીના કમિશને યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળા પર ખૂબ ધ્યાન આપ્યું. પરંતુ અહીં દસ્તાવેજો અને સામગ્રીના અભાવની સમસ્યા ઊભી થઈ. હકીકત એ છે કે યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળા દરમિયાન, જમીન પરના ઓપરેશનલ લશ્કરી દસ્તાવેજોનો મોટો જથ્થો ખોવાઈ ગયો હતો. આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા જરૂરી હતી.
1949-1950 માં આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે. લશ્કરી ઇતિહાસ વિભાગે લાલ સૈન્યના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડરોનો સર્વે હાથ ધર્યો હતો જેમણે યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળામાં ભાગ લીધો હતો. જિલ્લાઓ, સૈન્ય, કોર્પ્સ અને વિભાગોના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડરોને પ્રશ્નો મોકલવામાં આવ્યા હતા (જેઓ 22 જૂન, 1941 સુધીમાં પશ્ચિમ સરહદી જિલ્લાઓમાં કમાન્ડ હોદ્દા પર હતા). તમામ પ્રાપ્તકર્તાઓ (202 લોકો) ને પત્રો મોકલવામાં આવ્યા હતા જેમાં તેમને યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળાની ઘટનાઓનું વર્ણન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું - જૂન-સપ્ટેમ્બર 1941.
પ્રારંભિક સર્વેક્ષણોની વિશાળ બહુમતી અનુત્તરિત રહી હતી. 202 લોકોમાંથી માત્ર 33 લોકોએ જવાબો આપ્યા. અન્ય 15 લોકોએ જવાબ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. બાકીના 164 એ પત્રને સંપૂર્ણપણે અવગણ્યો.
વિનંતીઓ પ્રાપ્ત કરનારાઓમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ સરહદી જિલ્લાઓના કમાન્ડર (સૈનિક કમાન્ડરો અને જિલ્લા મુખ્યાલયના વડાઓ) હતા. 7 વિનંતીઓમાંથી, માત્ર M. Purkaev, Kyiv સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઑફ સ્ટાફે આવા સંબોધિતોને જવાબ આપ્યો. બે વધુ, એમ. ઝખારોવ (ઓડેસા લશ્કરી જિલ્લાના ચીફ ઓફ સ્ટાફ) અને એફ. કુઝનેત્સોવ (બાલ્ટિક સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના કમાન્ડર) એ લેખિતમાં વિનંતીનો જવાબ આપવાનો ઇનકાર કર્યો. તેમની સાથે વાતચીત કરવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધી, આ વાતચીતના પરિણામો પર આધારિત કોઈ દસ્તાવેજો મળ્યા નથી.
7 જુલાઈ, 1951 ના રોજ, જનરલ સ્ટાફના વડાએ મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધનું વર્ણન કરવા માટે ત્રણ વર્ષની કાર્ય યોજનાને મંજૂરી આપી. મુખ્ય કાર્ય કે જેના પર મિલિટરી હિસ્ટોરિકલ ડિરેક્ટોરેટ કામ કરવાનું હતું તે હજુ પણ "સંક્ષિપ્ત વ્યૂહાત્મક રૂપરેખા" ("સંક્ષિપ્ત વ્યૂહાત્મક વર્ણન" નામ આપવામાં આવ્યું) હતું.
1952 ની શરૂઆત સુધીમાં, સેનાપતિઓ તરફથી પ્રાપ્ત થયેલા તમામ જવાબો પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી. મિલિટરી હિસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટે સર્વે ફોર્મ પર ફરીથી કામ કર્યું છે. પરિણામે, સંયુક્ત શસ્ત્ર સેનાપતિઓ અને અધિકારીઓ, આર્ટિલરી કમાન્ડરો અને એરફોર્સ કમાન્ડરો માટે પ્રશ્નો સાથે નવા સર્વે ફોર્મનું સંકલન કરવામાં આવ્યું હતું (ત્યારબાદ, પ્રશ્નોનું સંકલન કરવામાં આવ્યું હતું અને સરહદી જિલ્લાઓના ગુપ્તચર વિભાગોના વડાઓને મોકલવામાં આવ્યા હતા). આ પ્રશ્નો 1952-1953માં મોકલવામાં આવ્યા હતા. જેમણે તેમની યાદો મોકલી નથી તેમના માટે રીમાઇન્ડર તરીકે.
માર્ચ 1953 માં, લશ્કરી ઇતિહાસ વિભાગે મોકલવામાં આવેલી તમામ વિનંતીઓ અને પ્રાપ્ત જવાબો વિશે વિગતવાર નોંધ તૈયાર કરી.
આઇ. સ્ટાલિનનું મૃત્યુ (માર્ચ 5) અને યુએસએસઆરમાં થતી રાજકીય પ્રક્રિયાઓએ લશ્કરી ઐતિહાસિક નિર્દેશાલયના કાર્ય પર તેમની છાપ છોડી દીધી:
- યુએસએસઆરના સંરક્ષણ મંત્રાલયના નિર્દેશ અનુસાર, 316895 (1954), અંતિમ દસ્તાવેજ માટે એક નવું માળખું તૈયાર કરવું જરૂરી હતું - એક વ્યૂહાત્મક રૂપરેખા;
- 1956 માં (20મી કોંગ્રેસ પછી - ફેબ્રુઆરી 1956) લશ્કરી ઐતિહાસિક નિર્દેશાલયમાં નેતૃત્વમાં પરિવર્તન આવ્યું. 8 જૂન, 1956ના રોજ, આર્મી જનરલ વી. કુરાસોવને વિભાગના વડા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. એ. પોકરોવ્સ્કીને વિભાગના નાયબ વડા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
1. એ. પોકરોવ્સ્કી કર્નલ જનરલ 2. વી. કુરાસોવ આર્મી જનરલ 3. એસ. પ્લેટોનોવ લેફ્ટનન્ટ જનરલ
પરંતુ તે જ સમયે, યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળાની યાદોને એકત્રિત કરવાનું કામ ચાલુ રાખ્યું. 1955-1956 માં રેજિમેન્ટલ અને ડિવિઝનલ કક્ષાના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડ સ્ટાફને પ્રશ્નો મોકલવામાં આવ્યા હતા (જેમણે 22 જૂન, 1941 ના રોજ આ હોદ્દાઓ પર કબજો કર્યો હતો). કાર્યના આ તબક્કે, સ્થિતિ, લડાઇની તૈયારી અને નાના લશ્કરી એકમોની દુશ્મનાવટમાં ભાગીદારી સ્પષ્ટ કરવામાં આવી હતી.
1957-1960 માં યુદ્ધ વિશે પ્રાપ્ત સામગ્રી પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી અને વ્યૂહાત્મક નિબંધ પર કાર્ય હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. 1960 સુધીમાં, મુખ્ય સંશોધન કાર્ય પર કામ પૂર્ણ થયું. અને 1961 માં, અભ્યાસ "1941-1945 ના મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધ પર વ્યૂહાત્મક નિબંધ" શીર્ષક હેઠળ પ્રકાશિત થયો હતો.
યુદ્ધની શરૂઆતમાં લડાઇના કમાન્ડરો સાથેની મુલાકાતો દરમિયાન એકત્રિત કરવામાં આવેલી સામગ્રીનો ઉપયોગ ફક્ત નિબંધ તૈયાર કરવા માટે જ થતો ન હતો. રેડ આર્મીની ભૂલો પર કામ તરીકે સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આમ, 1956 માં, લેફ્ટનન્ટ જનરલ એસ. પ્લેટોનોવ (લશ્કરી ઇતિહાસ વિભાગના વડા) એ "મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધ અને તેના પ્રારંભિક સમયગાળાની તૈયારીના અનુભવમાંથી કેટલાક પાઠો પર" વિષય પર અહેવાલ આપ્યો.
સામાન્ય રીતે, લશ્કરી-ઐતિહાસિક વિભાગના કાર્યોનો અભ્યાસ કર્યો:
- સોવિયત સૈનિકોની વ્યૂહાત્મક અને ફ્રન્ટ લાઇન કામગીરી;
- લડાઈ પદ્ધતિઓ;
- વિવિધ પ્રકારના સશસ્ત્ર દળોનો ઉપયોગ અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયા;
- આક્રમક કામગીરીની તૈયારી અને આચરણ;
- મુખ્ય હુમલાઓની દિશા નિર્ધારિત કરવાના મુદ્દાઓ;
- લશ્કરી કામગીરીની આશ્ચર્ય અને અસરકારકતા હાંસલ કરવાના મુદ્દાઓ;
- નેતૃત્વ અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયાની સિસ્ટમો.
સર્વેક્ષણ સામગ્રીના પ્રકાશનો
લશ્કરી નેતાઓના 1949-1956 ના સર્વેક્ષણોની સામગ્રી સાથે આગળના કાર્ય માટેની દરખાસ્તોમાંની એક. કેટલીક સૌથી રસપ્રદ સામગ્રી પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી. સપ્ટેમ્બર 1956 માં, મિલિટરી સાયન્ટિફિક ડિરેક્ટોરેટની બેઠકમાં, યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળા વિશેના સંસ્મરણોનો ભાગ પ્રકાશિત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. સર્વેક્ષણ સામગ્રી પસંદ કરવામાં આવી હતી અને પ્રકાશન માટે સંપાદિત કરવામાં આવી હતી. (તમામ સંપાદિત સામગ્રી સંરક્ષણ મંત્રાલયના સેન્ટ્રલ આર્કાઇવ્સમાં સંગ્રહિત છે.) સંપાદકીય કાર્ય 1959 માં પૂર્ણ થયું હતું, પરંતુ તૈયાર કરેલા સંસ્મરણો ક્યારેય પ્રકાશિત થયા ન હતા. લાંબા સમયથી, સર્વેક્ષણ સામગ્રીનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. કદાચ આ સામગ્રીઓના પ્રકાશન સાથે, યુદ્ધની શરૂઆત વિશેની જાહેર ચર્ચા ઓછી દંતકથાઓ સાથે વધુ નક્કર હશે.
"જનરલ પોકરોવ્સ્કી કમિશન" ની સામગ્રી સૌપ્રથમ 1989 માં મિલિટરી હિસ્ટોરિકલ જર્નલમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી. સામયિકે 1952-1953 સુધીના લશ્કરી નેતાઓના સર્વેક્ષણોના પ્રતિભાવોનો એક ભાગ પ્રકાશિત કર્યો હતો.
સર્વેક્ષણ સામગ્રી સાથે મોટા પાયે કામ સંશોધક એસ. ચેકુનોવ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમણે 2017 માં સંસ્મરણોનો મુખ્ય ભાગ તૈયાર કર્યો હતો અને પ્રકાશિત કર્યો હતો જેનું શીર્ષક હતું “હું ફક્ત યાદથી જ લખું છું... રેડ આર્મીના કમાન્ડરો પ્રથમ આપત્તિ વિશે મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધના દિવસો." આ પુસ્તકમાં રેડ આર્મીના 79 કમાન્ડર (22 જૂન, 1941ના રોજ કમાન્ડ હોદ્દો ધરાવતા)ના સંસ્મરણોનો સમાવેશ થાય છે.
એસ. ચેકુનોવે ધ્યાન દોર્યું કે બધી સામગ્રી મળી નથી. પરંતુ, તેમ છતાં, યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળા વિશેના મોટાભાગના સંસ્મરણો પ્રકાશિત થયા હતા. અને આ યાદો યુદ્ધ પહેલાની ઘટનાઓ, તૈયારીનું સ્તર અને દુશ્મનાવટના પ્રથમ મહિનાઓ વિશે સૌથી મૂલ્યવાન સ્ત્રોત છે. આ દસ્તાવેજોનું વિશ્લેષણ અમને 1941 ના ઉનાળામાં લશ્કરી દુર્ઘટનાના કેટલાક કારણોનું મૂલ્યાંકન કરવાની મંજૂરી આપે છે.
 
2. રેડ આર્મીના સેનાપતિઓ માટે પાંચ મુખ્ય પ્રશ્નો
હવે ચાલો આપણે સીધા એ. પોકરોવ્સ્કીના યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળા વિશેના સર્વેક્ષણ સામગ્રીમાંથી પુરાવા તરફ વળીએ. આ ડેટાનો અભ્યાસ ઘણી મૂલ્યવાન માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે અમને 1941 ના ઉનાળામાં પશ્ચિમી જિલ્લાઓના સૈનિકોમાં શું થઈ રહ્યું હતું તેની સંપૂર્ણ કલ્પના કરવાની મંજૂરી આપે છે. આવી મહત્વપૂર્ણ સામગ્રી યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળા વિશેના અભ્યાસોમાં આવશ્યકપણે શામેલ હોવી જોઈએ. .
અલબત્ત, હું અહીં બધી સામગ્રી આપી શકતો નથી. ભવિષ્યમાં, હું વ્યક્તિગત મુદ્દાઓ, જિલ્લાઓ અને સૈન્ય પર આ સામગ્રીને વ્યવસ્થિત કરવાની યોજના ઘડી રહ્યો છું. આ પ્રકારનું વ્યવસ્થિતકરણ માત્ર સામાન્ય રીતે ચાલી રહેલી તૈયારી અને લશ્કરી પ્રક્રિયાઓને દર્શાવવાનું શક્ય બનાવશે જે વિવિધ લશ્કરી જિલ્લાઓમાં અલગ છે, પરંતુ રસ ધરાવતા તમામ લોકો માટે સામગ્રીની આ વિશાળ શ્રેણીની સમજને પણ સરળ બનાવશે. મેં “મિલિટરી હિસ્ટોરિકલ જર્નલ” અને એસ. ચેકુનોવના પુસ્તક “હું ફક્ત મેમરીમાંથી જ લખું છું” (તેમની લિંક્સ ઉપર આપેલી છે) માંથી સામગ્રી લીધી છે.
તો, લશ્કરી ઇતિહાસ વિભાગને શું રસ હતો (તમામ પ્રશ્નો પુસ્તકના અંતે સૂચિબદ્ધ છે). નીચેના સર્વે ફોર્મ્સ ઉપલબ્ધ હતા (26):
- સંયુક્ત શસ્ત્ર કમાન્ડરો (લશ્કરી જિલ્લાઓના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર, સૈન્ય, કોર્પ્સ, વિભાગો અને સ્ટાફના તેમના વડાઓ);
- આર્ટિલરી કમાન્ડરો;
- એર ફોર્સ કમાન્ડર;
- સરહદી જિલ્લાઓના ગુપ્તચર વિભાગોના વડાઓ;
- વિભાગીય અને રેજિમેન્ટલ કમાન્ડર.
હું દરેકને આ પ્રશ્નો વાંચવાની ભલામણ કરું છું, જેમાં લશ્કરી વિશ્લેષકોને ખરેખર રસ હતો. અને પ્રશ્નો ખૂબ જ નોંધપાત્ર છે, જેનાથી તમે ઘણું બધું વિચારી શકો છો. અહીં હું ફક્ત સંયુક્ત શસ્ત્ર કમાન્ડરોના પ્રશ્નો પર વિચાર કરીશ (26):
1. જ્યાં સુધી તેઓ ચિંતિત છે ત્યાં સુધી રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટેની યોજના સૈનિકોને જણાવવામાં આવી છે; આ યોજનાના અમલીકરણની ખાતરી કરવા માટે કમાન્ડ અને હેડક્વાર્ટર દ્વારા ક્યારે અને શું કરવામાં આવ્યું?
2. કયા સમયથી અને કયા આદેશના આધારે કવરિંગ ટુકડીઓ રાજ્યની સરહદમાં પ્રવેશવાનું શરૂ કર્યું અને તેમાંથી કેટલાને દુશ્મનાવટની શરૂઆત પહેલા તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા?
3. જ્યારે 22 જૂનની સવારે નાઝી જર્મની દ્વારા અપેક્ષિત હુમલાના સંબંધમાં સૈનિકોને એલર્ટ પર રાખવાનો આદેશ મળ્યો હતો; આ આદેશને અમલમાં મૂકવા માટે શું અને ક્યારે સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી અને સૈનિકો દ્વારા શું કરવામાં આવ્યું હતું?
4. શા માટે મોટાભાગની આર્ટિલરી તાલીમ કેન્દ્રોમાં સ્થિત હતી?
5. સૈનિકોના કમાન્ડ અને કંટ્રોલ માટે હેડક્વાર્ટર કેટલી હદ સુધી તૈયાર હતા અને યુદ્ધના પ્રથમ દિવસોમાં આની કામગીરીને કેટલી હદે અસર થઈ?
એ. પોકરોવ્સ્કીની વિનંતી લેફ્ટનન્ટ જનરલ એ.કે. કોન્દ્રાટીવને સંબોધવામાં આવી
લશ્કરી ઐતિહાસિક વિભાગને આમાં રસ હતો:
- શું રાજ્યની સરહદ સંરક્ષણ યોજના સૈનિકોને સંબોધવામાં આવી હતી?
- કવરિંગ ટુકડીઓ ક્યારે સરહદ પર પહોંચવાનું શરૂ કર્યું?
- સૈનિકોને લડાઇ તૈયારી પર મૂકવાનો આદેશ ક્યારે મળ્યો અને તે ક્યારે હાથ ધરવામાં આવ્યો?
તાલીમ કેન્દ્રોમાં આર્ટિલરીની હાજરી વિશે એક અલગ પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો: લડાઇની તૈયારી પર મૂકવામાં આવેલા સૈનિકોમાં કોઈ આર્ટિલરી કેમ ન હતી?
અહીં તમે વિવિધ અર્થઘટન બનાવી શકો છો, પરંતુ પ્રશ્નો પોતે ફરી એકવાર સંરક્ષણ યોજના અથવા કવર પ્લાનની હાજરી સૂચવે છે જે દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી: જનરલ સ્ટાફ, લશ્કરી જિલ્લાઓ, સૈન્ય, વિભાગો (આ બધાની ચર્ચા અગાઉના પ્રકરણમાં કરવામાં આવી હતી). સૈનિકોએ શરૂઆતમાં જર્મની અને તેના સાથીઓના હુમલાને નિવારવા માટે તૈયારી કરી. હજુ સુધી એવા કોઈ દસ્તાવેજો મળ્યા નથી કે રેડ આર્મી પોતે હુમલાની તૈયારી કરી રહી હતી. તેથી, હું જાણીતા દસ્તાવેજો સાથે કામ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકું છું, અને અટકળો સાથે નહીં. હું ભારપૂર્વક કહેવા માંગુ છું કે તમારે કોઈના વ્યક્તિગત શબ્દો અથવા માનવામાં આવતી ઇચ્છાઓ પર નહીં, પરંતુ દસ્તાવેજી સંકુલ પર આધાર રાખવાની જરૂર છે.
તેથી, દસ્તાવેજો અનુસાર, રેડ આર્મી રક્ષણાત્મક ક્રિયાઓની તૈયારી કરી રહી હતી. આ માટે ત્યાં હતા:
- બોર્ડર કવરિંગ પ્લાન વિકસાવવામાં આવ્યા છે,
- સૈનિકોએ કવર પ્લાન દ્વારા દર્શાવેલ સરહદના ભાગો પર કબજો કરવાનો હતો,
- અને આક્રમણના સમય સુધીમાં સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં રહો.
હવે જનરલ સ્ટાફને એમાં રસ હતો કે યુદ્ધ પૂર્વેના નિર્દેશો અને પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સના આદેશો કેવી રીતે હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.
જો ત્યાં કોઈ કવર યોજનાઓ ન હોત, સૈનિકો સરહદ પર આગળ વધ્યા ન હતા અને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યા ન હતા, તો જનરલ સ્ટાફના તમામ પ્રશ્નો અર્થહીન છે. આ કેસમાં યુદ્ધ વિશે તેણે કયા અંતરને ભરવાની માંગ કરી હતી તે અસ્પષ્ટ છે. દરમિયાન, જનરલ સ્ટાફને સૈનિકોની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિના પ્રશ્નોમાં રસ હતો, જે સ્વાભાવિક રીતે યુદ્ધ પૂર્વેની તમામ તૈયારી અને આયોજનથી અનુસરવામાં આવ્યું હતું.
એ. પોકરોવ્સ્કીના કમિશનની સામગ્રી પર વિચાર કરતી વખતે (અહીં ફક્ત પ્રથમ ત્રણ પ્રશ્નો ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે), હું ફરીથી પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સના અગાઉના ટાંકવામાં આવેલા નિર્દેશો પર પાછા આવીશ. શું થઈ રહ્યું છે તેનું સંપૂર્ણ ચિત્ર બતાવવા માટે આ જરૂરી છે.
 
3. "શું રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટેની યોજના સૈનિકોને જણાવવામાં આવી છે?"
ચાલો તરત જ જનરલ સ્ટાફના પ્રથમ બે પ્રશ્નો પર સર્વેક્ષણ સામગ્રી તરફ વળીએ. સામગ્રી ત્રણ જિલ્લાઓ માટે રજૂ કરવામાં આવી છે: બાલ્ટિક સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ, વેસ્ટર્ન સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ અને કિવ સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ. હકીકતમાં, યુએસએસઆરના લશ્કરી-રાજકીય નેતૃત્વએ પોતે આ જિલ્લાઓને સૌથી મહત્વપૂર્ણ માનતા, તેમના નામોમાં "વિશેષ" ઉમેર્યા. સામગ્રી દરેક જિલ્લા દ્વારા જૂથબદ્ધ કરવામાં આવે છે. આનાથી સમગ્ર જિલ્લાની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવું વધુ અનુકૂળ બને છે.
બાલ્ટિક સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ
પ્રથમ પ્રશ્ન.
જ્યાં સુધી તેઓ ચિંતિત છે ત્યાં સુધી રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટેની યોજના સૈનિકોને જણાવવામાં આવી છે; આ યોજનાના અમલીકરણની ખાતરી કરવા માટે કમાન્ડ અને હેડક્વાર્ટર દ્વારા ક્યારે અને શું કરવામાં આવ્યું?
લેફ્ટનન્ટ જનરલ પી.પી. સોબેનીકોવ (8મી આર્મીના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
માર્ચ 1941માં મને કમાન્ડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો. એકંદર યોજનામાં સૈન્યના સ્થાન અને ભૂમિકાને સમજવા માટે, સ્થિતિએ મને, સૌ પ્રથમ, રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટેની યોજનાથી મારી જાતને પરિચિત કરવા માટે ફરજ પાડી. પરંતુ, કમનસીબે, ન તો જનરલ સ્ટાફમાં, ન રીગામાં PribOVO હેડક્વાર્ટરમાં આગમન પર, મને આવી યોજનાના અસ્તિત્વ વિશે જાણ કરવામાં આવી હતી. મને જેલગાવા સ્થિત આર્મી હેડક્વાર્ટરના દસ્તાવેજોમાં પણ આ મુદ્દા પર કોઈ સૂચના મળી નથી.
મને એવી છાપ મળે છે કે તે સમયે (માર્ચ 1941) આવી યોજના અસ્તિત્વમાં હોવાની શક્યતા નથી. ફક્ત 28 મે, 1941 ના રોજ, મને ચીફ ઓફ સ્ટાફ, મેજર જનરલ જી.એ. લારીનોવ અને લશ્કરી પરિષદના સભ્ય, વિભાગીય કમિશનર એસ.આઈ. શાબાલોવ સાથે જિલ્લા મુખ્યાલયમાં બોલાવવામાં આવ્યો, જ્યાં સૈનિકોના કમાન્ડર, કર્નલ જનરલ એફ. આઈ. કુઝનેત્સોવ, અમને ઉતાવળથી યોજના સંરક્ષણ માટે પરિચય આપ્યો
આ બધું ખૂબ જ ઉતાવળમાં અને કંઈક અંશે નર્વસ વાતાવરણમાં થયું. ચીફ ઓફ સ્ટાફ દ્વારા સમીક્ષા અને અભ્યાસ માટે યોજના પ્રાપ્ત થઈ હતી. તે એક જગ્યાએ દળદાર, જાડી નોટબુક હતી, ટાઇપ કરેલી.
યોજના પ્રાપ્ત કર્યાના લગભગ 1.5-2 કલાક પછી, મને તેની સાથે પરિચિત થવાનો સમય ન હતો, મને કર્નલ જનરલ એફ.આઈ. કુઝનેત્સોવને મળવા બોલાવવામાં આવ્યો, જેમણે મને એક અંધારાવાળા ઓરડામાં સ્વીકાર્યો અને તેમનો નિર્ણય રૂબરૂ સંભળાવ્યો. બાદમાં સિયાઉલિયાઈ, ગૌરેજ (125મી અને 90મી પાયદળ ડિવિઝન)ની દિશામાં મુખ્ય પ્રયાસો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા અને 11મી પાયદળના 10મા પાયદળ ડિવિઝન સાથે લગભગ 80 કિમીના આગળના ભાગમાં બાલ્ટિક સમુદ્ર (પલંગા)થી સરહદને આવરી લેવા માટે ઉકળે છે. કોર્પ્સ.
12મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સને સૈન્યના બીજા જૂથમાં સિયાઉલિયાઇની ઉત્તરે આવેલા વિસ્તારમાં પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી.
મારા રેકોર્ડ્સ તેમજ ચીફ ઓફ સ્ટાફના રેકોર્ડ્સ લઈ લેવામાં આવ્યા હતા. તે જ સમયે, અમને વચન આપવામાં આવ્યું હતું કે સંરક્ષણ યોજના બનાવવા માટેની સૂચનાઓ અને અમારી કાર્યપુસ્તિકાઓ તરત જ સૈન્ય મુખ્યાલયને મોકલવામાં આવશે. કમનસીબે, અમને કોઈ ઓર્ડર કે અમારી વર્કબુક પણ મળી નથી.
આમ, સૈનિકોને સંરક્ષણ યોજનાની જાણ કરવામાં આવી ન હતી. જો કે, સરહદ પર તૈનાત રચનાઓ (10મી, 125મી, અને 1941ની વસંતઋતુથી, 90મી રાઈફલ વિભાગો) કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારો (તેલશાઈ અને સિયાઉલિયાઈ)માં સરહદ પર ક્ષેત્રીય કિલ્લેબંધી તૈયાર કરવામાં રોકાયેલા હતા, અને વ્યવહારિક રીતે તેમના કાર્યો અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રો તરફ લક્ષી.
લેફ્ટનન્ટ જનરલ વી.આઈ. મોરોઝોવ (11મી આર્મીના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
જેમ તમે જાણો છો, 1940 માં ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારોનું સંગઠન અને બાંધકામ શરૂ થયું. ડિવિઝન કમાન્ડરો તે વિસ્તારોની જાસૂસીમાં સામેલ હતા જેમાં તેઓ કામ કરવાના હતા.
કિલ્લેબંધી તેમના પોતાના સંરક્ષણ ઝોનમાં વિભાગો દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી. તેથી, રેજિમેન્ટલ અને બટાલિયન કમાન્ડરો તેમને સારી રીતે જાણતા હતા. આ ઉપરાંત, કોર્પ્સ, વિભાગો અને રેજિમેન્ટ્સના મુખ્ય મથક સાથે જમીન પર તાલીમ સત્રો વારંવાર હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. તેમની થીમ અને પાત્ર યુદ્ધના કિસ્સામાં ક્રિયા માટે વગાડી શકાય તેવા વિકલ્પોમાંથી ઉદભવે છે.
લેફ્ટનન્ટ જનરલ આઈ.પી. શ્લેમિન (11મી આર્મીના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
મેં એવો કોઈ દસ્તાવેજ જોયો નથી કે જ્યાં 11મી આર્મીના કાર્યોની રૂપરેખા આપવામાં આવી હોય. 1941 ની વસંતઋતુમાં, જિલ્લા મુખ્યાલય ખાતે એક ઓપરેશનલ રમત હતી, જ્યાં દરેક સહભાગીએ તેમની સ્થિતિ અનુસાર ફરજો બજાવી હતી. એવું લાગે છે કે આ પાઠમાં રાજ્ય સરહદ સંરક્ષણ યોજનાના મુખ્ય મુદ્દાઓનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમના પછી, ડિવિઝન કમાન્ડરો અને તેમના હેડક્વાર્ટર (5મી, 33મી, 28મી પાયદળ ડિવિઝન) સાથે જમીન પર રક્ષણાત્મક રેખાઓનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમની તાલીમ માટેની મૂળભૂત આવશ્યકતાઓ સૈનિકોને જણાવવામાં આવી હતી. સંરક્ષણ રેખાઓ અને તેમના સાધનો પસંદ કરવા માટે વિભાગો અને રેજિમેન્ટના મુખ્ય મથક સાથે વિસ્તારની જાસૂસી હાથ ધરવામાં આવી હતી. એવું લાગે છે કે આ નિર્ણયો ગૌણ કમાન્ડરો અને હેડક્વાર્ટરને જાણ કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓએ તેમના પોતાના દળો અને માધ્યમોથી સંરક્ષણ તૈયાર કર્યું.
કર્નલ જનરલ એમ.એસ. શુમિલોવ (8મી આર્મીની 11મી રાઈફલ કોર્પ્સના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
રાજ્યની સરહદ સંરક્ષણ યોજના મુખ્યાલય અને મારી પાસે લાવવામાં આવી ન હતી. કોર્પ્સ બાંધકામ હેઠળના નવા ફોર્ટિફાઇડ એરિયામાં અને સૂચિત ફોરફિલ્ડની પટ્ટીમાં ફિલ્ડ ફિલિંગના અલગ-અલગ કાર્યો હાથ ધરવાનું આયોજન હતું. સૈનિકો શરૂ થયા ત્યાં સુધીમાં આ કામો સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થયા ન હતા, તેથી, દેખીતી રીતે, કોર્પ્સ માટે જુરા નદીના પૂર્વ કાંઠે, એટલે કે, બાંધકામ હેઠળના કિલ્લેબંધી વિસ્તારની લાઇન પર સંરક્ષણ લેવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, અને ફોરફિલ્ડની ખાઈમાં તેને રેજિમેન્ટ દીઠ માત્ર એક કંપની છોડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
મેજર જનરલ I. I. ફદેવ (8મી આર્મીના 10મા પાયદળ વિભાગના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
હું મારા વિભાગના ઝોનમાં લિથુનિયન એસએસઆરની રાજ્ય સરહદ અને ડાબી બાજુના પાડોશી - 125 મીના સંરક્ષણ માટેની યોજના જાણતો હતો. ડિવિઝન અને રેજિમેન્ટના મુખ્ય મથકોએ લડાઇ દસ્તાવેજો તૈયાર કર્યા: ઓર્ડર, સૂચનાઓ, નકશા, આકૃતિઓ, વગેરે. રચનાના એકમોને તેમના સ્થાનોથી સંરક્ષણ વિસ્તારો અને અગ્નિ સ્થાપનો પર કબજો કરવાની તાલીમ આપવામાં આવી હતી.
રાઇફલ રેજિમેન્ટને મારા નિકાલના માધ્યમથી મજબૂત બનાવવામાં આવી હતી. મુખ્ય ધ્યાન ક્રેટીન્ગા, પપુંગી અને બાલ્ટિક સમુદ્ર કિનારે લિબાઉ, તેમજ ક્લાઇપેડા, રેટોવાસની દિશાઓ પર હતું. તમામ આર્ટિલરીનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તેના માટે દસ્તાવેજીકરણ અને ઘણી ફાયરિંગ પોઝિશન તૈયાર કરવામાં આવી હતી.
સમગ્ર ડિવિઝનના સંરક્ષણ ક્ષેત્રના ભૂપ્રદેશનો સારી રીતે અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો, રક્ષણાત્મક સ્થાનો પર કબજો કરવા માટે નજીકના અભિગમો અને પ્લાટૂન કમાન્ડર, મુખ્ય અને અનામત કમાન્ડ અને અવલોકન પોસ્ટ્સ સહિત, ડિવિઝન હેડક્વાર્ટરથી કંપની કમાન્ડરો સહિત ફાયરિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ સજ્જ હતા.
બીજો પ્રશ્ન.
કયા સમયથી અને કયા આદેશના આધારે કવરિંગ ટુકડીઓ રાજ્યની સરહદમાં પ્રવેશવાનું શરૂ કર્યું અને તેમાંથી કેટલાને દુશ્મનાવટની શરૂઆત પહેલા તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા?
લેફ્ટનન્ટ જનરલ પી.પી. સોબેનીકોવ (8મી આર્મીના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
18 જૂન, 1941 ના રોજ સવારે, સૈન્યના વડા અને હું સિયાઉલિયાઇ કિલ્લેબંધી વિસ્તારમાં રક્ષણાત્મક કાર્યની પ્રગતિ તપાસવા માટે સરહદી ક્ષેત્રમાં ગયા હતા. સિયાઉલિયાની નજીક, એક પેસેન્જર કાર મારી આગળ નીકળી ગઈ અને તરત જ ઊભી રહી. કર્નલ જનરલ એફ.આઈ. કુઝનેત્સોવ (પ્રિબોવો ટુકડીઓના કમાન્ડર) તેમાંથી બહાર આવ્યા. F.I. કુઝનેત્સોવે મને એક બાજુ બોલાવ્યો અને ઉત્સાહપૂર્વક મને જાણ કરી કે કેટલાક જર્મન યાંત્રિક એકમો સુવાલ્કીમાં કેન્દ્રિત છે. તેણે મને તરત જ સરહદ પરની રચનાઓ પાછી ખેંચી લેવા અને 19 જૂનની સવાર સુધીમાં સૈન્યનું મુખ્ય મથક સિયાઉલિયાથી 12 કિમી દક્ષિણપશ્ચિમમાં કમાન્ડ પોસ્ટ પર મૂકવાનો આદેશ આપ્યો.
જિલ્લા સૈનિકોના કમાન્ડરે તાયરાગા જવાનું નક્કી કર્યું અને ત્યાં મેજર જનરલ એમ.એસ. શુમિલોવની 11મી રાઇફલ કોર્પ્સને લડાઇની તૈયારી પર મૂક્યા અને તેણે મને સૈન્યની જમણી બાજુએ જવાનો આદેશ આપ્યો. અમે આર્મી ચીફ મેજર જનરલ જી.એ. લારીનોવને જેલગાવા પાછા મોકલ્યા. તેને હેડક્વાર્ટરને કમાન્ડ પોસ્ટ તરફ દોરી જવાનું કાર્ય મળ્યું.
દિવસના અંત સુધીમાં, ટિનિત્સા પર સૈનિકોને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે મૌખિક આદેશો આપવામાં આવ્યા હતા. 19 જૂનની સવારે, મેં વ્યક્તિગત રીતે ઓર્ડરની પ્રગતિ તપાસી. 10મી, 90મી અને 25મી પાયદળ ડિવિઝનના એકમોએ ખાઈઓ અને લાકડા-અને-પૃથ્વી ફાયરિંગ પોઈન્ટ્સ પર કબજો કર્યો હતો, જો કે ઘણી રચનાઓ હજુ સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર નહોતી. 19 જૂનની રાત્રે, 12 મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના એકમોને સિયાઉલિયાઇ વિસ્તારમાં પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા, અને તે જ સમયે સૈન્ય મુખ્યાલય કમાન્ડ પોસ્ટ પર પહોંચ્યું હતું.
એ નોંધવું જોઈએ કે કોઈને પણ ફોર્મેશન જમાવવાનો કોઈ લેખિત આદેશ મળ્યો નથી. જિલ્લા સૈનિકોના કમાન્ડરના મૌખિક આદેશના આધારે બધું જ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ, ટેલિફોન અને ટેલિગ્રાફ દ્વારા ડિટેક્ટરના બાંધકામ, ખાણકામ વગેરે અંગે વિરોધાભાસી સૂચનાઓ મળવા લાગી. તેમને સમજવું મુશ્કેલ હતું. તેઓને રદ કરવામાં આવ્યા હતા, ફરીથી પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી અને 22 જૂનની રાત્રે, મને વ્યક્તિગત રીતે જિલ્લાના ચીફ ઓફ સ્ટાફ, લેફ્ટનન્ટ જનરલ પી.એસ. ક્લેનોવ તરફથી સરહદ પરથી સૈનિકો પાછા ખેંચવાનો આદેશ મળ્યો હતો. સામાન્ય રીતે, મહાન ગભરાટ અને "યુદ્ધ ઉશ્કેરવા" નો ભય સર્વત્ર અનુભવાયો અને પરિણામે, ક્રિયાઓમાં અસંગતતા ઊભી થઈ.
લેફ્ટનન્ટ જનરલ વી.આઈ. મોરોઝોવ (11મી આર્મીના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
જિલ્લામાં સૈનિકોના કમાન્ડરના મૌખિક આદેશોના આધારે, 11મી આર્મી એકમો સંરક્ષણની તૈયાર લાઇન તરફ આગળ વધ્યા. આ ક્ષેત્ર કિલ્લેબંધી સુધારવાની આડમાં કરવામાં આવ્યું હતું.
સરહદ પર દરેક વિભાગમાંથી એક રેજિમેન્ટ હતી, નિયમ પ્રમાણે, આર્ટિલરી બટાલિયન દ્વારા પ્રબલિત. જૂનની શરૂઆતમાં, કેટલીક રેજિમેન્ટને અન્ય દ્વારા બદલવામાં આવી હતી.
જૂન 1941 ની શરૂઆતમાં, વિભાગોએ તેમના વિસ્તારોમાં કમાન્ડ પોસ્ટ્સ તૈનાત કરી હતી, જ્યાં અધિકારીઓ સતત ફરજ પર હતા.
લેફ્ટનન્ટ જનરલ આઈ.પી. શ્લેમિન (11મી આર્મીના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
મને રાજ્યની સરહદ પર સૈનિકો પાછા ખેંચવાનો કોઈ આદેશ યાદ નથી. દેખીતી રીતે, તે ત્યાં ન હતો, કારણ કે 28 મી અને 33 મી રાઇફલ વિભાગ તેની નજીકમાં હતા, અને 5 મી શિબિરમાં (સરહદથી 30-35 કિમી) હતી.
જૂનના બીજા ભાગમાં, કોવનો પ્રદેશમાં ફિલ્ડ કેમ્પમાં જવાના બહાના હેઠળ, ડ્વિન્સ્કથી 23 મી પાયદળ વિભાગે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું.
જૂનમાં, 18 મી અને 20 મી ની વચ્ચે, સરહદ એકમોના કમાન્ડરો લિથુનીયાના પ્રદેશમાં ઘૂસી રહેલા તોડફોડ કરનારાઓ સામેની લડતમાં સહાય પૂરી પાડવાની વિનંતી સાથે સૈન્યના મુખ્ય મથક તરફ વળ્યા. આ સંદર્ભમાં, એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે, વ્યૂહાત્મક કવાયતની આડમાં, વિભાગો તેમના ક્ષેત્રોમાં રક્ષણાત્મક સ્થાન લેશે અને લડવૈયાઓને દારૂગોળો સોંપશે, જે, જો કે, જિલ્લા સૈનિકોના કમાન્ડરે તેને લઈ જવાનો આદેશ આપ્યો અને વિભાગીય વેરહાઉસમાં પહોંચાડવામાં આવે છે.
આમ, 20 જૂન સુધીમાં, ત્રણ રાઇફલ વિભાગોએ દુશ્મનના હુમલાની સ્થિતિમાં તેમની સ્થિતિને નિશ્ચિતપણે પકડી રાખવાના કાર્ય સાથે રક્ષણાત્મક સ્થિતિઓ લીધી.
કર્નલ જનરલ એમ.એસ. શુમિલોવ (8મી આર્મીની 11મી રાઈફલ કોર્પ્સના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
18 જૂનના રોજ આર્મી કમાન્ડરના આદેશથી કોર્પ્સ ટુકડીઓએ રક્ષણાત્મક સ્થાનો લેવાનું શરૂ કર્યું. મેં ફક્ત 125 મી પાયદળ વિભાગના કમાન્ડર અને કોર્પ્સ યુનિટને આદેશ આપ્યો. અન્ય એકમોને પણ સૈન્ય સંપર્ક અધિકારીઓ દ્વારા મૌખિક આદેશો મળ્યા હતા. કોર્પ્સ હેડક્વાર્ટરને તેની સૂચના આપવામાં આવી હતી. દારૂગોળો ન આપવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. તેને માત્ર સંરક્ષણ ઇજનેરી સાધનો સુધારવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. જો કે, 20 જૂને, તોળાઈ રહેલા જોખમને સમજીને, મેં એકમોને કારતુસ અને શેલનું વિતરણ કરવાનો અને અમુક વિસ્તારોમાં ખાણકામ શરૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો.
21 જૂનના રોજ, જિલ્લાની લશ્કરી પરિષદના સભ્ય (કોર્પ્સ કમિશનર પી.એ. ડિબ્રોવા) કોર્પ્સ હેડક્વાર્ટરમાં હતા, જેમણે, સ્ટાફના વડા દ્વારા, દારૂગોળો જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. મેં આ મુદ્દે આર્મી હેડક્વાર્ટરને લેખિત આદેશ માટે પૂછ્યું, પરંતુ કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં.
મેજર જનરલ I. I. ફદેવ (8મી આર્મીના 10મા પાયદળ વિભાગના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
19 જૂન, 1941 ના રોજ, 10 મી રાઇફલ કોર્પ્સના કમાન્ડર, મેજર જનરલ આઇ.એફ. નિકોલેવ તરફથી ડિવિઝનને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવાનો આદેશ મળ્યો. તમામ એકમોને તરત જ સંરક્ષણ વિસ્તારમાં પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા અને બંકરો અને આર્ટિલરી ફાયરિંગ પોઝિશન પર કબજો કર્યો હતો. વહેલી સવારે, રેજિમેન્ટ, બટાલિયન અને જમીન પરની કંપનીઓના કમાન્ડરોએ અગાઉ વિકસિત યોજના અનુસાર લડાઇ મિશનની સ્પષ્ટતા કરી અને તેમને પ્લાટૂન અને સ્ક્વોડ કમાન્ડરો સુધી લાવ્યા.
સરહદ પર થતી પ્રવૃત્તિઓને છૂપાવવા માટે, સામાન્ય સંરક્ષણ કાર્ય હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, અને કેટલાક જવાનો સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં હોવાથી, રક્ષણાત્મક માળખાની અંદર વેશપલટો કરવામાં આવ્યા હતા.
કર્નલ એસ.એમ. ફિરસોવ (11મી આર્મીના એન્જિનિયરિંગ ટુકડીઓના ભૂતપૂર્વ વડા):
20 જૂનના રોજ, સેનાના વડાઓ અને નિર્દેશાલયો ચીફ ઓફ સ્ટાફ, મેજર જનરલ આઈ.પી. શ્લેમિન સાથે ભેગા થયા હતા, જેમણે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ તે રાત્રે કમાન્ડ પોસ્ટ માટે જતા હતા. અમને ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે આ ઇવેન્ટ તાલીમ સર્કિટ પર યોજવામાં આવી રહી છે.
તેમને લડાઇની તૈયારી પર એન્જિનિયરિંગ એકમો મૂકવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. તેમ છતાં, આદેશે રાજ્યની સરહદ પરના ખાણકામ વિસ્તારો સામે વાંધો ઉઠાવ્યો ન હતો, જો કે હું પોતે આ ક્રિયાઓ માટે જવાબદાર હોઈશ. કામ શરૂ કર્યું. જો કે, બીજા દિવસે મને સૈન્યના વડાને બોલાવવામાં આવ્યો, જ્યાં હું જિલ્લામાંથી એક ટેલિગ્રામથી પરિચિત હતો. "જિલ્લા સૈનિકોના કમાન્ડર," તે જણાવે છે, "11 મી સૈન્યના કમાન્ડરનું ધ્યાન સૈન્ય એન્જિનિયરિંગ ટુકડીઓના વડા, લેફ્ટનન્ટ કર્નલ ફિરસોવની અનધિકૃત ક્રિયાઓ તરફ દોરે છે, જેમણે બે સેપર બટાલિયનને દૂર કરવામાં પોતાની જાતને વ્યક્ત કરી હતી. રક્ષણાત્મક કાર્યમાંથી અને તેને સરહદ પર ખાણકામ હાથ ધરવાનું કાર્ય સોંપવામાં. ડિસ્ટ્રિક્ટ કમાન્ડર લેફ્ટનન્ટ કર્નલ ફિરસોવને ઠપકો આપે છે અને બટાલિયનને પાછા ફરવાનો આદેશ આપે છે અને ખાણકામનું કામ હાથ ધરવામાં ન આવે.
ટાંકી દળોના કર્નલ જનરલ પી. પી. પોલુબોયારોવ (પ્રિબોવોના સશસ્ત્ર દળોના ભૂતપૂર્વ વડા):
16 જૂને, રાત્રે 11 વાગ્યે, 12મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના કમાન્ડને એકમને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવાનો નિર્દેશ મળ્યો. કોર્પ્સ કમાન્ડર, મેજર જનરલ એન.એમ. શેસ્ટોપાલોવને 17 જૂનના રોજ 23:00 વાગ્યે 202મી મોટરાઇઝ્ડ ડિવિઝનમાંથી તેમના આગમન પર આની જાણ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં તેઓ ગતિશીલતાની તૈયારી તપાસી રહ્યા હતા.
18 જૂનના રોજ, કોર્પ્સ કમાન્ડરે લડાઇ ચેતવણી પર રચનાઓ અને એકમો ઉભા કર્યા અને તેમને આયોજિત વિસ્તારોમાં પાછા ખેંચવાનો આદેશ આપ્યો. 19 અને 20 જૂન દરમિયાન કરવામાં આવ્યું હતું.
16 જૂને, જિલ્લા મુખ્યાલયના આદેશ દ્વારા, 3જી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ (ટાંકી દળોના કમાન્ડર મેજર જનરલ એ.વી. કુર્કિન) ને પણ લડાઇ તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યા હતા, જે તે જ સમયે નિર્દિષ્ટ વિસ્તારમાં કેન્દ્રિત હતા.
1. પી.પી. સોબેનીકોવ, 8મી આર્મીના કમાન્ડર 2. વી.આઈ. મોરોઝોવ, 11મી આર્મીના કમાન્ડર 3. એમ.એસ. શુમિલોવ, 11મી રાઈફલ કોર્પ્સના કમાન્ડર 4. પી.પી. પોલુબોયારોવ, પ્રિબોવોના ઓટો-આર્મર્ડ ફોર્સના કમાન્ડર
એક ટિપ્પણી.
સામાન્ય રીતે, PribOVO માં સરહદને આવરી લેવા માટેની રક્ષણાત્મક યોજનાઓ આંશિક રીતે કમાન્ડરોને સંબોધવામાં આવી હતી. પરંતુ, તેમ છતાં, પ્રસ્તુત ડેટા પરથી તે સ્પષ્ટ છે કે લશ્કરી એકમો ઓછામાં ઓછા "તેમના સંરક્ષણ ક્ષેત્રોમાં લક્ષી" હતા, જાસૂસી હાથ ધરવામાં આવી હતી, ક્ષેત્રની કિલ્લેબંધી આંશિક રીતે તૈયાર કરવામાં આવી હતી, અને સંખ્યાબંધ સ્ટાફ કવાયતમાં રક્ષણાત્મક પગલાં તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા.
તમામ કમાન્ડર 18-20 જૂને સરહદ તરફ આગળ વધવાની વાત કરી રહ્યા છે. વધુમાં, જવાબોમાં "તત્પરતા સામે લડવા માટે વિભાજન/રચના લાવવા વિશે" શબ્દનો સમાવેશ થાય છે. હું આગલા ફકરામાં લાલ સૈન્યની લડાઇ તત્પરતાની ડિગ્રી વિશે વાત કરીશ (આ મહત્વપૂર્ણ છે!), હવે ચાલો યાદ કરીએ કે પ્રિબોવો કમાન્ડરોએ સરહદ તરફ આગળ વધવાની લાક્ષણિકતા કેવી રીતે દર્શાવી. તે PribOVO હેડક્વાર્ટર (20) ના ઓર્ડરને પણ ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે:
ફોરફિલ્ડમાં અને (માં) મુખ્ય રક્ષણાત્મક ઝોન બંને સ્થાનો પર ઝડપી કબજો સુનિશ્ચિત કરવા માટે, સંબંધિત એકમો સંપૂર્ણપણે લડાઇ તત્પરતામાં હોવા જોઈએ.
ફોરફિલ્ડમાં અને મુખ્ય રક્ષણાત્મક ઝોનમાં તમામ એકમો 19 જૂનથી "સંપૂર્ણપણે લડાઇ તૈયારીમાં" હોવા જોઈએ.
તેથી, સામાન્ય રીતે, જૂન 18 થી, પ્રિબોવોના સૈન્ય અને વિભાગોએ કવર પ્લાન દ્વારા નિર્ધારિત સંરક્ષણ વિસ્તારોને જમાવવાનું અને કબજો કરવાનું શરૂ કર્યું. આ આંશિક રીતે લેખિત નિર્દેશો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, ઉદાહરણ તરીકે, 12મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સને લડાઇની તૈયારી રાખવા અને આપેલ વિસ્તારમાં જવાનો આદેશ (15). પરંતુ સંરક્ષણાત્મક લાઇન પર સૈનિકોની પ્રગતિ અને જમાવટ માટેના મોટાભાગના આદેશો પ્રિબોવો એફ. કુઝનેત્સોવના કમાન્ડર તરફથી મૌખિક રીતે કરવામાં આવ્યા હતા. મને ભારપૂર્વક જણાવવા દો કે જિલ્લા કમાન્ડર વ્યક્તિગત રીતે સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી માટે લાવ્યા હતા.
જો તેણે આ કર્યું હોત, ઉદાહરણ તરીકે, એપ્રિલ-મેમાં, તો તેને ઉશ્કેરણી તરીકે ગણી શકાય. અને લશ્કરી કામગીરી પહેલાં આ કરવાનો અર્થ એ છે કે સૈનિકોને યુદ્ધ માટે તૈયાર કરવું.
અનુગામી દુશ્મનાવટમાં, એફ. કુઝનેત્સોવે પોતાને એક સારા લશ્કરી કમાન્ડર તરીકે દર્શાવ્યા ન હતા, પરંતુ 22 જૂન સુધીમાં, જિલ્લા સૈનિકો ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા, જેણે જર્મનોને સૂઈ રહેલા ગેરિસન પર હુમલો કરવાની મંજૂરી આપી ન હતી.
તે જ સમયે, દરેક જગ્યાએ ગભરાટ અનુભવાયો હતો, ઓર્ડર આપવામાં આવ્યા હતા અને રદ કરવામાં આવ્યા હતા (ઉદાહરણ તરીકે, સરહદ પર ખાણકામ વિસ્તારો):
… સર્વત્ર મહાન ગભરાટ અનુભવાયો, "યુદ્ધ ઉશ્કેરવાનો" ભય અને પરિણામે, ક્રિયાઓમાં અસંગતતા ઊભી થઈ.
પશ્ચિમી વિશેષ લશ્કરી જિલ્લા
પ્રથમ પ્રશ્ન.
જ્યાં સુધી તેઓ ચિંતિત છે ત્યાં સુધી રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટેની યોજના સૈનિકોને જણાવવામાં આવી છે; આ યોજનાના અમલીકરણની ખાતરી કરવા માટે કમાન્ડ અને હેડક્વાર્ટર દ્વારા ક્યારે અને શું કરવામાં આવ્યું?
મેજર જનરલ પી.આઈ. લાયપિન (10મી આર્મીના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
જાન્યુઆરી 1941માં રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટે જિલ્લા નિર્દેશની પ્રાપ્તિ સાથે, આર્મી કમાન્ડર, મેજર જનરલ કે.ડી. ગોલુબેવે નિર્ણય લીધો. 1લી રાઇફલ કોર્પ્સ, 8મી રાઇફલ ડિવિઝનના એકમો સાથે, નોવોગ્રુડોક નજીક નરેવ નદીની જમણી બાજુની સીમાંકન રેખાથી રાજ્યની સરહદના એક ભાગનો બચાવ કરે છે. 2જી પાયદળ વિભાગ, એક પ્રબલિત રેજિમેન્ટ સાથે, જમણી બાજુએ તેના પાડોશી સાથે જંકશનની ખાતરી કરે છે, તેને લોસેવો લાઇન (ઓસોવેટ્સથી 15 કિમી ઉત્તરપશ્ચિમ) તરફ ધકેલે છે. 2જી પાયદળ વિભાગના બાકીના દળો બીજા ક્રમમાં હશે અને ગેનેન્ડ્ઝ કિલ્લેબંધી સાથે ઓસોવીક કિલ્લાનો બચાવ કરશે. 5મી રાઇફલ કોર્પ્સ, બે આર્મી આર્ટિલરી રેજિમેન્ટ્સ દ્વારા પ્રબલિત, નોવોગ્રુડોકથી ઝુઝેલ સુધી સૈન્યની બાકીની સંરક્ષણ લાઇનને આવરી લેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પ્રથમ વિભાગમાં બંને વિભાગો હતા.
આમ, 10મી આર્મી (145 કિમી પહોળું) ના સંરક્ષણ ક્ષેત્રને પ્રથમ સોપારીમાં ફક્ત ત્રણ રાઇફલ વિભાગો દ્વારા આવરી લેવામાં આવ્યું હતું, અને કોઈપણ દિશામાં દુશ્મન સૈનિકોના તમામ પ્રકારના ઓપરેશન માટે સુલભ ભૂપ્રદેશ પર. આ શરતો હેઠળ, કોર્પ્સ અને ડિવિઝન કમાન્ડરો અનામત બનાવી શકતા નથી. સૈન્ય કમાન્ડરને ઉપરની પરવાનગી વિના તેના અનામતનો ઉપયોગ કરવાનો કોઈ અધિકાર નહોતો. તેથી, સમગ્ર રાજ્યની સરહદ સંરક્ષણ પ્રણાલી અસ્થિર હતી, ઊંડાણથી અને આગળના ભાગમાં દળો અને માધ્યમોના આયોજિત દાવપેચ વિના.
અમે જાન્યુઆરીથી યુદ્ધની શરૂઆત સુધી 1941 રાજ્યની સરહદ સંરક્ષણ યોજનામાં વારંવાર સુધારો કર્યો, પરંતુ અમે તેને ક્યારેય સમાપ્ત કર્યો નહીં. જીલ્લાના ઓપરેશનલ ડાયરેક્ટિવમાં છેલ્લો ફેરફાર મને 14 મેના રોજ મિન્સ્કમાં મળ્યો હતો. તેણે 20 મે સુધીમાં યોજનાના વિકાસને પૂર્ણ કરવાનો આદેશ આપ્યો અને ZapOVO ના મુખ્યમથકને મંજૂરી માટે સબમિટ કર્યો. 20 મેના રોજ, મેં અહેવાલ આપ્યો: "એક્ઝિક્યુટિવ દસ્તાવેજો વિકસાવવા માટે જિલ્લા સૈનિકોના કમાન્ડરની મંજૂરી જરૂરી છે." પરંતુ યુદ્ધની શરૂઆત પહેલા ક્યારેય કોલ આવ્યો ન હતો. વધુમાં, મે મહિનામાં તાજેતરનો અહેવાલ [બતાવે છે કે] લશ્કરમાં ઘણી તાલીમ ઘટનાઓ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમ કે ફિલ્ડ ટ્રિપ્સ, કમાન્ડ સ્ટાફ માટે પદ્ધતિસરની તાલીમ, વગેરે. તેથી, રાજ્ય પર એક્ઝિક્યુટિવ દસ્તાવેજોના વિકાસને કોઈ લઈ શક્યું નહીં. સરહદ સંરક્ષણ યોજના.
જો કે, ZapOVO હેડક્વાર્ટરના તમામ ઓર્ડરનો હેતુ ગૌણ અધિકારીઓના મનમાં આત્મસંતોષનું વાતાવરણ ઊભું કરવાનો હતો. રાજ્યની સરહદ સંરક્ષણ યોજનાની મંજૂરી સાથે અમે જે “બેગપાઈપ્સ” વિકસાવી હતી, એક તરફ, નિર્ણાયક કાર્યવાહી માટે દુશ્મનની સ્પષ્ટ તૈયારી, જેની અમને ગુપ્તચર એજન્સીઓ દ્વારા વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી, બીજી તરફ, અમને સંપૂર્ણપણે દિશાહિન કરી દીધા. અને અમને ઉભરતી પરિસ્થિતિને ગંભીર મહત્વ ન આપવા માટે સેટ કરો.
કર્નલ જનરલ એલ.એમ. સાંદાલોવ (4થી આર્મીના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
એપ્રિલ 1941 માં, 4 થી આર્મીના કમાન્ડને ઝાપોવોવોના મુખ્ય મથક તરફથી એક નિર્દેશ મળ્યો, જે મુજબ બ્રેસ્ટ દિશામાં સૈનિકોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને આવરી લેવાની યોજના વિકસાવવી જરૂરી હતી. તે જણાવે છે કે "સૈનિકોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને આવરી લેવા માટે, જિલ્લાના સમગ્ર વિસ્તારને સૈન્ય કવર વિસ્તારોમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે...". જિલ્લાના નિર્દેશ અનુસાર, આર્મી કવર પ્લાન વિકસાવવામાં આવ્યો હતો. તેનું મૂલ્યાંકન કરતા, એ નોંધવું જોઈએ કે તે જિલ્લાના નિર્દેશને અનુરૂપ છે, જેમાં, સારમાં, સૈન્ય માટે પહેલાથી જ તમામ મુખ્ય મુદ્દાઓ નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા - કવર વિસ્તાર માટે ફાળવેલ દળો સૂચવવામાં આવ્યા હતા, તેમની એકાગ્રતાના સ્થાનો લડાઇ ચેતવણી, સૈનિકોની તૈયારી માટેની સમયમર્યાદા, કાર્યો અને તેમના અમલીકરણનો ક્રમ , અને પરિણામે, કવર માટે જિલ્લા કમાન્ડના નિર્ણયમાં ભૂલો આપમેળે સૈન્ય યોજનામાં સ્થાનાંતરિત થઈ ગઈ.
જિલ્લા અને લશ્કરની યોજનાઓની મુખ્ય ખામી તેમની અવાસ્તવિકતા હતી. કાર્યને આવરી લેવા માટે પૂરા પાડવામાં આવેલ સૈનિકોનો નોંધપાત્ર ભાગ હજી અસ્તિત્વમાં ન હતો. ઉદાહરણ તરીકે, 13મી આર્મી, જેને 10મી અને 4થી સેના વચ્ચે કવર એરિયા બનાવવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું અને 14મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ, જે 4થી આર્મીનો ભાગ હતી, રચનાની પ્રક્રિયામાં હતી. લશ્કરી સંઘર્ષની ઘટનામાં નવા વિસ્તારોમાં કેટલીક રચનાઓનું આગમન એવા સમયે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું હતું કે તેમની પાસે કવર કાર્યોને ઉકેલવામાં ભાગ લેવાનો સમય ન હતો (એમ-3 પર આગમનની સમયમર્યાદા સાથે 100મી પાયદળ વિભાગ). સરહદ પર સૈનિકોની એકાગ્રતા માટેની આવી યોજના અગાઉથી નિષ્ફળતા માટે વિનાશકારી હતી. અને તેથી તે થયું. યુદ્ધના ત્રીજા દિવસે કે પછી 4થી આર્મીના ભાગ રૂપે ડિવિઝન આવ્યું ન હતું.
કર્નલ જનરલ વી.એસ. પોપોવ (4થી આર્મીની 28મી રાઈફલ કોર્પ્સના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
28મી રાઈફલ કોર્પ્સના કમાન્ડર તરીકે મને રાજ્યની સરહદ સંરક્ષણ યોજનાની જાણ કરવામાં આવી ન હતી.
મેજર જનરલ એમ. એ. ઝશીબાલોવ (10મી આર્મીના 86મા પાયદળ વિભાગના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
1 મે, 1941 સુધીમાં, ડિવિઝનનું રક્ષણાત્મક ક્ષેત્ર, જેની રચના આપણે ઓગસ્ટ 1940 માં શરૂ કરી હતી, સજ્જ કરવામાં આવી હતી. મેના બીજા ભાગમાં, ચીફ ઓફ સ્ટાફ અને મને 10મી આર્મીના હેડક્વાર્ટરમાં બોલાવવામાં આવ્યા. ત્યાં, ચીફ ઓફ સ્ટાફ, મેજર જનરલ એલ.આઈ. લેપિન, નવી ડિવિઝનલ ડિફેન્સિવ લાઇન બનાવવા અને સજ્જ કરવાના કમાન્ડરના નિર્ણય પર અમારા ધ્યાન પર લાવ્યા. 1 જૂન પહેલા, તેને રેજિમેન્ટલ વિસ્તારો અને બટાલિયન સંરક્ષણ વિસ્તારો, આર્ટિલરી ફાયરિંગ પોઝિશન્સ, કમાન્ડ અને ઓબ્ઝર્વેશન પોસ્ટ્સની જાસૂસી હાથ ધરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
સંરક્ષણાત્મક કાર્ય યોજના મંજૂર કરવામાં આવી હતી. મેં લીધેલા નિર્ણયના આધારે, ડિવિઝન હેડક્વાર્ટરએ નવા ઝોનમાં રક્ષણાત્મક યુદ્ધ કરવા માટે એક ઓર્ડર અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયાનું આયોજિત ટેબલ વિકસાવ્યું.
ડિવિઝનના તમામ એકમો માટે તેમને લડાઇ ચેતવણી પર ઉભા કરવા માટે યોજનાઓ વિકસાવવામાં આવી હતી [તેઓને] સીલબંધ પરબિડીયાઓમાં કમાન્ડરોની તિજોરીમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. સ્થાપિત સંકેત અનુસાર શબપરીક્ષણની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
રાઇફલ અને આર્ટિલરી રેજિમેન્ટ્સ, વ્યક્તિગત બટાલિયન અને વિભાગોના કમાન્ડરો કાર્યોને જાણતા હતા અને તે મુજબ, રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટે ઉકેલો અને લડાઇના આદેશો વિકસાવ્યા હતા.
કર્નલ S.I. ગુરોવ (4થી આર્મીના 49મા પાયદળ વિભાગના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
માર્ચના અંતમાં અથવા એપ્રિલની શરૂઆતમાં, ડિવિઝન કમાન્ડર અને મને 4 થી આર્મીના હેડક્વાર્ટરમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં આખરે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો, એક યોજના તૈયાર કરવામાં આવી અને એકમો માટે વિભાગના ક્ષેત્રનો બચાવ કરવા માટે લડાઇનો આદેશ લખવામાં આવ્યો. બધા દસ્તાવેજો પરબિડીયાઓમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા, લશ્કરના મુખ્યાલયની સીલ સાથે સીલ કરવામાં આવ્યા હતા, અને ત્યારબાદ ડિવિઝન હેડક્વાર્ટરમાં લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓ "રેડ પેકેટ" સાથે મારી સેફમાં સંગ્રહિત હતા.
અમે ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારની આગને ધ્યાનમાં લેતા વિભાગ માટે ફાયર ડિફેન્સ સિસ્ટમ બનાવવામાં સક્ષમ ન હતા, કારણ કે તેના મુખ્યાલયે આ ડેટા આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, કારણ કે ZapOVO ના મુખ્યમથકે આ મુદ્દાઓ પર કોઈપણ માહિતી આપવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
કર્નલ એ.એસ. કિસ્લિટ્સિન (14મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના 22મી ટાંકી વિભાગના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઑફ સ્ટાફ):
માર્ચ-એપ્રિલ 1941 ની આસપાસ, ડિવિઝન કમાન્ડર, હું, ઓપરેશનલ વિભાગ અને સંદેશાવ્યવહારના વડાઓને 4 થી આર્મી (કોબ્રીન) ના મુખ્યાલયમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા.
2-3 દિવસમાં, અમે લડાઇ ચેતવણી પર ડિવિઝનને વધારવા માટે એક યોજના વિકસાવી, જેમાં એકાગ્રતા વિસ્તાર તરફ કૂચ કરવાનો આદેશ, રેડિયો અને ટેલિફોન સંચાર આકૃતિઓ અને લડાઇના કિસ્સામાં ડિવિઝન ફરજ અધિકારીને સૂચનાઓ જેવા દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે. ચેતવણી વિભાગને મજબૂત કરવાની કોઈ યોજના નહોતી.
વિકસિત દસ્તાવેજોની સામગ્રી સાથે રેજિમેન્ટ્સ અને વિભાગીય એકમોના કમાન્ડરોને પણ પરિચિત કરવા માટે સખત પ્રતિબંધિત હતો. વધુમાં, જ્યાં રચના કેન્દ્રિત હતી તે વિસ્તારમાં નિરીક્ષણ અને કમાન્ડ પોસ્ટને સજ્જ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી ન હતી, જોકે આ મુદ્દો સિગ્નલમેન દ્વારા ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો.
બીજો પ્રશ્ન.
કયા સમયથી અને કયા આદેશના આધારે કવરિંગ ટુકડીઓ રાજ્યની સરહદમાં પ્રવેશવાનું શરૂ કર્યું અને તેમાંથી કેટલાને દુશ્મનાવટની શરૂઆત પહેલા તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા?
મેજર જનરલ પી.આઈ. લેપિન (10મી આર્મીના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
યુદ્ધની શરૂઆતના થોડા દિવસો પહેલા, જિલ્લા મુખ્યાલયે કમાન્ડ પોસ્ટ ગોઠવવાનું શરૂ કર્યું તે હકીકતને ધ્યાનમાં લેતા, ઝેપોવો ટુકડીઓના કમાન્ડર યુદ્ધના સંભવિત ફાટી નીકળવાના સમયથી વાકેફ હતા. જો કે, કોઈ કારણસર તેણે અમારી પાસેથી કોઈ કાર્યવાહીની માંગણી કરી ન હતી.
આ શરતો હેઠળ, અમે સ્વતંત્ર રીતે માત્ર બે ફિલ્ડ કમાન્ડ પોસ્ટ્સ (જંગલમાં, બાયલસ્ટોકથી 18 કિમી પશ્ચિમમાં, ઝેડન્યા અને વેલી સ્ટેશનો વચ્ચે) તૈયાર કરવામાં સફળ થયા, અને રાઇફલ કોર્પ્સનું મુખ્ય મથક પણ સ્થાનાંતરિત કર્યું: 1 લીથી વિઝ્યુ, 5 મી. ઝામ્બ્રોવને.
રાજ્યની સરહદ પર, સૈન્ય ઝોનમાં, કુલ 40 હજાર લોકોની સંખ્યા સાથે 70 બટાલિયન અને વિભાગો રક્ષણાત્મક કાર્યમાં રોકાયેલા હતા. 150-કિમીના આગળના ભાગમાં અને ખૂબ ઊંડાણો સુધી વિખેરાયેલા, નબળા અથવા સંપૂર્ણપણે નિઃશસ્ત્ર, તેઓ રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટે વાસ્તવિક બળનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શક્યા નહીં. તેનાથી વિપરિત, બાંધકામ, સેપર અને રાઇફલ બટાલિયનના કર્મચારીઓ, શસ્ત્રો અને તોપખાનાના ટેકા વિના, દુશ્મન વિમાનની પ્રથમ હડતાલ પર, પાછળના ભાગમાં ગભરાટ પેદા કરીને પૂર્વ તરફ પીછેહઠ કરવાનું શરૂ કર્યું.
અને બીજી કઈ પ્રતિક્રિયા હોઈ શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, 13 મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના 25 મી અને 31 મી ટાંકી વિભાગના કર્મચારીઓમાં, જેમાં યુદ્ધની શરૂઆતમાં ઘણી તાલીમ ટાંકી હતી, દરેકમાં 7 હજાર લોકો, સંપૂર્ણપણે નિઃશસ્ત્ર હતા. .
મેજર જનરલ બી.એ. ફોમિન (ZapOVO હેડક્વાર્ટરના ઓપરેશનલ વિભાગના ભૂતપૂર્વ નાયબ વડા):
ડિવિઝનોએ એપ્રિલ-મે 1941માં માર્ચિંગ ક્રમમાં સરહદી વિસ્તારોમાં ફરીથી ગોઠવવાનું શરૂ કર્યું. યાંત્રિક આર્ટિલરી અને NZ વેરહાઉસ રેલ દ્વારા પરિવહન કરવામાં આવ્યા હતા. નીચેની રચનાઓ ખસેડવામાં આવી: 85 મી રાઇફલ વિભાગ - ગ્રોડનોની પશ્ચિમમાં વિસ્તારો, 21 મી રાઇફલ કોર્પ્સ - વિટેબ્સ્કથી ઉત્તરપશ્ચિમ અને લિડાની ઉત્તરે, 49 મી અને 113 મી રાઇફલ વિભાગ - બેલોવેઝસ્કાયા પુષ્ચાની પશ્ચિમમાં, 75 મી - મોઝિરથી મલોરિટિ જિલ્લા સુધી. - બેરેઝા-કાર્તુઝસ્કાયાથી બ્રેસ્ટ અને આગળ ઉત્તર.
જૂનના મધ્યમાં, 47મી રાઇફલ કોર્પ્સના કમાન્ડને 21-23 જૂન સુધીમાં ઓબુઝ-લેસ્ની વિસ્તારમાં રેલ્વે દ્વારા ખસેડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. તે જ સમયે, 55મી (સ્લુત્સ્ક), 121મી (બોબ્રુઇસ્ક), 143મી (ગોમેલ) રાઇફલ વિભાગો ત્યાં સંયુક્ત કૂચમાં આગળ વધ્યા, અને વિટેબસ્કથી ગેનોવકા પ્રદેશ સુધી 50મી રાઇફલ વિભાગ.
દુશ્મનાવટની શરૂઆત પહેલાં, સૈનિકોને રાજ્યની સરહદ સાથેના તેમના ઝોનમાં રક્ષણાત્મક સ્થાનો લેવા પર પ્રતિબંધ હતો.
હવાઈ હુમલો (22 જૂનના રોજ સવારે 3:50 વાગ્યે) અને આર્ટિલરી બેરેજ (22 જૂનના રોજ સવારે 4 વાગ્યે) ની શરૂઆત સુધીમાં, દુશ્મન ફરી વળવા અને રાજ્યની સરહદનું સંરક્ષણ લેવામાં સફળ થયું: 3જી આર્મીમાં - 4 થી પાયદળ રેજિમેન્ટ, 27 મી અને 56 મી પાયદળ વિભાગનું નિયંત્રણ; 10 માં - 1 અને 5 એસકે, 2, 8, 13 અને 86 એસડીનું નિયંત્રણ; 4 થી - 6 અને 75 રાઇફલ વિભાગમાં. પ્રગતિની પ્રક્રિયામાં તેમના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો: 3જી આર્મીમાં - 85 ઇન્ફન્ટ્રી ડિવિઝન, 4થી આર્મીમાં - 42 ઇન્ફન્ટ્રી ડિવિઝન.
લેફ્ટનન્ટ જનરલ જી.વી. રેવુનેન્કોવ (3જી આર્મીના 37મા પાયદળ વિભાગના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
17 જૂન, 1941ના રોજ, મને, 1લી રાઇફલ કોર્પ્સના કમાન્ડર, મેજર જનરલ ડી. રુબત્સોવ અને ડિવિઝન કમાન્ડર, કર્નલ એ.ઇ. ચેખારીનને જિલ્લા મુખ્યાલયમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. અમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે 37મી પાયદળ ડિવિઝન લિડા ફિલ્ડ કેમ્પ માટે રવાના થવાનું હતું, જો કે તે સ્પષ્ટ હતું કે રાજ્યની સરહદ પર સૈનિકો તૈનાત કરવાના સંદર્ભમાં પુનઃનિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેમને શિબિરમાં જીવનભર તેમની સાથે બધું રાખવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
માર્ચિંગ ક્રમમાં લેપેલથી બે રેજિમેન્ટ નીકળી, અને વિટેબસ્ક ગેરિસનના ભાગો રેલ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા. વાહનવ્યવહારની સરળતાના સિદ્ધાંતના આધારે સોપારીઓ બનાવવામાં આવી હતી, તેથી ડિવિઝન હેડક્વાર્ટર સંચાર બટાલિયન વિના અનુસરે છે, અને દારૂગોળો અંતિમ સ્તરે હતો.
અમે વી.એમ. મોલોટોવના ભાષણમાંથી બોગદાનોવ સ્ટેશન પર 22 જૂને 12 વાગ્યે યુદ્ધની શરૂઆત વિશે શીખ્યા. તે સમયે, વિભાગના એકમો હજી પણ આગળ વધી રહ્યા હતા, તેમની સાથે કોઈ સંપર્ક નહોતો, ન તો કમાન્ડર કે મુખ્ય મથકને પરિસ્થિતિની જાણ હતી.
1. એલ.એમ. સેન્ડાલોવ, 4થી આર્મીના ચીફ ઓફ સ્ટાફ 2. એ.એસ. કિસ્લિટ્સિન, 22મી ટાંકી ડિવિઝનના ચીફ ઓફ સ્ટાફ 3. એમ.એસ. ઝશીબાલોવ, 86મી ઇન્ફન્ટ્રી ડિવિઝનના કમાન્ડર
એક ટિપ્પણી.
સૌ પ્રથમ, એ નોંધવું યોગ્ય છે કે લશ્કરના કમાન્ડરો અને સ્ટાફના વડાઓ જાન્યુઆરી 1941થી શરૂ થતા કવર પ્લાનના ડ્રોઇંગ અને સતત ગોઠવણ તરફ નિર્દેશ કરે છે. સંખ્યાબંધ કમાન્ડરો સૂચવે છે કે તેમના એકમો માટે સંરક્ષણ ક્ષેત્રો સ્પષ્ટ કરવામાં આવી રહ્યા હતા (10મી આર્મી: 86મી ઇન્ફન્ટ્રી ડિવિઝન (એમ. ઝાશીબાલોવ), 4થી આર્મી: 49મી ઇન્ફન્ટ્રી ડિવિઝન (એસ. ગુરોવ)).
જૂનના મધ્યમાં, ZapOVO એ, અન્ય જિલ્લાઓની જેમ, કવર યોજનાઓ દ્વારા સ્થાપિત સરહદની નજીક ઊંડા વિભાગોને ખસેડવાનો આદેશ હાથ ધર્યો. પરંતુ તમામ એકમો તેમને સૂચવેલા સ્થળે પહોંચવામાં સફળ થયા ન હતા (યુદ્ધની શરૂઆત તેમને રસ્તા પર માહિતી વિના અને શું થઈ રહ્યું હતું તેની સચોટ સમજણ વિના મળી હતી). ZapOVO ના ચીફ ઓફ સ્ટાફ V. Klimovskikh એ 21 જૂનના રોજ યુદ્ધની શરૂઆત સુધી ડિવિઝનની જમાવટ માટે આદેશો આપ્યા હતા.
એક પણ કમાન્ડરે સૂચવ્યું નથી કે એકમોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવા જોઈએ. આ સંદર્ભમાં, ZapOVO ની પરિસ્થિતિ PribOVO કરતાં નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે, જ્યાં મોટાભાગના સૈનિકો તેમના ક્ષેત્રોમાં કવર પ્લાન મુજબ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.
જિલ્લા મુખ્યાલયે થોડા દિવસોમાં તેની કમાન્ડ પોસ્ટનું આયોજન કર્યું, પરંતુ 10મી આર્મીમાં આવી કોઈ સૂચનાઓ ન હતી. વધુમાં, હાલની કમાન્ડ પોસ્ટ્સને જરૂરી સંચાર સાધનો રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. 10 મી આર્મીના મુખ્ય મથકે સ્વતંત્ર રીતે બે કમાન્ડ પોસ્ટ્સનું આયોજન કર્યું હતું.
કિવ સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ
પ્રથમ પ્રશ્ન.
જ્યાં સુધી તેઓ ચિંતિત છે ત્યાં સુધી રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટેની યોજના સૈનિકોને જણાવવામાં આવી છે; આ યોજનાના અમલીકરણની ખાતરી કરવા માટે કમાન્ડ અને હેડક્વાર્ટર દ્વારા ક્યારે અને શું કરવામાં આવ્યું?
આર્મી જનરલ એમ.એ. પુરકાઈવ (કિવ સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
રાજ્યની સરહદ સંરક્ષણ યોજના સૈનિકોને જણાવવામાં આવી હતી. તેનો વિકાસ એપ્રિલમાં જિલ્લાના ચીફ ઓફ સ્ટાફ, ઓપરેશનલ વિભાગ અને સૈન્યના કમાન્ડરો અને તેમના મુખ્ય મથકના ઓપરેશનલ જૂથો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. મેના પ્રથમ દસ દિવસોમાં, સેનાની યોજનાઓને જિલ્લા સૈન્ય પરિષદ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી હતી અને સૈન્ય મુખ્યાલયમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી. વહીવટી દસ્તાવેજો અનુસાર સૈન્યની યોજનાઓ રચના પહેલા વિકસાવવામાં આવી હતી.
તેમના કમાન્ડરો અને સ્ટાફના વડાઓ આર્મી હેડક્વાર્ટરમાં રચનાઓના દસ્તાવેજોથી પરિચિત હતા, ત્યારબાદ તેઓને લગભગ 1 જૂન સુધી સીલબંધ પેકેજોમાં સંગ્રહ કરવા માટે સ્ટાફના વડાઓને સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા.
તમામ એકમો અને રચનાના મુખ્ય મથકોએ ચેતવણીની યોજનાઓ હતી. રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટેની યોજના જિલ્લાની લશ્કરી પરિષદ (ત્રણ હસ્તાક્ષરો સાથે) ના ટેલિગ્રામ દ્વારા અમલમાં મૂકવાની હતી, મેં સૈન્યના કમાન્ડર અને ઘોડેસવાર કોર્પ્સના કમાન્ડર (5મીના કમાન્ડર)ને સંબોધિત કર્યા હતા. કેવેલરી કોર્પ્સ, મેજર જનરલ એફ.વી. કામકોવ). રચનાઓ અને એકમોમાં, સૈન્યની સૈન્ય પરિષદો અને અલાર્મની જાહેરાત કરતા ઘોડેસવાર કોર્પ્સના કમાન્ડર તરફથી શરતી ટેલિગ્રામ્સ અનુસાર કાર્ય યોજના હાથ ધરવામાં આવી હતી.
આર્મી જનરલ I. Kh. Bagramyan (KOVO હેડક્વાર્ટરના ઓપરેશનલ વિભાગના ભૂતપૂર્વ વડા):
રાજ્યની સરહદ સંરક્ષણ યોજના સૈનિકોને સંબોધવામાં આવી હતી, જ્યાં સુધી તેઓ ચિંતિત હતા, નીચે પ્રમાણે: સૈનિકો સીધા કવર પૂરું પાડતા હતા... રેજિમેન્ટ સહિતની વિગતવાર યોજનાઓ અને દસ્તાવેજો હતા; જિલ્લાના બાકીના સૈનિકો (પાંચ રાઇફલ કોર્પ્સ, સાત મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ કે જેમણે હજુ સુધી રચના અને મજબૂતીકરણ એકમો પૂર્ણ કર્યા ન હતા) પાસે લડાઇના આદેશ સાથે સીલબંધ પરબિડીયું હતું અને સોંપાયેલ કાર્યોના લડાઇ સમર્થન માટેની તમામ સૂચનાઓ, સેફમાં સંગ્રહિત હતી. રચનાના અનુરૂપ ચીફ ઓફ સ્ટાફ.
તેની તમામ વિગતોમાં ઉપયોગની યોજના અને દસ્તાવેજીકરણ માત્ર કોર્પ્સ અને વિભાગો માટે જિલ્લા મુખ્યાલયમાં વિકસાવવામાં આવ્યા હતા. વહીવટકર્તાઓ બાદમાં ખોલ્યા પછી સીલબંધ પરબિડીયાઓમાં બંધ કરાયેલા દસ્તાવેજોમાંથી જ તેમના વિશે શોધી શક્યા.
મેજર જનરલ 3. 3. રોગોઝની (5મી આર્મીની 1લી રાઈફલ કોર્પ્સના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
મધ્ય મે 1941ની આસપાસ, 5મી આર્મીના મુખ્યાલયે રાજ્યની સરહદને આવરી લેવા માટે એક યોજના વિકસાવી. તેનો પરિચય સૈન્યના મુખ્યમથકમાં તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો: 15મી રાઈફલ કોર્પ્સના કમાન્ડર, કર્નલ I. I. ફેડ્યુનિન્સ્કી, મારી જાત અને ડિવિઝન કમાન્ડરો: મેજર જનરલ જી.આઈ. શેરસ્ટ્યુક, કર્નલ એમ.પી. ટિમોશેન્કો (45મી અને 62મી પાયદળ વિભાગના કમાન્ડર), આદર. કોર્પ્સ અને ડિવિઝન હેડક્વાર્ટર પાસે સંરક્ષણ યોજનાને લગતા દસ્તાવેજો નહોતા, પરંતુ તેઓ કાર્યો અને ખાનગી સંરક્ષણ યોજનાઓ જાણતા હતા... વિભાગોએ તેમની સંરક્ષણ રેખાઓનું પુનઃનિર્માણ કર્યું, યુદ્ધની રચનાઓ નક્કી કરી, યુદ્ધ નિયંત્રણના સંગઠનની રૂપરેખા આપી... રેજિમેન્ટ્સ તેમને જમીન પર સીધી રીતે સંચાર કરવામાં આવી હતી અને લેવામાં આવેલા નિર્ણયો ડિવિઝન કમાન્ડરોને મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
મેજર જનરલ જી.આઈ. શેરસ્ટ્યુક (5મી આર્મીના 45મી ઈન્ફન્ટ્રી ડિવિઝનના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
15મી રાઈફલ કોર્પ્સ અને 5મી આર્મીના હેડક્વાર્ટરથી રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટેની યોજના મને 45મી રાઈફલ ડિવિઝનના કમાન્ડર તરીકે ક્યારેય જણાવવામાં આવી ન હતી અને ડિવિઝન [I] ની લડાઇ કામગીરી જે તે મુજબ તૈનાત કરવામાં આવી હતી. મારા અને ચીફ ઓફ સ્ટાફ કર્નલ ચુમાકોવ દ્વારા વિકસિત સૂચક યોજના અને એકમો, બટાલિયન અને વિભાગોના કમાન્ડરો સુધી લાવવામાં આવી.
કર્નલ પી. નોવિકોવ (5મી આર્મીના 62મા પાયદળ વિભાગના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
મને લાગે છે કે રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટે કોઈ વિભાગીય યોજના નહોતી, પરંતુ વિભાગીય યોજના લશ્કરનો એક ભાગ હતો. ડિવિઝન પાસે આગળ અને ઊંડાણમાં માત્ર એક અંદાજિત પટ્ટી હતી. તેથી, એપ્રિલ 1941 ની શરૂઆતમાં, મને, તેમજ 87 મી અને 45 મી રાઇફલ ડિવિઝનના ચીફ ઓફ સ્ટાફને 5 મી આર્મીના હેડક્વાર્ટરમાં બોલાવવામાં આવ્યા, જ્યાં અમે ઓપરેશન વિભાગમાં નકશા મેળવ્યા અને સૈન્ય યોજનામાંથી વ્યક્તિગત રીતે અર્ક મેળવ્યા. અમારા પટ્ટાઓને એન્જિનિયરિંગની દ્રષ્ટિએ સજ્જ કરવા માટે.
મેજર જનરલ પી.આઈ. અબ્રામિડ્ઝ (26મી આર્મીની 72મી માઉન્ટેન રાઈફલ ડિવિઝનના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
સોવિયત યુનિયન પર નાઝી જર્મનીના હુમલા પહેલા, યુનિટ કમાન્ડરો અને મને મોબિલાઇઝેશન પ્લાન (MP-41) ખબર ન હતી, પરંતુ તેને ખોલ્યા પછી, દરેકને ખાતરી થઈ ગઈ કે રાજ્યની સરહદ પર રક્ષણાત્મક કાર્ય અને જમીન પર કમાન્ડ પોસ્ટ કવાયત. જનરલ સ્ટાફ દ્વારા મંજૂર કરાયેલ KOVO ની સામાન્ય યોજના પર આધારિત હતા.
મેજર જનરલ પી.વી. ચેર્નોસ (26મી આર્મીની 72મી માઉન્ટેન રાઈફલ ડિવિઝનના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
8મી રાઈફલ કોર્પ્સના કમાન્ડ દ્વારા રાજ્યની સરહદની રક્ષા માટેની યોજના ડિવિઝનના એકમોને જણાવવામાં આવી હતી. જો કે, તે પર્વત રાઇફલ વિભાગના સંગઠન અનુસાર નહીં, પરંતુ રાઇફલ વિભાગ અનુસાર સંકલિત કરવામાં આવ્યું હતું. હકીકત એ છે કે 1941 ની વસંતઋતુમાં વિભાગે પર્વત રાઇફલ વિભાગના સ્ટાફમાં સંક્રમણ શરૂ કર્યું, પરંતુ 22 જૂન સુધીમાં તેણે આ પ્રવૃત્તિઓ પૂર્ણ કરી ન હતી.
મેજર જનરલ એસ.એફ. ગોરોખોવ (26મી આર્મીના 99મા પાયદળ વિભાગના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
રાજ્ય સરહદ સંરક્ષણ યોજના ફેબ્રુઆરી-માર્ચ 1941 માં 26 મી આર્મીના મુખ્યાલયમાં સીલબંધ પરબિડીયુંમાં પ્રાપ્ત થઈ હતી અને અમારી સાથે કામ કરવામાં આવ્યું ન હતું. પરંતુ તેની રજૂઆત પહેલાં જ, સૈન્ય કમાન્ડર, લેફ્ટનન્ટ જનરલ એફ. યા, મને અને ડિવિઝન કમાન્ડર, કર્નલ એન.આઈ. ડિમેન્તયેવને વ્યક્તિગત રીતે, રચના અને રેજિમેન્ટ્સના સંરક્ષણ ક્ષેત્રની સીમાંકન રેખાઓ, કમાન્ડ અને અવલોકન પોસ્ટ્સના સ્થાનો, અને આર્ટિલરી ફાયરિંગ પોઝિશન. આ ઉપરાંત, એક વિશેષ આદેશે ડિવિઝનને પ્રઝેમિસલ ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારની અગ્રભૂમિ તૈયાર કરવા અને તેના ઝોનમાં ખાઈ ખોદવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
ડિવિઝન અને બોર્ડર ડિટેચમેન્ટના હેડક્વાર્ટરોએ રાજ્યની સરહદને બે વિકલ્પો અનુસાર આવરી લેવાની યોજના વિકસાવી - તોડફોડ અને સંભવિત યુદ્ધના કિસ્સામાં.
બીજો પ્રશ્ન.
કયા સમયથી અને કયા આદેશના આધારે કવરિંગ ટુકડીઓ રાજ્યની સરહદમાં પ્રવેશવાનું શરૂ કર્યું અને તેમાંથી કેટલાને દુશ્મનાવટની શરૂઆત પહેલા તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા?
આર્મી જનરલ M.A. પુરકાઈવ (KOVO ના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
13 અથવા 14 જૂનના રોજ, તેણે વ્લાદિમીર-વોલિન ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારની લાઇનમાં રાઇફલ વિભાગો પાછી ખેંચી લેવાની દરખાસ્ત કરી, જેમાં તેના રક્ષણાત્મક માળખામાં શસ્ત્રો નથી. જિલ્લા સૈન્ય પરિષદે આ વિચારણાઓ સ્વીકારી અને 5મી આર્મીના કમાન્ડરને યોગ્ય સૂચનાઓ આપી.
જો કે, બીજા દિવસે સવારે, કર્નલ જનરલ એમ.પી. કિર્પોનોસે, લશ્કરી પરિષદના સભ્યની હાજરીમાં, મારા પર યુદ્ધ ભડકાવવાનો આરોપ મૂક્યો. મારી ઓફિસમાંથી તરત જ મેં ચીફ ઓફ ધ જનરલ સ્ટાફને ફોન કર્યો અને નિર્ણયની જાણ કરી. જી.કે. ઝુકોવે છદ્માવરણ પગલાંનું અવલોકન કરીને યુઆર લાઇનમાં સૈનિકોને પાછા ખેંચવાનો આદેશ આપ્યો.
આર્મી જનરલ I. Kh. Bagramyan (KOVO હેડક્વાર્ટરના ઓપરેશનલ વિભાગના ભૂતપૂર્વ વડા):
કવરિંગ ટુકડીઓ સીધી સરહદની નજીક તૈનાત કરવામાં આવી હતી અને દુશ્મનાવટ ફાટી નીકળવાની સાથે જમાવટ શરૂ કરી હતી. જનરલ સ્ટાફ દ્વારા તૈયાર હોદ્દા પર તેમના આગોતરા પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ હતો.
ઓપરેશનલ અનામતો જમાવટના વિસ્તારોમાંથી બહાર ખસેડવામાં આવ્યા: રાઇફલ કોર્પ્સ - યુદ્ધની શરૂઆતના પાંચ દિવસ પહેલા, પરંતુ તેમની પાસે જવાનો સમય નહોતો; મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ - 22 જૂન.
કર્નલ પી.એ. નોવિચકોવ (5મી આર્મીના 62મા પાયદળ વિભાગના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
સેનાના મુખ્ય મથકના આદેશના આધારે ડિવિઝનના એકમો, 16 જૂનની રાત્રે કિવર્ટ્સી કેમ્પમાંથી નીકળ્યા. બે નાઇટ કૂચ કર્યા પછી, 18 જૂનની સવાર સુધીમાં તેઓ રક્ષણાત્મક ક્ષેત્રમાં પહોંચ્યા. જો કે, તેઓએ રક્ષણાત્મક રેખા પર કબજો કર્યો ન હતો, પરંતુ તેની નજીકના જંગલો અને વસાહતોમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. આ કાર્યવાહી નવા સ્થળે જવાની આડમાં કરવામાં આવી હતી. અહીં લડાઇ તાલીમ શરૂ થઈ.
19 જૂનના રોજ, યુનિટના કમાન્ડરોએ સંરક્ષણ ક્ષેત્રોની તપાસ હાથ ધરી હતી, પરંતુ આ બધું અનિશ્ચિતતા સાથે કરવામાં આવ્યું હતું કે યુદ્ધ ટૂંક સમયમાં ફાટી નીકળશે તેવું માનવામાં આવતું ન હતું. અમે માનતા ન હતા કે અમે લડવા જઈ રહ્યા છીએ, અને અમે યુદ્ધ માટે બિનજરૂરી બધું લઈ લીધું. પરિણામે, તેઓએ તેમની ઓટોમોબાઈલ અને ઘોડાના પરિવહનને વધુ પડતી મિલકત સાથે ઓવરલોડ કર્યું.
મેજર જનરલ પી.આઈ. અબ્રામિડ્ઝ (26મી આર્મીની 72મી માઉન્ટેન રાઈફલ ડિવિઝનના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
ડિવિઝનની બે રાઈફલ રેજિમેન્ટ (187મી અને 14મી રાઈફલ રેજિમેન્ટ) ઓગસ્ટ 1940થી રાજ્યની સરહદ નજીક આવેલી છે.
20 જૂન, 1941 ના રોજ, મને જનરલ સ્ટાફ તરફથી નીચેનો એન્ક્રિપ્ટેડ સંદેશ મળ્યો: "તમારા રચનાના તમામ એકમો અને એકમો જે સરહદ પર સ્થિત છે, તેઓને કેટલાક કિલોમીટર પાછા ખેંચી લેવા જોઈએ, એટલે કે, તૈયાર સ્થિતિની લાઇન પર. જર્મન એકમોની કોઈપણ ઉશ્કેરણીનો જવાબ આપશો નહીં જ્યાં સુધી તેઓ રાજ્યની સરહદનું ઉલ્લંઘન ન કરે. ડિવિઝનના તમામ એકમોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવું આવશ્યક છે. 21 જૂન, 1941ના રોજ 24 કલાક સુધીમાં ફાંસીની સજા પહોંચાડો.
ચોક્કસ સમયે, મેં ટેલિગ્રાફ દ્વારા જાણ કરી કે ઓર્ડર કરવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલમાં 26મી આર્મીના કમાન્ડર લેફ્ટનન્ટ જનરલ એફ. કોસ્ટેન્કો હાજર રહ્યા હતા, જેમને અમલીકરણની તપાસ સોંપવામાં આવી હતી. તે કહેવું મુશ્કેલ છે કે કયા કારણોસર રક્ષણાત્મક સ્થાનો પર કબજો કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી, પરંતુ દુશ્મનોએ દુશ્મનાવટની શરૂઆતમાં તેનો લાભ લીધો હતો.
મેજર જનરલ એસ.એફ. ગોરોખોવ (26મી આર્મીના 99મા પાયદળ વિભાગના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
દુશ્મનાવટની શરૂઆત પહેલાં, એકમોને સંરક્ષણ ક્ષેત્રોમાં પ્રવેશવાનો કોઈ આદેશ નહોતો. 18મી રાઈફલ કોર્પ્સના કમાન્ડર મેજર જનરલ એમ.જી. સ્નેગોવના આદેશથી માત્ર આર્ટિલરી રેજિમેન્ટને આયોજિત ફાયરિંગ પોઝિશનની નજીકના જંગલોમાં ખસેડવામાં આવી હતી. દુશ્મનાવટ ફાટી નીકળતી વખતે, તેણે વિરોધાભાસી આદેશો આપ્યા: રાઇફલ રેજિમેન્ટ્સે રક્ષણાત્મક સ્થાન લેવું જોઈએ, અને આર્ટિલરી રેજિમેન્ટ્સે આગલી સૂચના સુધી ગોળીબાર ન કરવો જોઈએ. અમારી આગ્રહી માંગણીઓ છતાં, 22 જૂનના રોજ 10 વાગ્યા સુધી, તોપખાનાનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી.
મેજર જનરલ એન.પી. ઇવાનવ (6ઠ્ઠી આર્મીના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
અચાનક દુશ્મનના હુમલા સમયે, આર્ટિલરીમેન, મશીન ગનર્સ અને સેપર્સ ભેગા થયા હતા. આને કારણે, જોડાણો સંસ્થાકીય રીતે વિભાજિત થયા હતા. કેટલાક સૈનિકો શિબિરમાં સ્થિત હતા, તેમની પાસે તેમના કાયમી જમાવટના સ્થળો પર શસ્ત્રો અને સામગ્રીનો ભંડાર હતો.
કિવ સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના કમાન્ડરના આદેશથી, કવરિંગ યુનિટ્સને સરહદ તરફ જવાની મનાઈ હતી.
મેજર જનરલ એ.એમ. બરાનોવ (17મી રાઈફલ કોર્પ્સના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
મોબાઇલ કેમ્પના આયોજનની આડમાં જૂનના પહેલા ભાગમાં રાજ્યની સરહદમાં એકમોનો પ્રવેશ શરૂ થયો હતો. બાદમાં રક્ષણાત્મક વિસ્તારોમાં ઊંડા સ્થિત હતા. એકમો તંબુમાં સ્થિત હતા અને યોજના અનુસાર વર્ગો ચલાવતા હતા. તે જ સમયે, એન્જિનિયરિંગની દ્રષ્ટિએ રક્ષણાત્મક સ્થિતિઓમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો. દારૂગોળો કર્મચારીઓને પહોંચાડવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો.
મેજર જનરલ એફ.એન. સ્મેખોતવોરોવ (5મી આર્મીના 135મા પાયદળ વિભાગના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
18 જૂન, 1941ના રોજ, 135મી પાયદળ ડિવિઝન સ્થાયી છાવણી વિસ્તાર (ઓસ્ટ્રોગ, ડુબ્નો, ક્રેમેનેટ્સ) થી નીકળી અને 22 જૂનના અંત સુધીમાં, હું પસાર થવાના હેતુસર કિવર્ટ્સી (લુત્સ્કથી 10-12 કિમી ઉત્તરપૂર્વમાં) પહોંચ્યો. આર્મી કમાન્ડરના આદેશ અનુસાર કેમ્પ તાલીમ.
દુશ્મનાવટની શરૂઆત પહેલાં રચનાના એકમોને લડાઇની તૈયારીમાં લાવવાના કોઈ આદેશો નહોતા, અને જ્યારે 22 જૂનની સવારે ડિવિઝનને કૂચ પર હવામાંથી મશીન-ગન ફાયર કરવામાં આવ્યું ત્યારે, સૈન્યના મુખ્ય મથકને સૂચનાઓ મળી: “ ઉશ્કેરણીનો ભોગ બનશો નહીં, વિમાનો પર ગોળીબાર કરશો નહીં.
એકમોને લડાઇની તૈયારીમાં લાવવા અને એકત્રીકરણ યોજનાને અમલમાં મૂકવાનો આદેશ ફક્ત 23 જૂનની સવારે આપવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે તેઓ કિવર્ટસીમાં હતા...
કર્નલ એન.એલ. લોગિનોવ (6ઠ્ઠી આર્મીના 139મા પાયદળ વિભાગના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
વિભાગ ચેર્ટકોવ અને આસપાસની વસાહતોમાં તૈનાત હતો. યુદ્ધની શરૂઆત સુધીમાં, ચાર રાઇફલ બટાલિયન અને બે આર્ટિલરી ડિવિઝન ચેર્નિવત્સીથી 20-25 કિમી દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં સંરક્ષણ બાંધકામ પર હતા, ડિવિઝનની એન્જિનિયર બટાલિયન અને રેજિમેન્ટ કંપનીઓ લ્વોવથી 20-25 કિમી ઉત્તર-પશ્ચિમમાં હતી, અને એક રાઇફલ બટાલિયન જિલ્લા સુવિધાઓનું રક્ષણ કરતી હતી. ટેર્નોપીલ
17 જૂનની સવારે, મને 37 મી રાઇફલ કોર્પ્સના કમાન્ડર તરફથી કોડેડ ટેલિગ્રામ મળ્યો: “કોર્પ્સની કવાયત કરવા માટે, વિભાગોએ પેરેમિશિલ્યાની વિસ્તારમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ, જેના માટે તેઓ 18 જૂનની સવારે રવાના થશે. માર્ગ: ચેર્ટકોવો, બુચાચ, ગાડિચ, રોહાટિન.” આ કાર્ય કરવા માટે ડિવિઝનના એકમો અને એકમોને એકત્રિત કરવાની મારી વિનંતી પર, તેઓએ જવાબ આપ્યો: "ઉપલબ્ધ કર્મચારીઓ સાથે કવાયત પર જાઓ, અમે બટાલિયનને કામ અને સુરક્ષામાંથી દૂર કરવાની મંજૂરી આપતા નથી."
આમ, ચાર રાઇફલ બટાલિયન, ત્રણ આર્ટિલરી બટાલિયન અને વિશેષ દળોનો બનેલો ડિવિઝન, તાલીમ વિસ્તારમાં પ્રવેશ્યો.
1. I.X. બાગ્રામયાન, KOVO હેડક્વાર્ટરના ઓપરેશનલ વિભાગના વડા 2. એસ.એફ. ગોરોખોવ, 99મી પાયદળ ડિવિઝન 3ના ચીફ ઑફ સ્ટાફ. જી.આઈ. શેરસ્ટ્યુક, 45મી પાયદળ ડિવિઝન 4ના કમાન્ડર. એફ.એન. સ્મેખોતવોરોવ, 135મી પાયદળ ડિવિઝનના કમાન્ડર
એક ટિપ્પણી.
આર્મી હેડક્વાર્ટર સરહદ સંરક્ષણ યોજના અને તેમને સોંપવામાં આવેલા વિસ્તારો વિશે જાણતા હતા (તેઓ તેમના પોતાના સંરક્ષણ ક્ષેત્રો પર કામ કરતા હતા). ડિવિઝન અને કોર્પ્સ કમાન્ડરોને યોગ્ય પેકેજો આપવામાં આવ્યા હતા (ખાસ સૂચનાઓ પર ખોલવામાં આવ્યા હતા).
વધુમાં, ડિવિઝન કમાન્ડરો તેમના સંરક્ષણ ક્ષેત્રના ઝોનમાં લક્ષી હતા. સંસ્મરણોના સંખ્યાબંધ લેખકો સૂચવે છે કે તેમને સંરક્ષણ ક્ષેત્રો અને ફાયરિંગ પોઇન્ટ વિશે કહેવામાં આવ્યું હતું. તેઓએ ઉત્પાદન કર્યું: "તેમના બેન્ડને એન્જિનિયરિંગની દ્રષ્ટિએ સજ્જ કરવા માટે આર્મી પ્લાનમાંથી અર્ક." આ મુખ્યત્વે એવા વિભાગોને લાગુ પડે છે જે સીધો સરહદને આવરી લે છે. પ્રદેશના ઊંડાણોમાં તૈનાત એકમોના ઘણા કમાન્ડરોને યોજનાઓ અને તેમની ક્રિયાઓ વિશે કંઈપણ ખબર ન હતી.
તેમના સંસ્મરણોમાં, કે. રોકોસોવ્સ્કી (KOVO સાથે જોડાયેલા 9મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર) લખે છે કે જિલ્લા કમાન્ડે તેમને કવર પ્લાન્સ અને 9મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સની ક્રિયાઓ વિશે જાણ કરી ન હતી. કે. રોકોસોવ્સ્કીએ 22 જૂનના રોજ બપોરે યુદ્ધની શરૂઆત વિશે, જિલ્લા મુખ્યાલયમાં નિયમિત કૉલ્સથી શીખ્યા.
KOVO ના કેટલાક કમાન્ડરોએ 23 જૂને જ યુદ્ધની શરૂઆત વિશે શીખ્યા. એટલે કે, હુમલા પછી પણ, તમામ લશ્કરી એકમો તેના વિશે જાણતા ન હતા. આનો અર્થ એ છે કે દરેકને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા ન હતા. આ સ્થિતિ કેટલી સ્વીકાર્ય છે? ઓછામાં ઓછું એ હકીકત ધ્યાનમાં લેતા કે તમામ જિલ્લાઓને 22 જૂનના રોજ સવારે લગભગ એક વાગ્યે જનરલ સ્ટાફ તરફથી "સંપૂર્ણ લડાઇ તૈયારીમાં રહેવા" (16) નો આદેશ મળ્યો.
સર્વેક્ષણ સામગ્રી જિલ્લાઓમાં અલગ પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે. હું ખાસ કરીને એ નોંધવા માંગુ છું કે દરેક જિલ્લાના કમાન્ડરો ખાસ કરીને સંરક્ષણ અથવા કવર યોજનાઓ વિશે વાત કરે છે (જો તેઓ કોઈ યોજના જાણતા હોય તો). જિલ્લાની સરહદોને આવરી લેવાનું આયોજન જાન્યુઆરી-એપ્રિલમાં શરૂ થયું હતું. હુમલા માટે સૈનિકોને તૈયાર કરવા માટે, સ્પષ્ટ આયોજન જરૂરી છે (દરેક લશ્કરી એકમની ક્રિયાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે). જરૂરી આયોજનના સ્તરને સમજવા માટે, તમારે બાર્બરોસા યોજના વાંચવાની જરૂર છે. સોવિયેત અને પછી રશિયન આર્કાઇવ્સમાં, જિલ્લાઓ, સેનાઓ, વિભાગો માટે આવી યોજનાઓની રૂપરેખા પણ મળી ન હતી, જેમાં મોટા પાયે આક્રમક ક્રિયાઓ ખૂબ ઊંડાણથી સામેલ હતી. જો આવી યોજનાઓ મળી આવે, તો મને ખાતરી છે કે તે ચોક્કસપણે પ્રકાશિત થશે (એ. યાકોવલેવનું કમિશન આ ચૂકી ન હોત). છેવટે, તેઓને તૈયાર જર્મન સૈનિકો (2) પર નિવારક હડતાલ વિશે A. Vasilevsky ની નોંધનો ડ્રાફ્ટ મળ્યો.
અત્યાર સુધી, તમામ દસ્તાવેજોમાં, સરહદને આવરી લેવા (રક્ષણ) (રેજિમેન્ટ અને બટાલિયન સુધી વિકસિત) માટે માત્ર વારંવાર સુધારેલી યોજનાઓ જાણીતી છે. તેથી જ જનરલ સ્ટાફે, લશ્કરી ઇતિહાસ વિભાગ દ્વારા, ખાસ કરીને સંરક્ષણ યોજનાઓ વિશે પૂછ્યું, શું તેઓ સૈનિકોને સંચાર કરવામાં આવ્યા હતા.
 
4. "સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવાનો આદેશ ક્યારે મળ્યો?"
ત્રીજો પ્રશ્ન એ હતો કે લશ્કરી ઐતિહાસિક વિભાગે પૂછ્યું કે સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવાનો આદેશ ક્યારે મળ્યો. હકીકતમાં, મિલિટરી હિસ્ટોરિકલ ડિરેક્ટોરેટને લશ્કરી કાર્યવાહી માટે સૈનિકોની તૈયારીની ડિગ્રીમાં રસ હતો.
સૈનિકો ક્યાં છે: શિયાળાના ક્વાર્ટર્સમાં, તેમની સામાન્ય દિનચર્યામાં, અથવા લોડ કરેલા દારૂગોળો સાથેની સ્થિતિમાં તૈનાત. તે મહત્વનું છે. શા માટે?
સૌપ્રથમ. હુમલો કરવા માટે કઈ સેના વધુ અનુકૂળ છે? મોટે ભાગે, જે તૈનાત નથી અને લડવા માટે તૈયાર નથી, પરંતુ બેરેકમાં શાંતિથી સૂઈ રહ્યો છે. આ કિસ્સામાં, લશ્કરી એકમ ઝડપથી તેનું સંગઠનાત્મક માળખું ગુમાવે છે અને ટૂંકા સમયમાં નાશ થવાનું જોખમ રહે છે. લડાઇની તૈયારીમાં સૈનિકોને સમયસર લાવવાનું મહત્વ સ્પષ્ટ છે. તે જ સમયે, સૈનિકો પાસે કિલ્લેબંધી પર કબજો કરવાનો સમય ન હોઈ શકે, પરંતુ તેઓ લડાઇ કામગીરી માટે તૈયાર છે (સંગઠિત, સશસ્ત્ર અને જરૂરી દરેક વસ્તુથી સજ્જ).
બીજું. સૈન્ય લાંબા સમય સુધી સંપૂર્ણ લડાઇ તૈયારીની સ્થિતિમાં ન હોઈ શકે. આક્રમકતા પર હુમલો કરવા અથવા નિવારવા માટે તેને ટૂંકા ગાળા માટે સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં લાવી શકાય છે. પરંતુ લાંબા સમય સુધી રાહ જોવાની સ્થિતિમાં રહેવું એ લડાઇની તૈયારીમાં ઘટાડોથી ભરપૂર છે.
યુદ્ધ પૂર્વેના સમયગાળામાં, લાલ સૈન્ય અને નૌકાદળ પાસે લડાઇ તૈયારીની નીચેની સિસ્ટમ હતી.
પ્રથમ, લાલ સૈન્ય માટે લડાઇની તૈયારીના બે સ્તર હતા: સતત અને સંપૂર્ણ. બીજું, કોમ્બેટ એલાર્મ સિસ્ટમના બે વર્ઝન હતા. કોમ્બેટ એલર્ટ વિકલ્પ નંબર 1 - તમામ સાધનોને મુક્ત કર્યા વિના, અને વિકલ્પ નંબર 2 - સંપૂર્ણ બળ સાથે બહાર નીકળો. વધુમાં, "લડાઇની તૈયારી ચકાસવા અને એકમોની સુસંગતતા વધારવા માટે" એક કવાયત હતી.
વિધાનસભા વિસ્તારોમાં એકમો માટે તૈયારીનો સમયગાળો નીચે મુજબ સેટ કરવામાં આવ્યો હતો: રાઈફલ, આર્ટિલરી અને કેવેલરી એકમો ઉનાળામાં 2 કલાક, શિયાળામાં 3 કલાક; યાંત્રિક અને ટાંકી એકમો ઉનાળામાં 2 કલાક, શિયાળામાં 4 કલાક. એટલે કે, શિયાળાના ક્વાર્ટરમાંથી એકમોને ઉછેરવા અને સરહદની નજીકના નવા બિંદુઓ (જે આ એકમોના રક્ષણાત્મક વિસ્તારો સાથે સુસંગત છે) તેમના તમામ સાધનો સાથે પાછા ખેંચી લેવાનો અર્થ લડાયક ચેતવણી નંબર 2 હતો.
નૌકાદળ માટે ત્રણ તત્પરતા સ્તરો હતા: નંબર 3 - સામાન્ય તૈયારી, દૈનિક લડાઇ તૈયારી પ્રગતિમાં છે; નંબર 2 - જરૂરી સામગ્રી અનામત ફરી ભરાઈ ગઈ છે, વધારાની ફરજ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે, છટણી ઘટાડવામાં આવે છે; નંબર 1 - શસ્ત્રો ઉપયોગ માટે સંપૂર્ણ તૈયારીમાં લાવવામાં આવ્યા છે, જહાજ લડાઇ મિશન કરવા માટે તૈયાર છે.
મધ્ય જૂનમાં પશ્ચિમી જિલ્લાઓમાં મોકલવામાં આવેલા પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સના નિર્દેશો અનુસાર (જૂન 11-13, તેઓ જિલ્લાઓમાં આવવા લાગ્યા), શિયાળાના ક્વાર્ટરથી નવા શિબિર બિંદુઓ સુધી ઊંડા વિભાગો પાછા ખેંચવા જરૂરી હતા. કવર પ્લાન અનુસાર (આ બિંદુ ZapOVO માટે સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું છે). યુદ્ધ માટે તમને જે જોઈએ તે બધું તમારી સાથે લઈ જાઓ. KOVO (12) માટે 13 જૂન નંબર 504205 ના પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સના નિર્દેશથી:
જિલ્લાના સૈનિકોની લડાઇની તૈયારીમાં વધારો કરવા માટે, 1 જુલાઈ, 1941 સુધીમાં, તમામ ડીપ ડિવિઝન અને કોર્પ્સ એકમો સાથેના કોર્પ્સ ડિરેક્ટોરેટ્સને રાજ્યની સરહદની નજીક નવા કેમ્પમાં સ્થાનાંતરિત કરવા જોઈએ...
કૂચ વ્યૂહાત્મક કસરતો દરમિયાન, રાત્રે હાથ ધરવામાં આવવી જોઈએ.
સૈનિકો સાથે, અગ્નિ પુરવઠો અને ઇંધણ અને લુબ્રિકન્ટ્સના તમામ પરિવહનક્ષમ અનામતો પાછા ખેંચો. શિયાળાના ક્વાર્ટર્સની રક્ષા કરવા માટે, સખ્ત રીતે જરૂરી લઘુત્તમ સંખ્યામાં સૈન્ય કર્મચારીઓ રાખો, જે મોટાભાગે સ્વાસ્થ્યના કારણોસર અભિયાન માટે અયોગ્ય હોય છે.
પરિવારોને ન લો.
13 જૂનના રોજનો નિર્દેશ ZapOVO (24)ને મોકલવામાં આવ્યો છે:
જિલ્લાઓમાં સૈનિકોની લડાઇની તૈયારી વધારવા માટે, તમામ ડીપ રાઇફલ ડિવિઝન અને પાયદળ કોર્પ્સના કમાન્ડને કોર્પ્સ યુનિટ્સ સાથેના કવર પ્લાન (NCO ડાયરેક્ટિવ નંબર 503859/SS/OV) દ્વારા તેમના માટે પૂરા પાડવામાં આવેલ વિસ્તારોમાં કેમ્પમાં લાવવામાં આવે. ).
એટલે કે, સરહદની નજીકના ઊંડા વિભાગોને પાછી ખેંચી લેવી એ જ સમયે લડાઇ ચેતવણી પર એકમોનો વધારો - વિકલ્પ નંબર 2 (સંપૂર્ણ ઉપાડ સાથે). ચાલો હું સમજાવું કે લડાયક ચેતવણી નંબર 2 પર એકમો પાછા ખેંચવાનો અર્થ શું છે. જૂનના મધ્યમાં મળેલા ઓર્ડર વિશે વી. સિમવોલોકોવ (49મી રાઈફલ કોર્પ્સના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ)ના સંસ્મરણોમાંથી:
ઓર્ડરમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે કોર્પ્સે ચેર્ટકોવ, ગુસ્યાટીન વિસ્તાર (KOVO ઓર્ડર નંબર A1/00231 તારીખ 15 જૂન, 1941)માં શિબિર સ્થળ પર જવું જોઈએ. હું આદેશનો અર્થ સમજાવવા માટે એક પ્રશ્ન સાથે જિલ્લાના ચીફ ઑફ સ્ટાફ, જનરલ કોમરેડ પુરકાયવ તરફ વળ્યો, તેમણે મને જવાબ આપ્યો કે તે મને વધુ કંઈ કહી શકશે નહીં, મેં જિલ્લાના કમાન્ડર, કર્નલનો સંપર્ક કરવાની પરવાનગી માંગી. જનરલ કોમરેડ કિરપાનોસ, તેમણે મને મંજૂરી આપી.
ડિસ્ટ્રિક્ટ કમાન્ડરે મને કહ્યું કે દરેક જૂથ યુદ્ધમાં જવા માટે તૈયાર હોવું જોઈએ, ત્યારબાદ હું કોર્પ્સ કમાન્ડર જનરલ કાર્પિલોવને સ્પષ્ટપણે જાણ કરી શકું છું (જેમ કે દસ્તાવેજમાં, યોગ્ય રીતે કોર્નિલોવ), કે કોર્પ્સ કેમ્પ સાઇટ પર જઈ રહ્યું નથી, પરંતુ લડાઇ કામગીરી માટે તૈયાર હોવું જોઈએ, અને કોર્પ્સે NZ ની તમામ મિલકતો, દારૂગોળો અને શેલો લઈ લીધા, જે એકમો અને સબ્યુનિટ્સમાં વહેંચવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમને આપવામાં આવ્યા ન હતા. 38
એટલે કે, એકમો ઉભા કરવામાં આવ્યા અને નવી જમાવટની જગ્યાઓ પર મોકલવામાં આવ્યા તે લડાઇ કામગીરી માટે તૈયાર હોવા જોઈએ. તે કોઈ સંયોગ નથી કે સૈન્યના કમાન્ડરો અને PribOVO એકમોના વિભાગો, તેમના એકમોને નિયુક્ત બિંદુઓ પર પાછા ખેંચવા વિશે બોલતા, તે જ સમયે સૈનિકોને લડાઇની તૈયારીમાં લાવવાનો સંકેત આપે છે. આ જિલ્લા માટે સર્વેક્ષણ સામગ્રીમાં આ એક સામાન્ય થ્રેડ છે.
19 જૂનના રોજ, નૌકાદળના પીપલ્સ કમિશનર એન. કુઝનેત્સોવ કાફલાને સજ્જતા નંબર 2 સામે લડવા માટે અને 21-22 જૂનની રાત્રે સજ્જતા નંબર 1 (તે સિસ્ટમમાં સૌથી વધુ) સામે લડવા માટે લાવ્યા.
પરંતુ આ તમામ 18-21 જૂન દરમિયાનની કાર્યવાહી હતી. 21-22 જૂન, 1941 ની રાત્રે, જિલ્લાઓને સંરક્ષણ નંબર 1 ના પીપલ્સ કમિશનર તરફથી નિર્દેશ મળ્યો, જેમાં (16):
હું તાત્કાલિક અમલ માટે પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સનો આદેશ પ્રસારિત કરી રહ્યો છું:
1. જૂન 22 - 23, 1941 દરમિયાન, LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO ના મોરચે જર્મનો દ્વારા આશ્ચર્યજનક હુમલો શક્ય છે. હુમલો ઉશ્કેરણીજનક ક્રિયાઓથી શરૂ થઈ શકે છે.
2. અમારા સૈનિકોનું કાર્ય કોઈ પણ ઉશ્કેરણીજનક ક્રિયાઓને વશ થવાનું નથી જે મોટી ગૂંચવણોનું કારણ બની શકે.
તે જ સમયે, લેનિનગ્રાડ, બાલ્ટિક, પશ્ચિમી, કિવ અને ઓડેસા લશ્કરી જિલ્લાઓના સૈનિકો જર્મનો અથવા તેમના સાથીઓના સંભવિત આશ્ચર્યજનક હુમલાને પહોંચી વળવા માટે સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં હોવા જોઈએ.
હું ઓર્ડર આપું છું:
a) 22 જૂન, 1941 ની રાત્રિ દરમિયાન, રાજ્યની સરહદ પરના કિલ્લેબંધી વિસ્તારોના ગોળીબાર સ્થળો પર ગુપ્ત રીતે કબજો મેળવ્યો;
b) 22 જૂન, 1941 ના રોજ સવાર પહેલા, લશ્કરી ઉડ્ડયન સહિત તમામ ઉડ્ડયનને ફિલ્ડ એરફિલ્ડમાં વિખેરી નાખો, કાળજીપૂર્વક છદ્માવરણ કરો;
c) તમામ એકમોને લડાઇ તત્પરતા પર મૂકો. સૈનિકો વિખરાયેલા અને છદ્માવરણ રાખે છે;
ડી) સોંપાયેલ કર્મચારીઓમાં વધારાના વધારા વિના હવાઈ સંરક્ષણને સજ્જતા સામે લડવા માટે લાવો. શહેરો અને વસ્તુઓને અંધારું કરવા માટે તમામ પગલાં તૈયાર કરો;
e) વિશેષ ઓર્ડર વિના અન્ય કોઈપણ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરશો નહીં.
1. એન. કુઝનેત્સોવ પીપલ્સ કમિશનર ઓફ નેવી 2. વી. સિમવોલોકોવ 49મી રાઈફલ કોર્પ્સના ચીફ ઓફ સ્ટાફ 3. એફ. કુઝનેત્સોવ કમાન્ડર ઓફ ધ પ્રીબોવો ટુકડીઓ
અહીં "ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારોના ફાયરિંગ પોઇન્ટ" પર કબજો કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. આ પહેલા, ખાસ આદેશો સુધી ફોરફિલ્ડ અને સરહદ કિલ્લેબંધી પર કબજો કરવાની સખત મનાઈ હતી. એટલે કે, લડાઇ ચેતવણી નંબર 2 પર પહેલેથી જ ઉભા કરાયેલા જિલ્લાઓના સૈનિકો ઝડપથી સરહદ પર કિલ્લેબંધી પર કબજો કરી શકે છે અને સંપૂર્ણ સશસ્ત્ર દુશ્મનનો સામનો કરી શકે છે (ધારાધોરણો અનુસાર, SD 45 માં લડાઇ તૈયારી પર રોકાયેલ હતું મિનિટ). આ નિર્દેશ LVO, PribOVO, KOVO, OdVO ને મોકલવામાં આવ્યો હતો અને તેની નકલ નૌકાદળને ગઈ હતી.
જિલ્લાઓમાં શું થઈ રહ્યું હતું?
બાલ્ટિક સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ
PribOVO ટુકડીઓની સ્થિતિ સર્વેક્ષણ સામગ્રી દ્વારા પહેલાથી જ દર્શાવવામાં આવી છે. ત્યાં, સૈનિકો પાછા ખેંચવાની સાથે તેમને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યા હતા. તમે આમાં પી. અફનાસ્યેવ (પ્રિબોવો એન્જિનિયરિંગ ટુકડીઓના 1લા વિભાગના ભૂતપૂર્વ વડા) ના સંસ્મરણો ઉમેરી શકો છો:
હકીકત એ છે કે તેઓ કવાયત ન કરવા માટે ચેકપોઇન્ટ પર આવ્યા હતા, પરંતુ જર્મનો સાથેના સંભવિત યુદ્ધની અપેક્ષાએ, દરેક માટે સ્પષ્ટ હતું, પરંતુ શું યુદ્ધ ખરેખર શરૂ થશે કે શું બધું ફક્ત ખાનગી સરહદની અથડામણો સુધી મર્યાદિત રહેશે કે નહીં. ચોખ્ખુ.
લોકો આખા ત્રણ દિવસ સુધી અનિશ્ચિતતા અને પીડાદાયક અપેક્ષામાં ફરતા હતા.
તમામ ડગઆઉટ્સમાં, સાધનસામગ્રી પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી અને લાંબા સમય સુધી રહેવા યોગ્ય સ્વરૂપમાં લાવવામાં આવી હતી, સંસ્થાકીય ગડબડ શમી ગઈ હતી, અને મૂડમાં માત્ર અપેક્ષાનો તણાવ અનુભવાયો હતો.
સૈન્ય અને રીગા સાથેની વાતચીત અવિરતપણે કામ કરતી હતી, બધું શાંત અને શાંત હતું. "તમે કેમ છો, તમે બેઠા છો?" સેનાના હેડક્વાર્ટરના કર્મચારીઓને ફોન પર કોઈએ પૂછ્યું. "અને અમે બેસીએ છીએ," અથવા તેઓએ રીગાને એપાર્ટમેન્ટમાં આવવા અને ભૂલી ગયેલો ટુવાલ અથવા ટૂથબ્રશ પકડવાની વિનંતીઓ સાથે બોલાવ્યો.
સામાન્ય રીતે, બધું તાલીમ પ્રવાસ દરમિયાન જેવું જ હતું. તમામ વિભાગોએ તૈયારી કરી લીધી છે અને મેનેજમેન્ટના આગમનની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જે રમતને ગતિમાં મૂકશે, પરંતુ હાલમાં આળસ અને કંટાળાજનક રાહ જોવાઈ રહી છે. 39
"આખા ત્રણ દિવસ" લોકો "દુઃખદાયક અપેક્ષા" માં હતા. પ્રિબોવો કમાન્ડરોના બીજા પ્રશ્નના જવાબો ફરીથી જુઓ (ઉપરના કોષ્ટકોમાંની સામગ્રી). 18-19 જૂન સુધી, જિલ્લાના સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યા હતા અને તેમના દ્વારા દર્શાવેલ સંરક્ષણ વિસ્તારોમાં પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા. કેટલીક જગ્યાએ ખાણકામ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. જૂન 21, જૂન 20, જૂન 19 - સૈનિકો ત્રણ દિવસ માટે લડાઇની તૈયારીમાં હતા. હકીકતમાં, આ PribOVO (15, 19, 20) ના નિર્દેશો અને આદેશો પરથી જોઈ શકાય છે.
વધુમાં, એફ. કુઝનેત્સોવના આદેશથી, 21 જૂને (14:30 સમય), જિલ્લામાં બ્લેકઆઉટનો ઉપયોગ શરૂ થયો (29):
આજની રાતથી, આગળની સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી, ગેરીસન અને ટુકડીના સ્થળોએ બ્લેકઆઉટ શરૂ કરવામાં આવશે. બ્લેકઆઉટ સાધનો સાથે વાહનો પ્રદાન કરો. બ્લેકઆઉટની ગુણવત્તા પર સાવચેત નિયંત્રણ ગોઠવો. ટુકડી છદ્માવરણ અને હવાઈ દેખરેખ તકનીકોની સ્થિતિ પર વિશેષ ધ્યાન આપો.
એફ. કુઝનેત્સોવે કયા આધારે આવો આદેશ આપ્યો?
PribOVO માં "વિચિત્રતાઓ" પણ હતી. સૈનિકોને લડાઇની તૈયારીમાં લાવવાની સાથે, વિપરીત ક્ષણો જોવા મળી, ખાસ કરીને, 20 જૂનની આસપાસ, 11 મી આર્મીની 16 મી રાઇફલ કોર્પ્સની ભારે આર્ટિલરી રેજિમેન્ટમાં જિલ્લા મુખ્યાલયનું કમિશન આવ્યું. તેનું નેતૃત્વ કરનાર જનરલે સ્થળોને બંદૂકોમાંથી દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો અને યુનિટના સ્થાનથી 300 કિલોમીટર દૂર રીગામાં ડિસ્ટ્રિક્ટ વર્કશોપને નિરીક્ષણ માટે સોંપ્યો, અને કમાન્ડ સ્ટાફને રજાના દિવસે કૌનાસ જવા માટે તેમના પરિવારોને મળવાની મંજૂરી આપી. .
પરંતુ સામાન્ય રીતે, જિલ્લાના સૈનિકોને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા હતા અને તેમના સંરક્ષણ ક્ષેત્રો પર કબજો કર્યો હતો. બાલ્ટિક રાજ્યોમાં આગળ વધતા, 4 થી ટાંકી જૂથના 56 મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સને કમાન્ડ કરનાર ઇ. મેનસ્ટેઇન દ્વારા આની પુષ્ટિ થાય છે:
દુશ્મનની સામાન્ય છાપ એવી હતી કે તે આગળની હરોળમાં હતો તે અમારા આક્રમણથી આશ્ચર્યચકિત થયો ન હતો, પરંતુ સોવિયેત કમાન્ડ તેના પર ગણતો ન હતો - અથવા હજુ સુધી ગણતો ન હતો - અને તેથી મોટા દળોને ઝડપથી આગળ ખેંચવામાં અસમર્થ હતો. તેના નિકાલ પર.
શરૂઆતમાં, સરહદ પર સીધા જ અમારા સૈનિકોએ નબળા પ્રતિકારનો સામનો કરવો પડ્યો, દેખીતી રીતે દુશ્મન લશ્કરી ચોકીઓમાંથી. પરંતુ તેઓ ટૂંક સમયમાં એક કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારની સામે અટકી ગયા, જે બપોરના સમયે મેમેલ (ક્લેપેડા) ની ઉત્તરે દુશ્મનની સ્થિતિને તોડી નાખ્યા પછી જ 8મી પાન્ઝર ડિવિઝન પર કાબુ મેળવ્યો. 41
ચીફ ઓફ જર્મન જનરલ સ્ટાફ એફ. હેલ્ડરની ડાયરીમાંથી (સમજીકરણ: આ પ્રીબોવો બાજુથી છે):
20 જૂન, 1941.
દુશ્મન વિશેની માહિતી: અમુક વિસ્તારોમાં રશિયનોની વધેલી સચેતતા જોવા મળી હતી. દુશ્મન 8મી આર્મી કોર્પ્સના આગળના ભાગમાં સ્થાન લે છે). 42
યુ.એસ.એસ.આર.ના સૈનિકોની એકાગ્રતાનું મૂલ્યાંકન કરતા, જે દુશ્મનાવટ દરમિયાન જાહેર કરવામાં આવી હતી, ઇ. મેનસ્ટેઇને સોવિયેત સૈન્ય રચનાઓના ઊંડા સોદાની નોંધ લીધી:
વોરોશિલોવના આર્મી ગ્રૂપ, જેણે અમારા આર્મી ગ્રુપ નોર્થનો વિરોધ કર્યો હતો, તેની સરહદ પર માત્ર 7 વિભાગો હતા, જોકે તેમાં 29 પાયદળ વિભાગ, 2 ટીડી અને 6 મેકનો સમાવેશ થતો હતો. બ્રિગેડ (વોન ટિપ્પેલસ્કીર્ચ મુજબ), પાછળના ભાગમાં, સિયાઉલિયા, કોવનો (કૌનાસ) અને વિલ્ના (વિલ્નીયસ) નજીક સ્થિત છે, અને અંશતઃ પ્સકોવ-ઓપોચકા પ્રદેશમાં પણ (તેથી, સ્ટાલિન લાઇન પર).
અન્ય બંને સોવિયેત સૈન્ય જૂથો (ટિમોશેન્કો અને બુડ્યોની) પણ ઊંડે ઊંડે ઊંડે ઊંડે સુધી જોડાયેલા હતા, જોકે તેમાં સરહદી ક્ષેત્રમાં કાર્યરત એકમો વધુ મજબૂત હતા. 43
આ માહિતી જનરલ સ્ટાફ (મે 1941) ના નિર્દેશોના આધારે યુએસએસઆરના પશ્ચિમી જિલ્લાઓમાં હાથ ધરવામાં આવેલા લશ્કરી પગલાં સાથે સુસંગત છે. મે કવર યોજનાઓ જૂની સરહદ (સ્ટાલિન લાઇન) પર કિલ્લેબંધી સુધીની સ્થિતિના ઊંડાણ માટે પૂરી પાડવામાં આવેલ છે. જેની નોંધ જર્મન સેનાપતિઓએ લીધી હતી.
પશ્ચિમી વિશેષ લશ્કરી જિલ્લા
ZapOVO ને 22 જૂનના રોજ 1:45 વાગ્યે પીપલ્સ કમિશનર તરફથી નિર્દેશ નંબર 1 મળ્યો. જિલ્લાની સેનામાં તે 2:25-2:35 (16) વાગ્યે મોકલવામાં આવી હતી.
7 જુલાઈ, 1941ના રોજ પૂછપરછ દરમિયાન ડી. પાવલોવ (ZapOVO ના કમાન્ડર) ના જવાબો અનુસાર, તે સ્પષ્ટ થાય છે કે તેણે સૈનિકોને લડાઇની તૈયારીમાં લાવ્યા અને તમામ કમાન્ડરોને જાણ કરી. ઉડ્ડયનને પણ એલર્ટ પર મૂકવામાં આવ્યું હતું અને વિખેરાઈ ગયું હતું (18):
મેં કમાન્ડરોને સૈનિકોને લડાઇની સ્થિતિમાં મૂકવા અને તમામ લડાઇ-પ્રકારની રચનાઓ અને અપૂર્ણ પ્રબલિત કોંક્રિટ પર પણ કબજો કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો.
મારા આ આદેશ પર, કુઝનેત્સોવે જવાબ આપ્યો કે, મેં અગાઉ આપેલી સૂચનાઓ અનુસાર, તેણે સૈનિકોને કારતુસનું વિતરણ કર્યું અને હવે તે માળખા પર કબજો કરવાનું શરૂ કરી રહ્યો છે.
10મી સૈન્યના કમાન્ડર, ગોલુબેવે અહેવાલ આપ્યો કે યુદ્ધની રમત પછી તેના કોર્પ્સનું મુખ્ય મથક સૈનિકોને તે જગ્યાએ લઈ જવા માટે છોડી દેવામાં આવ્યું હતું જ્યાં તેઓ યોજના અનુસાર રહેવાના હતા. મેં ગોલુબેવને તેના સૈનિકોને સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં રાખવા અને મારા આગળના આદેશોની રાહ જોવાની ચેતવણી આપી.
4 થી આર્મીના કમાન્ડર કોરોબકોવએ અહેવાલ આપ્યો કે તેમના સૈનિકો યુદ્ધ માટે તૈયાર છે. તેણે બ્રેસ્ટ ગેરિસનની લડાઇ તૈયારી તપાસવાનું વચન આપ્યું. આ માટે મેં કોરોબકોવને ધ્યાન દોર્યું કે ગેરીસન તે જગ્યાએ હોવું જોઈએ જ્યાં તે યોજના અનુસાર હોવું જોઈએ, અને સૂચવ્યું કે તેઓ તરત જ મારા આદેશનું પાલન કરવાનું શરૂ કરે.
કોપેક જિલ્લાના એરફોર્સના કમાન્ડર અને તેમના નાયબ તાયુર્સ્કીએ, જે મારા જિલ્લા મુખ્યાલયમાં આવ્યા હતા, મને જાણ કરી હતી કે ઉડ્ડયન સંપૂર્ણ લડાઇ તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યું હતું અને એનકેઓના આદેશ અનુસાર એરફિલ્ડ્સ પર વિખેરાઈ ગયું હતું.
1. ડી. પાવલોવ, ઝેપોવોના કમાન્ડર 2. કે. ગોલુબેવ, 10મી આર્મીના કમાન્ડર 3. વી. કુઝનેત્સોવ, 3જી આર્મીના કમાન્ડર
શબ્દોમાં, બધું તૈયાર છે, ઉડ્ડયન અને બ્રેસ્ટ ફોર્ટ્રેસની ગેરીસન બંને લડાઇ તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યા છે - "4 થી આર્મીના કમાન્ડરે અહેવાલ આપ્યો કે તેના સૈનિકો યુદ્ધ માટે તૈયાર છે." આનો અર્થ એ થયો કે બ્રેસ્ટમાંથી તમામ એકમો પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે, માત્ર કવર પ્લાનમાં આપેલા એકમોને છોડીને. 4 થી આર્મીના કમાન્ડરે બ્રેસ્ટ ગેરીસનની લડાઇ તત્પરતા તપાસવાનું વચન આપ્યું હતું.
એ જ પૂછપરછ દરમિયાન, ડી. પાવલોવ સૂચવે છે કે મધ્યરાત્રિની આસપાસ એસ. ટિમોશેન્કો (18) સાથે વાતચીત થઈ હતી:
મારા અહેવાલ પર, લોકોના કમિશનરે જવાબ આપ્યો: "શાંત રહો અને ગભરાશો નહીં, આજે સવારે તમારા મુખ્ય મથકને એકઠા કરો, કદાચ કંઈક અપ્રિય બનશે, પરંતુ કોઈ ઉશ્કેરણી માટે જુઓ નહીં. જો કોઈ અલગ ઉશ્કેરણી હોય, તો કૉલ કરો.
પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સ સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવા અને સરહદ કિલ્લેબંધી પર કબજો કરવા માટે નિર્દેશ મોકલે છે, અને ZapOVO ના કમાન્ડરને કહે છે કે "શાંત થાઓ... આજે સવારે હેડક્વાર્ટર ભેગા કરો." કોણ જૂઠું બોલી રહ્યું છે, પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સ અથવા ડી. પાવલોવનો નિર્દેશ?
અહીં જર્મનોની કેટલીક માહિતી છે. 22 જૂન, 1941 ના રોજ સવારે 8:00 વાગ્યે આર્મી ગ્રુપ સેન્ટરના ઓપરેશનલ વિભાગના અહેવાલમાંથી:
આક્રમણ સફળતાપૂર્વક ચાલુ છે. સામાન્ય રીતે, નબળા દુશ્મન પ્રતિકાર છે. દેખીતી રીતે, દુશ્મનને તમામ વિસ્તારોમાં આશ્ચર્યચકિત કરવામાં આવ્યું હતું.
નદી પાર પુલ જૅપ. ભૂલ, કોડેન પાસેનો પુલ, રેલ્વે બ્રેસ્ટ નજીકનો પુલ અને ફ્રોનાલુવ વિસ્તારમાં આવેલ પુલ અમારા સૈનિકોએ કબજે કરી લીધો હતો. 6.00 સુધીમાં અમારા વાનગાર્ડ પશ્ચિમી નદીની પૂર્વમાં 4 - 5 કિમી સામાન્ય લાઇન પર પહોંચ્યા. બગ (સરહદની પૂર્વમાં). 44
બાયલસ્ટોક નજીક તૂટેલા સોવિયત સાધનો
ZapOVO સંબંધિત F. Halder ની ડાયરીમાંથી:
22 જૂન, 1941.
બગ અને અન્ય નદીઓ પરના બોર્ડર પુલ દરેક જગ્યાએ અમારા સૈનિકોએ લડાઈ વિના અને સંપૂર્ણ સલામતી સાથે કબજે કરી લીધા હતા. દુશ્મન માટેના અમારા આક્રમણનું સંપૂર્ણ આશ્ચર્ય એ હકીકત દ્વારા પુરાવા મળે છે કે એકમોને બેરેકની ગોઠવણમાં આશ્ચર્યજનક રીતે લેવામાં આવ્યા હતા, વિમાનો એરફિલ્ડ પર ઉભા હતા, તાડપત્રીઓથી ઢંકાયેલા હતા, અને અદ્યતન એકમો, અમારા સૈનિકોએ અચાનક હુમલો કર્યો હતો, પૂછ્યું શું કરવું તે અંગે આદેશ. 45
જી. ગુડેરિયનના સંસ્મરણોમાંથી:
રશિયનોના કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણથી મને ખાતરી થઈ કે તેઓને અમારા ઇરાદા વિશે કોઈ શંકા નથી. બ્રેસ્ટ કિલ્લાના પ્રાંગણમાં, જે અમારા અવલોકન બિંદુઓથી દેખાતું હતું, તેઓ ઓર્કેસ્ટ્રાના અવાજોમાં રક્ષકોને બદલી રહ્યા હતા. પશ્ચિમ બગ સાથેના દરિયાકાંઠાની કિલ્લેબંધી રશિયન સૈનિકો દ્વારા કબજે કરવામાં આવી ન હતી... આશ્ચર્યની ક્ષણ જાળવવાની સંભાવના એટલી મહાન હતી કે પ્રશ્ન ઊભો થયો કે શું આવા સંજોગોમાં, પૂરી પાડવામાં આવેલ એક કલાક માટે આર્ટિલરી તૈયારી હાથ ધરવા યોગ્ય છે? ઓર્ડર દ્વારા માટે. 46
PribOVO ની સરખામણીમાં પરિસ્થિતિ તદ્દન અલગ છે. તે તારણ આપે છે કે ડી. પાવલોવ દ્વારા જિલ્લાના સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યા ન હતા. સૈનિકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને "શું કરવું તે આદેશને પૂછ્યું."
ZapOVO ના સંચાર વડા એ. ગ્રિગોરીવે તપાસમાં કહ્યું (27):
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. બરફ પર 79, વોલ્યુમ 4, તમે નીચેની જુબાની આપી છે:
"મિન્સ્ક છોડીને, સંદેશાવ્યવહાર રેજિમેન્ટના કમાન્ડરે મને જાણ કરી કે રાસાયણિક યુદ્ધ વિભાગે તેને NZ માંથી લડાઇ ગેસ માસ્ક લેવાની મંજૂરી આપી નથી. જિલ્લાના આર્ટિલરી વિભાગે તેને NZ માંથી કારતુસ લેવાની મંજૂરી આપી ન હતી, અને રેજિમેન્ટ પાસે માત્ર એક સૈનિક દીઠ 15 ટુકડા કારતુસનો ગાર્ડ નોર્મ છે, અને પુરવઠા વિભાગે તેને NZ માંથી ફિલ્ડ કિચન લેવાની મંજૂરી આપી ન હતી. આમ, 18 જૂનની બપોરે પણ, મુખ્યાલયના સંતુષ્ટ વિભાગો યુદ્ધ નજીક છે તે તરફ લક્ષી નહોતા... અને 18 જૂનના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફના ટેલિગ્રામ પછી, જિલ્લા સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યા ન હતા. "
પ્રતિવાદી. આ બધું સાચું છે.
"અને 18 જૂનના જનરલ સ્ટાફના નિર્દેશ પછી પણ, પાવલોવ સૈનિકોને લડાઇની તૈયારીમાં લાવ્યા ન હતા." અહીં તારીખ ફરી આવે છે - 18મી જૂન. 18 જૂનના જનરલ સ્ટાફના કુખ્યાત નિર્દેશ વિશે ઘણી નકલો તોડી નાખવામાં આવી છે, જેણે સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ નિર્દેશ મળ્યો નથી. કેટલાક ઇતિહાસકારો માને છે કે તે અસ્તિત્વમાં છે, અન્ય માને છે કે તે અસ્તિત્વમાં નથી. પરંતુ જિલ્લા સંચાર વડા કહે છે કે જનરલ સ્ટાફ તરફથી આવો ટેલિગ્રામ મળ્યો હતો. અને તેના અસ્તિત્વના પરોક્ષ સંકેતો છે: PribOVO, OdVO ના સૈનિકોને 18મીથી લડાઇ તૈયારીમાં લાવવું, નેવીને 19મી જૂનથી લડાઇ તૈયારી નંબર 2માં લાવવું.
ZapOVO માં, 18 જૂન પછી, એક પણ સરહદ વિભાગ ઉભો કરવામાં આવ્યો ન હતો અને સરહદ પર સંરક્ષણ રેખાઓ પર લાવવામાં આવ્યો ન હતો.
મોટાભાગના સરહદી વિભાગો શિયાળાના ક્વાર્ટર્સમાં રહ્યા. પાછી ખેંચતી વખતે, તેઓને લડાયક ચેતવણી નંબર 2 માટે આપમેળે ચેતવણી આપવી જોઈએ. ZapOVO માં બીજા-એકેલોન ડીપ ડિવિઝન અદ્યતન હતા, પરંતુ લડાઇની તૈયારી પર મૂકાયા વિના (ઉપરના ZapOVO પર એ. પોકરોવ્સ્કીના બીજા પ્રશ્નમાંથી સામગ્રી).
કવર પ્લાન મુજબ, બ્રેસ્ટ ફોર્ટ્રેસમાં આર્ટિલરી ડિવિઝન સાથેની એક બટાલિયન હોવી જોઈએ (4થી આર્મીના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઑફ સ્ટાફ એલ. સેન્ડાલોવના સંસ્મરણો). હુમલા સમયે, બે રાઇફલ વિભાગો (6ઠ્ઠી અને 42મી) અને એક ટાંકી વિભાગ (22મી) ત્યાં શિયાળાના ક્વાર્ટર્સમાં સ્થિત હતી. જે વિભાગો વિખેરાઈ ગયા ન હતા અને ચેતવણી આપી ન હતી તે ખાલી નાશ પામ્યા હતા.
વેસ્ટર્ન સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના સંખ્યાબંધ કમાન્ડરોની તપાસ દરમિયાન આ કેવી રીતે અને શા માટે થયું તેની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી. જુલાઈ 22, 1941 (27) ના રોજ યુએસએસઆરની સુપ્રીમ કોર્ટના લશ્કરી કોલેજિયમના બંધ કોર્ટ સત્રના પ્રોટોકોલમાંથી:
પ્રતિવાદી પાવલોવ. મારા પર લગાવવામાં આવેલ આરોપ સમજી શકાય તેવા છે. હું મારી જાતને સોવિયત વિરોધી લશ્કરી કાવતરામાં ભાગ લેવા માટે દોષિત કબૂલ કરતો નથી. હું ક્યારેય સોવિયેત વિરોધી કાવતરાખોર સંગઠનનો સભ્ય રહ્યો નથી.
હું એ હકીકત માટે દોષી કબૂલ કરું છું કે મારી પાસે 4 થી આર્મીના કમાન્ડર, કોરોબકોવ, બ્રેસ્ટમાંથી સૈનિકોને બહાર કાઢવાના મારા આદેશને પૂર્ણ કરે છે તે તપાસવાનો સમય નથી. જૂનની શરૂઆતમાં, મેં બ્રેસ્ટમાંથી એકમોને કેમ્પમાં પાછા ખેંચવાનો આદેશ આપ્યો. કોરોબકોવ મારા આદેશનું પાલન કરતો ન હતો, જેના પરિણામે શહેર છોડ્યા પછી દુશ્મન દ્વારા ત્રણ વિભાગોનો પરાજય થયો.
પ્રતિવાદી કોરોબકોવ. બ્રેસ્ટમાંથી એકમો પાછી ખેંચવાનો આદેશ કોઈએ આપ્યો ન હતો. મેં અંગત રીતે આવો આદેશ જોયો નથી.
હુમલા પછી બ્રેસ્ટ ફોર્ટ્રેસ
પ્રતિવાદી પાવલોવ. જૂનમાં, મારા આદેશ પર, 28 મી રાઇફલ કોર્પ્સના કમાન્ડર, પોપોવને 15 જૂન સુધીમાં તમામ સૈનિકોને બ્રેસ્ટથી કેમ્પમાં ખસેડવાનું કાર્ય મોકલવામાં આવ્યું હતું.
પ્રતિવાદી કોરોબકોવ. મને આ વિશે ખબર ન હતી. આનો અર્થ એ છે કે કમાન્ડરના આદેશોનું પાલન ન કરવા બદલ પોપોવને ફોજદારી રીતે જવાબદાર ગણવામાં આવવો જોઈએ.
તેઓ એકબીજા પર દોષારોપણ કરે છે. ડી. પાવલોવે કિલ્લામાંથી સૈનિકો પાછી ખેંચવાનો આદેશ આપ્યો હતો કે કેમ અને કોણે તેનો અમલ કર્યો નથી તે અજ્ઞાત છે. પરંતુ અહીં એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો નોંધી શકાય છે: જિલ્લા કમાન્ડર જાણતા હતા કે સૈનિકોને કિલ્લામાંથી પાછા ખેંચવાની જરૂર છે. અને તેણે સૈનિકો પાછા ખેંચવાની તારીખ, 15 જૂનનું નામ આપ્યું. હું તમને યાદ અપાવી દઉં કે 13 જૂનના રોજ, ZapOVO ને સૈનિકોની લડાઇ તૈયારી વધારવા માટેનો નિર્દેશ મળ્યો હતો. હકીકતમાં, ડી. પાવલોવે પુષ્ટિ કરી હતી કે જિલ્લા સૈનિકોને વિખેરવાનો આદેશ હતો, જે હાથ ધરવામાં આવ્યો ન હતો. પરંતુ પશ્ચિમી વિશેષ લશ્કરી જિલ્લાના ઇતિહાસમાં આ માત્ર એક નાનો એપિસોડ છે.
ભૂતપૂર્વ જિલ્લા કમાન્ડરના શબ્દોથી વિપરીત, આ જિલ્લામાં લગભગ તમામ સૈનિકો બેરેકમાં હતા. કદાચ જિલ્લાના તમામ સૈન્ય કમાન્ડરો તેમની સાથે ખોટું બોલ્યા હશે? શું તે શક્ય છે? પરિણામે, પશ્ચિમ જિલ્લાના સૈનિકો માટે દુશ્મનાવટની શરૂઆત સંપૂર્ણ આશ્ચર્યજનક બની. ચાલો આપણે એસ. ગુરોવ (4 થી આર્મીના 49 મી પાયદળ વિભાગના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ) ના સંસ્મરણો તરફ વળીએ, જૂન 1941 થી એપ્રિલ 1945 સુધી, તેઓ જર્મન કેદમાં હતા. તે તેનો વિભાગ હતો જેણે બ્રેસ્ટ ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારમાં બચાવ કરવો પડ્યો હતો:
વિભાગે તેના માટે અત્યંત પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં યુદ્ધમાં પ્રવેશ કર્યો: અચાનક, સૂતેલા લોકો પર દુશ્મન તરફથી તમામ પ્રકારના શસ્ત્રોથી વાવાઝોડાની આગનો વરસાદ થયો અને તે જ સમયે હવાઈ બોમ્બ ધડાકા શરૂ થયા. યુઆર પર કામ કરતી બટાલિયનોને મશીનગન અને મોર્ટાર વડે તંબુઓમાં પોઈન્ટ-બ્લેન્ક ગોળી ચલાવવામાં આવી હતી. આર્ટિલરી વેરહાઉસ, ગેસોલિન વેરહાઉસ, સાધનો અને ખોરાક સાથેના વેરહાઉસ 10 મિનિટની અંદર વિમાન દ્વારા નાશ પામ્યા હતા...
જો ડિવિઝનને ઓછામાં ઓછા દસ કલાક અગાઉ ચેતવણી આપવામાં આવી હોત તો પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે અલગ હોત. 47
પરિણામે, ડિવિઝન ઝડપથી પરાજય પામ્યો, તેના સેક્ટરમાં ફરવાનો અને લડત લેવાનો પણ સમય ન મળ્યો. એસ. ગુરોવ દ્વારા આપવામાં આવેલ યુદ્ધની શરૂઆતનું વર્ણન બ્રેસ્ટ ફોર્ટ્રેસના સંરક્ષણ વિશેની અસંખ્ય ફિલ્મોનો સંપૂર્ણ પડઘો પાડે છે. બેરેક પર તોપમારો, વસ્ત્રો વિનાના સૈનિકો બહાર દોડી રહ્યા છે અને જર્મનોને જે બધું હાથમાં આવ્યું છે તે સાથે અભિવાદન - આ પશ્ચિમી વિશેષ લશ્કરી જિલ્લા વિશે છે.
પી. લેપિન (10મી આર્મીના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ) ના સંસ્મરણોમાંથી:
ZapOVO હેડક્વાર્ટરના તમામ ઓર્ડરનો હેતુ ગૌણ અધિકારીઓના મનમાં આત્મસંતોષનું વાતાવરણ ઊભું કરવાનો હતો. રાજ્યની સરહદ સંરક્ષણ યોજનાની મંજૂરી સાથે અમે જે “બેગપાઈપ્સ” વિકસાવી હતી, એક તરફ, નિર્ણાયક કાર્યવાહી માટે દુશ્મનની સ્પષ્ટ તૈયારી, જેની અમને ગુપ્તચર એજન્સીઓ દ્વારા વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી, બીજી તરફ, અમને સંપૂર્ણપણે દિશાહિન કરી દીધા. અને અમને ઉભરતી પરિસ્થિતિને ગંભીર મહત્વ ન આપવા માટે સેટ કરો. 48
22 જુલાઈના રોજ ટ્રાયલ વખતે, ઝેપોવો એ. ગ્રિગોરીવેના સંચાર વડાએ જિલ્લાની યુદ્ધ પહેલાની સ્થિતિનું વર્ણન નીચે મુજબ કર્યું (27):
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. યુદ્ધની શરૂઆત પહેલાં જિલ્લા મુખ્યાલયની પરિસ્થિતિ વિશે જુબાની આપતા, તમે કહો છો:
“22 જૂને શરૂ થયેલા યુદ્ધે પશ્ચિમી વિશેષ લશ્કરી જિલ્લાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધું. શાંતિપૂર્ણ મૂડ કે જે સમગ્ર હેડક્વાર્ટરમાં શાસન કરે છે તે ચોક્કસપણે સૈનિકોમાં પ્રસારિત કરવામાં આવ્યું હતું. ફક્ત આ "સંતુષ્ટતા" એ હકીકતને સમજાવી શકે છે કે વિમાનને જર્મન દરોડા દ્વારા જમીન પર પકડવામાં આવ્યું હતું. આર્મી હેડક્વાર્ટર શિયાળાના ક્વાર્ટર્સમાં હતું અને તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો, અને અંતે, સૈન્યનો એક ભાગ (બ્રેસ્ટ ગેરીસન) તેમના શિયાળાના ક્વાર્ટર્સમાં બોમ્બમારો કરવામાં આવ્યો હતો” (ld. 76, વોલ્યુમ 4).
શું આ નિવેદનો સાચા છે?
પ્રતિવાદી. હા.
ડી. પાવલોવની પ્રવૃત્તિઓ અંગે ગંભીર પ્રશ્નો હતા. આજ સુધી, તેની પૂછપરછના પ્રોટોકોલમાંથી એક (તારીખ 21 જૂન, 1941) વર્ગીકૃત થયેલ છે. પુસ્તકમાં, મેં પૂછપરછના બે પ્રોટોકોલ પોસ્ટ કર્યા છે, પહેલો પહેલો 7 જુલાઈના રોજ (અંતરો) (18) અને 22 જુલાઈ, 1941ના રોજ યુએસએસઆરના સુપ્રીમ કોર્ટના લશ્કરી કોલેજિયમના બંધ કોર્ટ સત્રનો પ્રોટોકોલ (27) . હું તેને વાંચવાની ભલામણ કરું છું. સામગ્રી ખૂબ જ રસપ્રદ છે. ઘણા કમાન્ડરોની ઝઘડાને હાસ્યજનક ગણી શકાય, જો તેમની ક્રિયાઓ સહિતની વિશાળ દુર્ઘટના માટે નહીં.
PribOVO અને ZapOVO ની સરખામણી કરતી વખતે, ટુકડીની તૈયારીમાં નોંધપાત્ર તફાવતો આઘાતજનક છે. શું એકીકૃત મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમના માળખામાં આ શક્ય છે?
22 જૂન-8 જુલાઈ, 1941 પશ્ચિમ મોરચા પર લડાઈ
આપણે કહી શકીએ કે સામાન્ય રીતે જિલ્લા કમાન્ડરના કાર્યમાં "નિષ્ફળતા" છે. તદુપરાંત, નિષ્ફળતા મુખ્ય હુમલાની દિશામાં આવી હતી, જેનો અર્થ છે કે તે સંભવિતપણે એક મહાન જોખમ વહન કરે છે. આ નિષ્ફળતાએ પડોશી મોરચાઓને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં મૂક્યા.
કિવ સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ
KOVO ને લડાઇની તૈયારી માટે સૈનિકો લાવવા પર નિર્દેશ નંબર 1 પણ પ્રાપ્ત થયો. M. Purkaev (કિવ સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ) દ્વારા સર્વેક્ષણ સામગ્રીમાંથી:
22 જૂનના રોજ 1 કલાકથી 2 કલાકના સમયગાળામાં, જિલ્લા સૈનિકોના કમાન્ડરને જનરલ સ્ટાફ તરફથી એક આદેશ મળ્યો, જેમાં જર્મનો રાજ્યની સરહદ પાર કરવાના કિસ્સામાં, સૈનિકોને સંપૂર્ણ લડાઇ તત્પરતા રાખવાની માંગણી કરી હતી. તેઓને તમામ દળો અને માધ્યમોથી ભગાડવી જોઈએ, અને આગળની સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી પોતે સરહદો પાર ન કરવી જોઈએ...
સંરક્ષણ યોજના અનુસાર, 22 જૂન, 1941 ના રોજ સવારે 4 થી 6 વાગ્યા સુધી કિવ સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના કવરિંગ ટુકડીઓ રાજ્યની સરહદ, સંરક્ષણ રેખાઓ સુધી પહોંચવાનું શરૂ કર્યું.
સરહદ પર દુશ્મનાવટ શરૂ થાય તે પહેલાં, સૈનિકો 5, 4 (દસ્તાવેજમાં સંખ્યા વટાવી દેવામાં આવી છે અને ટોચ પર 26 લખેલી છે) અને 12 સૈનિકો યોજના અનુસાર, તેમની રક્ષણાત્મક રેખાઓ છોડવામાં અને કબજો કરવામાં સફળ થયા. સરહદ નજીક RAVA રશિયન દિશામાં 6ઠ્ઠી સૈન્યના કવરિંગ ટુકડીઓ આગામી લડાઇમાં પ્રવેશ્યા. 49
KOVO ટુકડીઓએ 4 થી 6 વાગ્યા સુધી સરહદ પર મોડા આવવાનું શરૂ કર્યું. સરહદી કિલ્લેબંધી તરફના આ મોડેથી આગળ વધવાથી ઘણી દિશાઓમાં કાઉન્ટર યુદ્ધ થયું.
1. KOVO ના કમાન્ડર M. Kirpanos 2. M. Purkaev COVO ના ચીફ ઓફ સ્ટાફ 3. P. નોવિચકોવ 62મા પાયદળ વિભાગના ચીફ ઓફ સ્ટાફ
કિવ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક 21 જૂનના રોજ ટેર્નોપિલમાં નવી કમાન્ડ પોસ્ટ પર ખસેડવામાં આવ્યું. એમ. પુરકાયેવ:
...હું ઉતાવળમાં ટેર્નોપોલ પહોંચ્યો, જ્યાં હું 6/22/41 ના રોજ સવારે લગભગ 3 વાગ્યે પહોંચ્યો.
મારા આગમન સુધીમાં, જિલ્લા સૈનિકોના કમાન્ડર, જનરલ કિરપાનોસને, સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવા માટે જનરલ સ્ટાફ તરફથી પહેલેથી જ આદેશ મળ્યો હતો, પરંતુ તેણે કોઈને પણ આદેશ આપ્યો ન હતો.
જર્મનો દ્વારા અપેક્ષિત હુમલાના સંદર્ભમાં જનરલ સ્ટાફના આદેશ વિશે જનરલ કિરપાનોસ તરફથી સૂચનાઓ પ્રાપ્ત થયા પછી, મેં તરત જ તમામ સૈન્ય કમાન્ડરોને બાઉડોટની ઑફિસમાં વ્યક્તિગત રૂપે બોલાવ્યા. અને 3 થી 4 કલાકના સમયગાળામાં, તેણે વ્યક્તિગત રીતે દરેકને સૈનિકોને સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં લાવવા અને યોજના અનુસાર સંરક્ષણ હાથ ધરવા આદેશ આપ્યો. જ્યારે જર્મનો રાજ્યની સરહદ પાર કરે છે, ત્યારે તમામ દળો અને માધ્યમો સાથે પ્રતિબિંબિત થાય છે, પોતાને સરહદ પાર ન કરો. આગળની સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી અમારા વિમાનો સરહદ પર ઉડશે નહીં. 50
ડિસ્ટ્રિક્ટ કમાન્ડર, એમ. કિરપાનોસે, પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સ તરફથી નિર્દેશ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, એમ. પુરકાઈવ 22 જૂનના રોજ 3 વાગ્યે આવ્યા ત્યાં સુધી કોઈ પગલાં લીધાં નહોતા. શા માટે? હેડક્વાર્ટર પર પહોંચ્યા પછી, બાદમાં સૈન્ય કમાન્ડરોને બોલાવવાનું શરૂ કર્યું અને સૈનિકોને લડાઇની તૈયારીમાં લાવવાનો આદેશ આપ્યો. સૈન્ય કમાન્ડરો, બદલામાં, લડાઇની તૈયારી માટે તેમને સોંપવામાં આવેલા એકમોને લાવ્યા. પરિણામે, એકમોને લડાઇની તૈયારીમાં લાવવાની પ્રક્રિયામાં ઘણો વિલંબ થયો હતો, અને કેટલાક વિભાગો પાસે તેમની સ્થિતિ લેવાનો સમય નહોતો.
જી. શેરસ્ટ્યુક (45મી પાયદળ વિભાગના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર):
મેં ઉપર સૂચવ્યા મુજબ, sk ના કમાન્ડરનો હુકમ. SD ના ભાગો લાવવા વિશે. લડાઇની તૈયારીમાં અને તેમને તેમના ગેરિસન્સમાં છોડીને, મને 22 જૂન, 1941 ના રોજ નવ વાગ્યે લ્યુબોમલ શહેરમાં ડિવિઝનના ચીફ ઓફ સ્ટાફ, કર્નલ ચુમાકોવ દ્વારા ટેલિફોન દ્વારા મળ્યો. 51
45મી પાયદળ ડિવિઝનને 22 જૂનના રોજ નવ વાગ્યે લડાઇ તૈયારીમાં લાવવામાં આવી હતી, જ્યારે સરહદ પર લડાઈ પૂરજોશમાં હતી! કેટલાક KOVO એકમો 23 જૂનના રોજ પણ લડાઇની તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યા હતા.
પી. નોવિચકોવ (5મી આર્મીના 62મા પાયદળ વિભાગના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ):
પહેલેથી જ સૂચવ્યા મુજબ, વિભાગના ભાગો એકાગ્રતાવાળા વિસ્તારોમાં સ્થિત હતા.
3.00 વાગ્યે, શટર 15 ના આદેશ દ્વારા, મુખ્યાલયને ચેતવણી આપવામાં આવી હતી, ઓર્ડરમાં પેકેજ અને નકશા ખોલવા વિશેનો પત્ર સૂચવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં સંરક્ષણ વ્યવસાયની રેખા સૂચવવામાં આવી હતી, અગાઉ હાથ ધરવામાં આવેલા રિકોનિસન્સના સંબંધમાં તેમાં કોઈ વિસંગતતાઓ ન હતી;
3.30 22.6 પર અમને ડિવિઝનની પટ્ટીના બે પોઈન્ટ પર એવેન્યુના ક્રોસિંગ વિશે સરહદી સૈનિકો તરફથી પ્રથમ ડેટા પ્રાપ્ત થયો.
4.00 વાગ્યે, સરહદ સૈનિકો અને શટર 15 તરફથી સમગ્ર સરહદ સાથેના એવન્યુ ક્રોસિંગ વિશે ડેટા પ્રાપ્ત થયો.
આ સમયે, સરહદ ચોકીઓએ ઉગ્ર લડાઈઓ લડી અને ખાસ કરીને તેઓએ કબજે કરેલા બંકરોથી પ્રતિકાર કર્યો.
1લી સેનાની રેજિમેન્ટ 5.00-6.00 વાગ્યે સંરક્ષણ લાઇન પર કબજો કરવા માટે રાજ્યની સરહદ તરફ આગળ વધી અને 10.00-11.00 સુધીમાં તેમના ક્ષેત્રો પર કબજો કર્યો અને, સરહદ ચોકીઓ સાથે મળીને, આ દિવસે પ્ર-કુ અસમર્થ હતા; નદી પાર કરવા માટે. જૅપ. બગ. સમગ્ર મોરચે.
જેમ તમે જોઈ શકો છો, લડાઈ 4.00 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી... જો કે, કેટલાક કારણોસર, 10-12.00 સુધી અમને ફિલ્ડ ટુકડીઓ અને એરક્રાફ્ટ વિરોધી શસ્ત્રો માટે એરક્રાફ્ટ ન ખોલવા માટે ફાયર શટરમાંથી ઓર્ડર મળ્યા અને ચેતવણી આપી કે આ ઉશ્કેરણી
સ્પષ્ટપણે કહેવું જ જોઇએ કે 120 મીમી મોર્ટાર માટે ખાણો સિવાય દારૂગોળાની કોઈ અછત નહોતી. 52
62મી રાઈફલ ડિવિઝન સવારે 10-11 વાગ્યે (એલાર્મના 7-8 કલાક પછી) સંરક્ષણ ક્ષેત્રો પર કબજો કરે છે. જ્યારે તેઓએ આ હુમલા પહેલાની રાત દરમિયાન કરવું જોઈએ (નિર્દેશક #1). નિયમો અનુસાર, સરહદી એકમોને પોઝિશન પર કબજો કરવા માટે 2-3 કલાકનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. KOVO હેડક્વાર્ટર અને સેનાની તમામ કાર્યવાહીમાં અમુક પ્રકારની મંદી છે.
ફક્ત 72મી માઉન્ટેન રાઈફલ ડિવિઝનના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર, પી. અબ્રામિડ્ઝ, દુશ્મનાવટની શરૂઆત પહેલાં સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવા વિશે બોલે છે:
20 જૂન, 1941 ના રોજ, મને જનરલ સ્ટાફ તરફથી નીચેનો એન્ક્રિપ્ટેડ સંદેશ મળ્યો: "તમારા રચનાના તમામ એકમો અને એકમો જે સરહદ પર સ્થિત છે, તેઓને કેટલાક કિલોમીટર પાછા ખેંચી લેવા જોઈએ, એટલે કે, તૈયાર સ્થિતિની લાઇન પર. જર્મન એકમોની કોઈપણ ઉશ્કેરણીનો જવાબ આપશો નહીં જ્યાં સુધી તેઓ રાજ્યની સરહદનું ઉલ્લંઘન ન કરે. ડિવિઝનના તમામ એકમોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવું આવશ્યક છે. 21 જૂન, 1941ના રોજ 24 કલાકમાં અમલ કરવામાં આવશે. 53
"21 જૂનના રોજ 24 કલાક સુધીમાં" એકમોને લડાઇની તૈયારીમાં લાવવાનો અહેવાલ આપો! સૈનિકોની તૈયારીનો સમય ચોક્કસ રીતે દર્શાવેલ છે.
સામાન્ય રીતે, KOVO ટુકડીઓને ઓછામાં ઓછી લડાઇની તૈયારીમાં લાવવામાં આવી હતી, જો કે આ ખૂબ જ ધીરે ધીરે થયું અને બધા એકમોમાં નહીં. કેટલાક વિભાગો પાસે કવર યોજનાઓ અનુસાર તેમના ક્ષેત્રો સુધી પહોંચવાનો સમય ન હતો, જેના કારણે તેમની લડાઇ ક્ષમતામાં ઘટાડો થયો હતો.
સૈન્યની પરિસ્થિતિનો વધુ વિગતવાર અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે.
ઓડેસા લશ્કરી જિલ્લા
21 જૂન, 1941 ના રોજ મોડી સાંજે ઓડેસા લશ્કરી જિલ્લાના કમાન્ડરે જિલ્લાના સૈનિકોને લડાઇની તૈયારીમાં લાવવાનો આદેશ આપ્યો. તેને સરહદ રક્ષકો સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કરવા અને સરહદ કિલ્લેબંધી પર કબજો કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. એવો અભિપ્રાય છે કે સ્ટાફના વડા એમ. ઝખારોવે જિલ્લા કમાન્ડર વાય. ચેરેવિચેન્કોને આવો આદેશ આપવા માટે ખાતરી આપી હતી. જો કે, વાય. ચેરેવિચેન્કો તેમના સંસ્મરણોમાં પીપલ્સ કમિશનર એસ. ટિમોશેન્કો સાથેની વાતચીત તરફ નિર્દેશ કરે છે, જેના પછી સૈનિકોને સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં લાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, જિલ્લા કમાન્ડરે સ્ટાફના જિલ્લા વડા એમ. ઝખારોવની પહેલ અને કાર્યક્ષમતાની નોંધ લીધી:
પરિસ્થિતિને સંક્ષિપ્તમાં સમજાવ્યા પછી અને પીપલ્સ કમિશનર સાથેની વાતચીતની સામગ્રીઓ પહોંચાડ્યા પછી, મેં ઝાખારોવને તમામ સરહદ સૈનિકોને એલર્ટ પર લાવવા અને જિલ્લા સૈનિકોને યોજના અનુસાર રક્ષણાત્મક લાઇન લેવા અને દુશ્મનનો સામનો કરવા તૈયાર રહેવાનો આદેશ આપ્યો. આગ એમ.વી. ઝખારોવે અસાધારણ કાર્યક્ષમતા અને પહેલ દર્શાવી...
કવરિંગ યુનિટ્સને તેમના વિસ્તારો પર કબજો કરવા અને સરહદ ટુકડીઓ સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. આ બધાએ પછી પ્રગટ થયેલી ઘટનાઓમાં ઓડેસા લશ્કરી જિલ્લાના એકમો અને રચનાઓના સંગઠિત વર્તનને સુનિશ્ચિત કર્યું. 54
1. Y. ચેરેવિચેન્કો, OdVO 2. M. Zakharov, OdVO 3 ના ચીફ ઑફ સ્ટાફ. F. મિચુગિન, OdVO 4 ના એરફોર્સના કમાન્ડર રેજિમેન્ટ
OdVO ના કમાન્ડર Y. Cherevichenko અને ZapOVO ના કમાન્ડર ડી. પાવલોવે 21 જૂનની સાંજે પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સ એસ. ટિમોશેન્કો સાથે વાત કરી. માત્ર પ્રથમ, વાતચીત પછી, સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવાનો આદેશ આપ્યો (વાતચીત શેના વિશે હતી?), અને બીજાને કહેવામાં આવ્યું હતું કે "માત્ર કિસ્સામાં, 22 જૂનની સવારે સૈન્યના મુખ્ય મથકને એકત્રિત કરો." આ એ હકીકત હોવા છતાં કે સૈનિકોને પહેલાથી જ ડાયરેક્ટિવ નંબર 1 મળી ચૂક્યો છે. તેમાંથી કયું "પૂરતું નથી કહેતું" છે?
વાય. ચેરેવિચેન્કોએ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે એમ. ઝાખારોવ, યુદ્ધના થોડા દિવસો પહેલા, આગ્રહ કરતા હતા કે વાયુસેનાને વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાંથી ચેતવણી પર પાછી ખેંચી લેવામાં આવે અને ક્ષેત્રીય એરફિલ્ડ્સમાં વિખેરવામાં આવે:
મારા આદેશ પહેલાં જ, બ્લેક સી નેવીના કમાન્ડ પાસેથી તોળાઈ રહેલા ભય વિશે જાણ્યા પછી, તેણે, એક સાથે જિલ્લા વાયુસેના કમાન્ડર, મેજર જનરલ એફ.જી. મિશિગિનને લડાઇ તૈયારી વધારવાનો આદેશ જારી કરીને, કોર્પ્સ કમાન્ડરોને સૈનિકો પાછા ખેંચવાનો આદેશ આપ્યો. વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાંથી એલર્ટ પર. 55
OdVO એરફોર્સના કમાન્ડર એફ. મિચુગિન હતા. તેથી, OdVO ચીફ ઓફ સ્ટાફ, જનરલ એમ. ઝાખારોવના આગ્રહથી, OdVO ઉડ્ડયન ક્ષેત્રના એરફિલ્ડમાં વિખેરાઈ ગયું. એફ. મિચુગિને આ અંગે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો, પરંતુ લેખિત આદેશ મળ્યા બાદ તેને તેનું પાલન કરવાની ફરજ પડી હતી. યુદ્ધની શરૂઆતના થોડા દિવસો પહેલા, વિમાનોને ફિલ્ડ એરફિલ્ડમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા અને છદ્માવરણ કરવામાં આવ્યા હતા.
ભાવિ એર માર્શલ એ. પોક્રીશકીન, જેમણે યુદ્ધ પહેલા ઓડવો એરફોર્સમાં સેવા આપી હતી, યાદ કરે છે કે યુદ્ધના ઘણા દિવસો પહેલા તેઓ વૈકલ્પિક એરફિલ્ડ પર વિમાન લઈ જતા હતા. જ્યારે 22 જૂનની સવારે, જર્મન ઉડ્ડયનએ તેની રેજિમેન્ટના કાયમી એરફિલ્ડ પર બોમ્બમારો કર્યો, ત્યારે એરફિલ્ડ પર સ્થિત એકમાત્ર એરક્રાફ્ટ ત્યાં નાશ પામ્યું હતું, જેની પાસે ભંગાણને કારણે એક દિવસ પહેલા વૈકલ્પિક એરફિલ્ડ પર ઉડાન ભરવાનો સમય નહોતો.
પરિણામે, જર્મન હુમલા સમયે, OdVO એરફોર્સનું મોટાભાગનું ઉડ્ડયન ફિલ્ડ એરફિલ્ડ્સ પર હતું, દુશ્મનની પ્રથમ હડતાલને ટાળીને અને તેના સાધનોને સાચવીને. ત્યારબાદ, OdVO એરફોર્સ બેઝ પર સધર્ન ફ્રન્ટ એરફોર્સની રચના કરવામાં આવી.
એફ. મિચુગિન ફ્રન્ટ લાઇન લશ્કરી જિલ્લાના એરફોર્સના થોડા કમાન્ડરોમાંના એક હતા જેમને યુદ્ધની શરૂઆતમાં ઉડ્ડયનના નુકસાન માટે ગોળી મારી ન હતી!
ઓડેસા મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના સૈનિકો લડાઇની તૈયારીમાં યુદ્ધની શરૂઆતને મળ્યા. આનાથી તેમને હાર ટાળવા અને સંગઠિત રીતે યુદ્ધમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી મળી.
 
5. "સંયોગ કે તે દુશ્મનોનું કામ હતું"
22 જૂન - 8 જુલાઈ, 1941 ના સરહદી યુદ્ધમાં, પશ્ચિમી મોરચાના સૈનિકો (ઝાપોવોવોમાંથી રચાયેલા) ને ગંભીર નુકસાન થયું હતું અને તેઓ વર્ચ્યુઅલ રીતે પરાજિત થયા હતા: મોટા ભાગના આગળના દળો (પુરુષો અને સાધનો) કાં તો નાશ પામ્યા હતા અથવા કબજે કરવામાં આવ્યા હતા. તેથી, ZapOVO થી સંબંધિત યાદો સૌથી નજીકના ધ્યાનને પાત્ર છે.
હું આ વિશે વ્યાપક પુરાવા આપીશ નહીં; તે ઘણી જગ્યા લેશે. પરંતુ નજીકના ભવિષ્ય માટે, હું એસ. ચેકુનોવ દ્વારા પ્રકાશિત જનરલ પોકરોવ્સ્કીના કમિશનની સામગ્રીને વિવિધ દિશામાં ગોઠવવાની યોજના ઘડી રહ્યો છું. આનાથી વાચકો માટે મુદ્દાઓની સંપૂર્ણ શ્રેણી આવરી લેવામાં વધુ આરામદાયક બનશે.
હું ફક્ત ZapOVO, ખાસ કરીને 4 થી આર્મી સાથે સંબંધિત પુરાવાના કેટલાક ટુકડાઓ ટાંકવા માંગુ છું, જે જર્મન સૈનિકોના મુખ્ય હુમલાની દિશામાં સ્થિત હતી - બ્રેસ્ટ દિશામાં.
સંખ્યાબંધ પુરાવાઓના આધારે, કોઈ સૈનિકોની લડાઇની તૈયારી અને સાધનોમાં ચોક્કસ ઘટાડો નોંધી શકે છે. કર્નલ એ. કિસ્લિત્સિનના સંસ્મરણો અનુસાર (4થી આર્મીના 22મા ટાંકી વિભાગના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ - તે જ વિભાગ જે બ્રેસ્ટમાં તૈનાત હતો):
યુદ્ધના બે અઠવાડિયા પહેલા (લગભગ), 4 થી આર્મીના હેડક્વાર્ટર તરફથી ટાંકીમાંથી દારૂગોળો દૂર કરવા અને આ દારૂગોળો NZ વેરહાઉસમાં સંગ્રહિત કરવા માટે ટોચની ગુપ્ત સૂચના અને આદેશ મળ્યો હતો. મેં આ દસ્તાવેજોની જાણ ડિવિઝન કમાન્ડર, મેજર જનરલ વિક્ટર પાવલોવિચ પુગાનોવને કરી, અને તેમને ટાંકીમાંથી દારૂગોળો દૂર કરવા અને તેને બગ નદીના કિનારે આવેલા NZ વેરહાઉસમાં સંગ્રહિત કરવાની અયોગ્યતા વિશે સૈન્ય કમાન્ડરને તરત જ લખવાનું કહ્યું, કારણ કે આનો અર્થ, મારા મતે, ડિવિઝનની લડાઇ તત્પરતાને દૂર કરવાનો હતો. 57
22મી ટાંકી ડિવિઝનને કવર યોજનાઓ અનુસાર બ્રેસ્ટમાંથી તેના સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાંથી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી ન હતી, પરંતુ તેનો દારૂગોળો પણ પાછો ખેંચવામાં આવ્યો હતો. તે પર ભાર મૂકવો યોગ્ય છે કે ડિવિઝન સરહદની નજીક સ્થિત છે, જેનો અર્થ છે કે તે હુમલા માટે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ છે. એ. કિસ્લિટ્સિનના જણાવ્યા મુજબ, 4 થી આર્મીના મુખ્ય મથકની ક્રિયાઓ, "વિભાગની લડાઇ તૈયારી" નાબૂદ તરફ દોરી ગઈ.
પરંતુ 3જી આર્મીમાં પરિસ્થિતિ. કર્નલ એન.એમ. કાલાંચુક (3જી આર્મીના 29મી ટાંકી વિભાગના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ) ના સંસ્મરણોમાંથી:
દરેક જણ જાણતા હતા કે યુદ્ધ નજીક છે, તે અનિવાર્ય છે. પરંતુ સૈનિકોને લડાઇની તૈયારીમાં લાવવાના કોઈપણ પગલાં પ્રતિબંધિત હતા, યુદ્ધના કિસ્સામાં એકાગ્રતા વિસ્તારો, નિરીક્ષણ અને કમાન્ડ પોસ્ટ્સને સજ્જ કરવા માટે પણ, નકશા પર દર્શાવેલ રક્ષણાત્મક રેખાઓ પર રક્ષણાત્મક માળખાનો ઉલ્લેખ ન કરવો. એકવાર એક મીટિંગમાં, જ્યારે "રેડ પેકેજો" પૂર્ણ થયા, ત્યારે મેં 3જી આર્મીના ચીફ ઓફ સ્ટાફ, મેજર જનરલ કોન્દ્રાટ્યેવને સતત પૂછ્યું કે મને 0.5 સુધીના કારતુસ સાથે શેલો અને ડિસ્ક સાથે ટેન્કમાં દારૂગોળો લોડ પૂરક કરવાની મંજૂરી આપો. દારૂગોળાના રાઉન્ડ, કારણ કે સૂચનાઓ અનુસાર દારૂગોળાના 0.25 રાઉન્ડનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો. અને મને સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો, વધુમાં, મને આ મુદ્દા વિશે ફરીથી સંપર્ક ન કરવાની ચેતવણી મળી હતી. 58
એક જગ્યાએ ઓછી જાણીતી હકીકત: બ્રેસ્ટમાં લશ્કરી સાધનોના પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એ જ એ. કિસ્લિત્સિનના સંસ્મરણોમાંથી:
સોવિયત આર્મી સાથે સેવામાં સાધનો અને શસ્ત્રોનું તકનીકી પ્રદર્શન. તેના સાધનો 21 જૂનના રોજ પૂર્ણ થયા હતા, અને 22 જૂને, 6 વાગ્યે, 4 થી આર્મીના સમગ્ર ઓફિસર કોર્પ્સ તેના નિરીક્ષણ માટે હાજર થવાના હતા. પ્રદર્શનમાં તમામ પ્રકારના લડાઇ, વિશેષ અને પરિવહન વાહનો, આર્ટિલરી અને મોર્ટાર સિસ્ટમ્સ, શેલ, ખાણો અને કારતુસ, લશ્કરી ઇજનેરી અને લશ્કરી-તકનીકી સાધનો પર વ્યૂહાત્મક, તકનીકી અને લડાઇ ગુણધર્મોના સંપૂર્ણ વર્ણન સાથે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. આખું પ્રદર્શન દુશ્મન પાસે ગયું. તે સમજવું હજુ પણ મુશ્કેલ છે કે શું પ્રદર્શનનું ઉદઘાટન યુદ્ધના પ્રથમ દિવસ સાથેનો સંયોગ હતો, અથવા તે દુશ્મનોનું કામ હતું.
એટલે કે, જર્મન હુમલાના સમયે, બ્રેસ્ટમાં લશ્કરી પ્રદર્શન યોજાવાનું હતું (22 જૂનના રોજ 6:00 વાગ્યે શરૂ થશે)! હું કેવી રીતે સમજી શકું?
બ્રેસ્ટ આર્ટિલરી શ્રેણીથી સંબંધિત જર્મન ફોટોગ્રાફ્સ. ફોટો 76-mm Z-K એન્ટી એરક્રાફ્ટ ગન બતાવે છે. ફોટો હેઠળ જર્મન 1 ફોટોમાં એક શિલાલેખ છે: russ. Geschützstaffel bei Brest – Litowsk Belarus (અનુવાદ – Brest – Litovsk Belarus પાસે રશિયન આર્ટિલરી), 2 ફોટા: russ. Geschütz beladen auf Wagen bei Brest – Litowsk Be (અનુવાદ – બ્રેસ્ટમાં એક કેરેજ પર લોડ થયેલ રશિયન તોપ – Litowsk Be)
તદુપરાંત, "4 થી આર્મીના સમગ્ર ઓફિસર કોર્પ્સ" પ્રદર્શનમાં હાજર રહેવાના હતા. તે ક્ષણે અન્ય જિલ્લાઓ એલર્ટ પર હતા તે હકીકતને ધ્યાનમાં લેતા, એક મુખ્ય હુમલાની દિશામાં સરહદી કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારમાં પ્રદર્શનનું આયોજન કરવાની હકીકત કંઈક સામાન્ય લાગે છે! અને જિલ્લા કમાન્ડર મદદ કરી શક્યા નહીં પરંતુ આવા પ્રદર્શનના સંગઠન વિશે જાણી શક્યા.
એવું કહી શકાય કે 4 થી આર્મીને લડાઇની તૈયારીમાં લાવવામાં આવી ન હતી અને તેના માટે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં યુદ્ધમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
જૂન 1941 થી એપ્રિલ 1945 સુધી એસ. ગુરોવ (4 થી આર્મીના 49મા પાયદળ વિભાગના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ) ના સંસ્મરણોમાંથી, તેઓ જર્મન કેદમાં હતા:
એપ્રિલમાં, યુનિટ કમાન્ડર, બટાલિયન કમાન્ડર અને કમાન્ડરો તેમના ક્ષેત્રો અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રોથી પરિચિત હતા...
અમે UR આગને ધ્યાનમાં લઈને ફાયર સિસ્ટમ બનાવવામાં અસમર્થ હતા, કારણ કે... UR મુખ્યમથકે ફોર્ટિફાઇડ ફાયર સિસ્ટમ જારી કરવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો હતો. જિલ્લા, એ હકીકતને ટાંકીને કે તેમની પાસે જિલ્લા મુખ્યાલયનો આદેશ છે જે ઉર વિશે કોઈપણ માહિતી આપવા પર સ્પષ્ટપણે પ્રતિબંધ મૂકે છે.
આર્ટિલરી ડિવિઝનમાં હતી, ઝેડના અપવાદ સિવાય, જે એસેમ્બલી સ્ટેશન પર હતી. ક્રુપકી." 59
ડિવિઝનને તેની "ફાયર સિસ્ટમ" જાણ્યા વિના SDનો બચાવ કરવો પડ્યો. ZapOVO માં માત્ર એસ. ગુરોવના સંસ્મરણો અનુસાર, મોટાભાગની વિમાન વિરોધી આર્ટિલરી તાલીમ શિબિરોમાં હતી. જે દુશ્મન ઉડ્ડયન માટે સારી મદદરૂપ હતી.
આગળ એસ. ગુરોવ અહેવાલ આપે છે:
ડિવિઝન હેડક્વાર્ટર આજે, એટલે કે. 21.06., નવા સ્થાને, 31મી LAP ના મુખ્યાલયમાં ખસેડવામાં આવ્યા, અને તે યુનિટ કમાન્ડરો, સ્ટાફના વડાઓ 6.00 22.06 સુધીમાં. બ્રેસ્ટ આર્ટિલરી રેન્જમાં તાલીમ માટે પહોંચો...
ટેકનિકલ પ્રદર્શન વિશે કોઈ સંદેશ નથી, પરંતુ બ્રેસ્ટ તાલીમ મેદાનમાં તમામ વરિષ્ઠ અધિકારીઓનું આગમન મુખ્ય છે. આનાથી અસરકારક રીતે 4થી આર્મીનો શિરચ્છેદ થયો અને તેનું નેતૃત્વ કરવું મુશ્કેલ બન્યું. જેણે ફરીથી સૈનિકોની લડાઇ અસરકારકતામાં ઘટાડો કર્યો. સર્વેક્ષણના અંતે, એસ. ગુરોવે ઉમેર્યું:
હું નીચેના ઉમેરું છું:
a) 22.06 6.00 વાગ્યે, આર્મી હેડક્વાર્ટર, તમામ યુનિટ કમાન્ડરો અને કમાન્ડરોના આદેશથી. મુખ્ય મથક બ્રેસ્ટ આર્ટિલરી રેન્જમાં હોવાનું માનવામાં આવતું હતું.
b) મને 22.06 ના રોજ 10.00 વાગ્યે જિલ્લા મુખ્યાલય, સંગઠનાત્મક વિભાગમાં, ટોળાની યોજના સાથે બોલાવવામાં આવ્યો હતો.
c) એરક્રાફ્ટ વિરોધી વિભાગને સંગ્રહ માટે સરહદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યો હતો - આર્ટ. ક્રુપકી.
ડી) શરૂઆત મે મહિનામાં શરૂ થતા આર્મી આર્ટિલરીએ ડિવિઝનની આર્ટિલરીને બ્રેસ્ટ એરોગેશન રેન્જમાં ટ્રાન્સફર કરવાની માંગ કરી હતી. અમારા વાંધાઓના જવાબમાં કે આર્ટિલરી વિના સરહદ પર ડિવિઝન છોડવું અશક્ય છે, તેણે આર્મી કમાન્ડર શ્રી કોરોબકોવને જાણ કરી, જેમણે 21 જૂને, ઓપરેશનલ રમત પછી, મારી જવાબદારી હેઠળ, મને વ્યક્તિગત રીતે આદેશ આપ્યો કે આર્ટિલરી 23 જૂનની સવારે ટ્રેનિંગ ગ્રાઉન્ડ પર હશે.
e) 21 જૂને ડિવિઝન હેડક્વાર્ટરને નવા સ્થાને સ્થાનાંતરિત કરવું. હેડક્વાર્ટરના ઓપરેશનલ કામમાં વિક્ષેપ પડ્યો.
f) પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સના ઓર્ડરના અસાધારણ મહત્વના ખૂબ વિલંબ સાથે આગમન.
મને હજુ પણ શંકા છે કે 06/22/41 થી સંબંધિત ઉપરોક્ત તમામ હકીકતો માત્ર એક સામાન્ય સંયોગ છે. જો ડિવિઝનને ઓછામાં ઓછા દસ કલાક અગાઉ ચેતવણી આપવામાં આવી હોત તો પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે અલગ હોત. 60
એસ. ગુરોવ એ. કિસ્લિત્સિનના શબ્દોની પુષ્ટિ કરે છે કે 4થી આર્મીના યુનિટ કમાન્ડરો અને સ્ટાફના વડાઓએ 22 જૂનના રોજ 6:00 વાગ્યે બ્રેસ્ટ ટ્રેનિંગ ગ્રાઉન્ડ પર રિપોર્ટ કરવાનો હતો. હકીકતમાં, 49મી પાયદળ ડિવિઝનને, 4 થી આર્મીના અન્ય એકમોની જેમ, યુદ્ધમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી: "જો ડિવિઝનને ઓછામાં ઓછા દસ કલાક અગાઉ ચેતવણી આપવામાં આવી હોત, તો પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે અલગ હોત." આ ઉપરાંત, જિલ્લાની આર્ટિલરીનો નોંધપાત્ર ભાગ યુદ્ધમાં ભાગ લીધા વિના દુશ્મનને પડ્યો.
10 મી આર્મીમાં પરિસ્થિતિ. પી. લેપિન (10મી આર્મીના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ) તેમના સંસ્મરણોમાં લખે છે કે સૈનિકો તેમનાથી 4-15 કિમી દૂર સ્થિત કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારો પર કબજો કરવાના હતા. ટુંક સમયમાં સૈનિકો સંરક્ષણ રેખા પર કબજો કેવી રીતે કરી શકે તે સ્પષ્ટ ન હતું.
કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોમાં પોતાની જાતને ફક્ત 1-2 બટાલિયન હતી અને તેમની પાસે પહેલેથી જ બાંધવામાં આવેલા માળખાઓની રક્ષા કરવા માટે પૂરતી તાકાત પણ ન હતી, અને તેમાં માત્ર રક્ષણાત્મક યુદ્ધ જ ન હતું. આ મુદ્દે જિલ્લા મથકેથી સ્પષ્ટતા મેળવવાના અમારા સતત પ્રયાસો નિષ્ફળ રહ્યા હતા. 61
કદાચ સૌથી વિચિત્ર સંદેશ લેફ્ટનન્ટ કર્નલ એન. કોવાલેન્કો (4 થી આર્મીના 49 મી પાયદળ વિભાગની 212 મી પાયદળ રેજિમેન્ટના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર) દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો, જે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે:
હુમલાની શરૂઆતના લગભગ 2-3 અઠવાડિયા પહેલા... રાઇફલ એકમોને એક ટેલિગ્રામ મળ્યો કે જર્મન ઉડ્ડયન સ્ક્વોડ્રન ચોક્કસ વિસ્તારો (દરવાજા પર) ઉપર ઉડશે અને તેઓએ તેમના પર ગોળીબાર કરવો જોઈએ નહીં. આ સમયે એક દિવસની રજા પર, મેં ઓફિસર્સ હાઉસમાં લગભગ 15 જર્મન પાઇલોટ્સને અંગત રીતે જોયા, જેઓ [ત્યારબાદ] શહેરની આસપાસ ફરતા હતા અને શેલિંગ માટેના અમારા લક્ષ્યોનો અભ્યાસ કરતા હતા; આ પરિસ્થિતિ ફક્ત બાયલિસ્ટોકમાં જ નહીં, પણ પશ્ચિમ બેલારુસના અન્ય શહેરોમાં પણ અસ્તિત્વમાં છે. 62
સામાન્ય રીતે, અહીં કંઈપણ પર ટિપ્પણી કરવી મુશ્કેલ છે. એન. કોવાલેન્કો રાજદ્રોહના તત્વોને નિર્દેશ કરે છે. હું હેતુસર ખૂબ નરમાશથી તેનો અર્થ. વધુ ગંભીર તારણો માટે, યુદ્ધ માટે ZapOVO ની તૈયારી સંબંધિત મુદ્દાઓના સમગ્ર સ્પેક્ટ્રમ પર સામગ્રીનો વિગતવાર અભ્યાસ જરૂરી છે. પરંતુ કોઈ પણ સંજોગોમાં, ZapOVO માં પરિસ્થિતિ અન્ય જિલ્લાઓ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે અલગ હતી.
પ્રશ્ન: શું એવું બની શકે કે I. સ્ટાલિને બ્રેસ્ટમાં સાધનસામગ્રીના પ્રદર્શન માટે, બ્રેસ્ટના પ્રશિક્ષણ મેદાનમાં 4થી આર્મીના અધિકારીઓને એકત્ર કરવા માટે અને જર્મન પાઇલોટ્સને પશ્ચિમ બેલારુસના શહેરોમાં વસ્તુઓનો અભ્યાસ કરવાની પરવાનગી માટે ઓર્ડર આપ્યા હતા? હું જાણું છું કે તે વાહિયાત લાગે છે, પરંતુ હજુ પણ. તે જ સમયે, તે પ્રશ્ન પૂછવો પણ યોગ્ય છે કે શા માટે PribOVO, OdVO અને આંશિક રીતે KOVO (નૌકાદળ વિશે ભૂલશો નહીં) માં સૈનિકોને લડાઇ તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યા હતા. થોડું આના જેવું.
તેમની સર્વેક્ષણ સામગ્રીમાંથી કેટલાક અવતરણો યાદ કરવા યોગ્ય છે:
એસ. ગુરોવ: "મને હજુ પણ શંકા છે કે 06/22/41 થી સંબંધિત ઉપરોક્ત તમામ હકીકતો માત્ર એક સાદો સંયોગ છે."
એ. કિસ્લિટસિન: "તે સમજવું હજુ પણ મુશ્કેલ છે કે પ્રદર્શનનું ઉદઘાટન યુદ્ધના પ્રથમ દિવસ સાથેનો સંયોગ હતો કે પછી તે દુશ્મનોનું કામ હતું."
ZapOVO ને શું થયું?
 
6. ઉડ્ડયન વિશે થોડાક શબ્દો
યુદ્ધના પ્રથમ દિવસોમાં, પશ્ચિમી જિલ્લાઓમાં ઉડ્ડયનને ભારે નુકસાન થયું હતું. PribOVO માં પણ. તે કેવી રીતે બન્યું કે જિલ્લાના સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ઉડ્ડયન ન હતું? આ પ્રશ્ન ખુલ્લો રહે છે. મને ઉડ્ડયન પર ઘણા દસ્તાવેજો મળ્યા નથી. હું તમને તેમાંથી એક આપીશ. 21 જૂનના રોજ સવારે 8:00 વાગ્યે, ZapOVO ના એર ડિવિઝન અને રેજિમેન્ટને ટેલિગ્રામ નંબર 217 (21) મળ્યો:
ડિક્રિપ્ટેડ ટેલિગ્રામ નંબર 217
લિડા તરફથી સબમિટ 4-08 21.6.41 સ્વીકૃત 8-00 21.6.41
OSHS 8-05 21.6.41 ડિસિફરેડ 8-15 21.6.41 દાખલ કર્યું
સરનામું: એડી કમાન્ડર, એર-આધારિત વિસ્તારોના વડાઓ, વ્યક્તિગત હવાઈ સંરક્ષણ સ્ટેશનોના કમાન્ડર.
એરફોર્સ કમાન્ડરે તમામ એકમોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવાનો આદેશ આપ્યો, જરૂરી માત્રામાં દારૂગોળો પૂરો પાડવો અને એરફિલ્ડ, સામગ્રી અને પરિવહનને છદ્માવરણ માટે જરૂરી પગલાં લેવા. 6/21/41 ના રોજ અમલની જાણ કરો, હું 6/21/41 પુનરાવર્તન કરું છું. 18:00 સુધીમાં.
એરફિલ્ડ્સ પર સોવિયત વિમાનો ક્રેશ થયા. જૂન 1941
21 જૂનના રોજ 18:00 સુધીમાં તમામ એકમોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવા અને તેના પર રિપોર્ટ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો! તમે શેની તૈયારી કરી રહ્યા હતા? ફરીથી તેને "એરફિલ્ડ્સ, સામગ્રી અને પરિવહન માટે જરૂરી પગલાં લેવા" આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
તપાસ દરમિયાન, ડી. પાવલોવ પુષ્ટિ કરે છે કે ZapOVO ને પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સ તરફથી ઉડ્ડયન અને તેના છદ્માવરણ (27) ના સ્થાનાંતરણ પર ઓર્ડર મળ્યો હતો:
અધ્યક્ષ. 9 જુલાઈ, 1941 બરફ પર. વોલ્યુમ 1 ના 59 માં તમે નીચેની જુબાની આપી છે:
"ઉડ્ડયનના સંબંધમાં. મેં ફિલ્ડ એરફિલ્ડ્સમાં ઉડ્ડયનના વિખેરવાના શબ્દ પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કર્યો, અને એરફિલ્ડ્સથી વ્યક્તિગત એરક્રાફ્ટ પર, મેં એરફોર્સ કમાન્ડર કોપ્ટ્સ અને તેના ડેપ્યુટી તાયુર્સ્કીના અહેવાલની ચોકસાઈ તપાસી ન હતી. મેં એક ગુનાહિત ભૂલ કરી હતી કે ઉડ્ડયન સરહદની નજીકના ક્ષેત્રીય એરફિલ્ડ્સ પર, અમારા હુમલાની ઘટનામાં તાલીમ માટેના હેતુવાળા એરફિલ્ડ્સ પર હતું, પરંતુ સંરક્ષણ માટે નહીં."
શું તમે આ નિવેદનોની પુષ્ટિ કરો છો?
પ્રતિવાદી પાવલોવ. આ બિલકુલ સાચું છે. દુશ્મનાવટની શરૂઆતમાં, કોપેટ્સ અને તાયુર્સ્કીએ મને જાણ કરી કે તેઓએ ઉડ્ડયનની કેન્દ્રિત જમાવટ પર યુએસએસઆરના પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સના આદેશને પૂર્ણ કર્યો છે. પરંતુ હું શારીરિક રીતે તેમના રિપોર્ટની સાચીતા ચકાસી શક્યો નથી. પ્રથમ બોમ્બ ધડાકા પછી, એર ડિવિઝનનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
લડાઇ તત્પરતા પર ઉડ્ડયન મૂકવાનો આદેશ હતો. ડી. પાવલોવ આ વાત સ્વીકારે છે. ZapOVO એરફોર્સના કમાન્ડર અને તેના નાયબએ (ડી. પાવલોવના જણાવ્યા મુજબ) અહેવાલ આપ્યો કે ઉડ્ડયન તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ, તેમ છતાં, હવા વિભાગો નાશ પામ્યા હતા. શા માટે? જો તેઓ ખરેખર લડાઇ તત્પરતા પર મૂકવામાં આવ્યા હોત, તો હાર અશક્ય હતી. ઓડેસા મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના એર ફોર્સનું ઉદાહરણ સ્પષ્ટપણે આને સમજાવે છે.
એવું કહેવું જોઈએ કે યુદ્ધ પહેલા ઉડ્ડયન એકમો સતત તાલીમ લેતા હતા. લેફ્ટનન્ટ જનરલ એસ. ડોલ્ગુશીનના સંસ્મરણોમાંથી (1941માં, 180મી એર રેજિમેન્ટમાં ફાઇટર પાઇલટ):
એવું લાગે છે કે અમે યુદ્ધ માટે સંપૂર્ણ તૈયારી કરી રહ્યા હતા. પરંતુ તેઓ તેના માટે તૈયાર ન હતા.
1941 ના શિયાળા દરમિયાન, અમે ઉચ્ચ-ઉંચાઈની ફ્લાઇટ્સમાં નિપુણતા મેળવી, શંકુ અને જમીન બંને પર ઘણું શૂટ કર્યું અને રાત્રે ઉડવાનું શરૂ કર્યું. દસમી મેના રોજ, અમારી રેજિમેન્ટને લિડાથી નોવી ડ્વોર એરફિલ્ડમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી, જે ગ્રોડનોની પશ્ચિમે છે... સ્પષ્ટ હવામાનમાં, બે હજાર મીટરની ઊંચાઈએથી અમે વિવિધ વાહનોથી ભરેલું જર્મન એરફિલ્ડ જોયું. અમે એક ડાયાગ્રામ તૈયાર કર્યો અને તેને હેડક્વાર્ટરમાં મોકલ્યો. 63
તે તારણ આપે છે કે પાઇલોટ્સ રાત્રે ઉડ્ડયનમાં નિપુણતા ધરાવે છે. ડી. પાવલોવે તપાસમાં જણાવ્યું હતું કે જિલ્લાનું ઉડ્ડયન રાત્રે ઉડાન ભરવાની અસમર્થતાને કારણે જર્મનોનો પ્રતિકાર કરવામાં અસમર્થ હતું (18).
એટલે કે, ઉડ્ડયન યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યું હતું અને, ટેલિગ્રામ મુજબ, 21 જૂનની સાંજ સુધીમાં લડાઇની તૈયારી (ઓછામાં ઓછું ઝાપોવોવોની એર ફોર્સ) પર મૂકવી જોઈએ. પરંતુ 21 જૂનની સાંજે, એસ. ડોલ્ગુશીન યાદ કરે છે:
અને 21 જૂને, સાંજે છ વાગ્યે, ફ્લાઇટ્સ સમાપ્ત કર્યા પછી, અમને ઓર્ડર મળ્યો: વિમાનમાંથી તોપો, મશીનગન અને દારૂગોળાના બોક્સને દૂર કરવા અને તે બધાને વેરહાઉસમાં સંગ્રહિત કરવા.
તે સમયે દરેક જણ મૂંઝવણમાં હતો, મામલો શું હતો તે શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેઓએ અમને સમજાવ્યું: આ જિલ્લા સૈનિકોના કમાન્ડરનો આદેશ હતો, અને સૈન્યમાં ઓર્ડરની ચર્ચા કરવામાં આવતી નથી. અને સવારે બે વાગ્યે એલાર્મની ઘોષણા કરવામાં આવી, અને અમે વિમાનોમાં શસ્ત્રો લઈ જવાનું શરૂ કર્યું. અને તે સમયે જર્મનો એરફિલ્ડ પર દેખાયા, ગોળીબાર શરૂ કર્યો, બોમ્બ છોડવાનું શરૂ કર્યું ... બધું જ આગમાં હતું, પરંતુ અમારી બે ફ્લાઇટ્સ ગ્રોડનો પર યુદ્ધમાં ભાગ લેવા માટે સફળ થઈ. તે જ દિવસે અમે બીજા એરફિલ્ડ પર ઉડાન ભરી, જ્યાં 127મી ફાઈટર એવિએશન રેજિમેન્ટ આધારિત હતી... 64
એર રેજિમેન્ટ નિઃશસ્ત્ર હતી. વિમાનોમાંથી શસ્ત્રો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, અથવા કર્મચારીઓને આરામ આપવામાં આવ્યો હતો. જો એરફોર્સને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવાનો આદેશ હોય તો શા માટે? અને આ બધું યુદ્ધની પૂર્વસંધ્યાએ થયું.
નીના કોપેક (એરફોર્સના કમાન્ડર ઝાપોવો આઇ. કોપેકની પત્ની) ની નોંધોમાં પાઇલટ-ઇન્સ્પેક્ટર એફ. ઓલેનીકોવ દ્વારા તેમની સાથે બોલાયેલા શબ્દો છે:
યુદ્ધની પૂર્વસંધ્યાએ, મોસ્કો તરફથી વિમાનોને અમુક પ્રકારની પરેડ માટે તૈયાર કરવાનો ઓર્ડર આવ્યો, એટલે કે, તેમના શસ્ત્રોને અસ્થાયી રૂપે દૂર કરવા, અને તેથી ફાશીવાદી હુમલા સમયે તેઓને નિઃશસ્ત્ર કરવામાં આવ્યા. કદાચ ઇવાનના મૃત્યુનું આ એક કારણ છે. 66
આ એવી સ્મૃતિઓ છે જેને અન્ય સ્મૃતિઓ અને દસ્તાવેજો સામે તપાસવાની જરૂર છે. પરંતુ હકીકત એ છે કે PribOVO, ZapOVO અને KOVO ની એર ફોર્સે નોંધપાત્ર નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. અહીં અપવાદ OdVO એર ફોર્સ હતો. તે કલ્પના કરવી અશક્ય છે કે જ્યારે જિલ્લાઓના ભૂમિ દળોને લડાઇ તૈયારી માટે લાવવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે આ જિલ્લાઓનું ઉડ્ડયન લડાઇ તૈયારી માટે લાવવામાં આવ્યું ન હતું.
તે જ સમયે, જિલ્લાઓને એકમોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવાના આદેશો આપવામાં આવે છે. દસ્તાવેજી પુરાવા છે. પરંતુ તે જ સમયે, ત્યાં અસંખ્ય યાદો છે જે 21 જૂને એરક્રાફ્ટમાંથી શસ્ત્રો દૂર કરવા અને કર્મચારીઓની બરતરફીની વાત કરે છે. આવા પુરાવા એકત્ર કરીને વ્યવસ્થિત બનાવવાની જરૂર છે. આ અમને પશ્ચિમી જિલ્લાઓના વાયુસેનામાં યુદ્ધની પૂર્વસંધ્યાએ શું થઈ રહ્યું હતું તેનું શક્ય તેટલું વિગતવાર ચિત્ર પ્રદાન કરવાની મંજૂરી આપશે.
યુદ્ધની શરૂઆતમાં, જિલ્લાઓની હવાઈ દળોની હાર સાથે, એનકેવીડીના વિશેષ વિભાગે વાયુસેનાના ઉચ્ચ કમાન્ડ વચ્ચે એક પોગ્રોમ હાથ ધર્યો, જેને "વિમાનચાલકોનો મામલો" કહેવામાં આવે છે. આ કેસની એક હકીકત એ છે કે કુબિશેવમાં 23 ફેબ્રુઆરી, 1942 ના રોજ એરફોર્સના જનરલોને ફાંસી આપવામાં આવી હતી. તેમની વચ્ચે:
– મેજર જનરલ એ. આયોનોવ, પ્રિબોવો એરફોર્સના કમાન્ડર;
– મેજર જનરલ એ. તૈયુર્સ્કી, ઝેપોવો એરફોર્સના ડેપ્યુટી કમાન્ડર (જિલ્લા એરફોર્સ કમાન્ડર, મેજર જનરલ આઈ. કોપેટ્સે, પોતાને ગોળી મારી હતી);
- લેફ્ટનન્ટ જનરલ ઇ. પટુખિન, KOVO એરફોર્સના કમાન્ડર.
1. આઇ. કોપેટ્સ, એરફોર્સના કમાન્ડર, ઝાપોવો 2. એ. આયોનોવ, એરફોર્સના કમાન્ડર, પ્રિબોવો 3. ઇ. પટુખિન, એરફોર્સના કમાન્ડર, કોવો 4. એ. તાયુરસ્કી, એર ફોર્સના ડેપ્યુટી કમાન્ડર ફોર્સ, ઝાપોવો
ફાંસી આપવામાં આવેલા તમામ પર એકમોને લડાઇની તૈયારી અને તોડફોડમાં લાવવાના આદેશોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. તદુપરાંત, તેમની વચ્ચે OdVO એરફોર્સનો કોઈ કમાન્ડર નથી - એફ. મિચુગિન.
વાયુસેનાને લગતા અનેક પ્રશ્નો અને ઘોંઘાટ છે.
 
7. સરહદ યુદ્ધના પરિણામો
એવું કહી શકાય કે પશ્ચિમી લશ્કરી જિલ્લાઓ યુદ્ધ માટે અલગ રીતે તૈયાર હતા. જેની સીધી અસર તેમની લડાયક ક્ષમતા પર પડી. સંખ્યાબંધ જર્મન ઇતિહાસકારોના અભિપ્રાય દ્વારા આ સામાન્ય નિષ્કર્ષની પુષ્ટિ થાય છે. "વિશ્વ યુદ્ધ 1939-1945" પુસ્તકમાં વોન બટલર (ભૂતપૂર્વ જર્મન જનરલ) એ લખ્યું:
આજે રશિયામાં સરહદી લડાઇઓનું વિવેચનાત્મક મૂલ્યાંકન કરતા, કોઈ નિષ્કર્ષ પર આવી શકે છે કે ફક્ત આર્મી ગ્રુપ સેન્ટર જ આવી સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં સક્ષમ હતું, જે ઓપરેશનલ દૃષ્ટિકોણથી પણ મહાન લાગે છે. ફક્ત આ દિશામાં જ જર્મનોએ ખરેખર મોટા દુશ્મન દળોને હરાવવા અને ઓપરેશનલ જગ્યા મેળવવાનું સંચાલન કર્યું. મોરચાના અન્ય ક્ષેત્રોમાં, રશિયનો દરેક જગ્યાએ પરાજિત થયા હતા, પરંતુ જર્મનો મોટા દુશ્મન દળોને ઘેરી લેવામાં અસમર્થ હતા અથવા મોટર રચનાઓ માટે દાવપેચની પૂરતી સ્વતંત્રતા પ્રદાન કરી શક્યા ન હતા.
આર્મી જૂથો "ઉત્તર" અને "દક્ષિણ" એક નિયમ તરીકે આગળ વધ્યા, દુશ્મનને પાછળ ધકેલી રહ્યા હતા, જેમણે કુશળતાપૂર્વક દાવપેચ કરી શકાય તેવા સંરક્ષણનો ઉપયોગ કર્યો હતો, અને તેમના મોરચે નિર્ણાયક ફટકો પહોંચાડવાની કોઈ તકો પણ નહોતી. 67
1. 1941માં કે. ટિપ્પેલસ્કીર્ચ, 30મી પાયદળ વિભાગના કમાન્ડર 2. 1941ના ઉનાળામાં ઇ. મેનસ્ટેઈન, 56મી મોટરાઈઝ્ડ કોર્પ્સના કમાન્ડર 3. ડબલ્યુ. વોન લીબ, આર્મી ગ્રુપ નોર્થના કમાન્ડર
જુલાઈ 1941ના મધ્યમાં થયેલા યુદ્ધની આ વોન બટલરની ઝાંખી છે.
અન્ય જર્મન સંશોધક કે. ટિપ્પેલસ્કીર્ચ (ભૂતપૂર્વ જનરલ) તેમના પુસ્તક "બીજા વિશ્વ યુદ્ધનો ઇતિહાસ" માં પ્રિબોવો (22 જૂન, 1941, ઉત્તર-પશ્ચિમ મોરચાથી) ના સૈનિકોની સ્થિતિસ્થાપકતા વિશે જણાવે છે કે:
શરૂઆતથી જ, માર્શલ વોરોશીલોવના કમાન્ડ હેઠળના દુશ્મન સૈનિકોએ ઊંડી ગોઠવણ કરી હતી... દેખીતી રીતે, દુશ્મન પૂર્વ પ્રશિયામાં જર્મન રચનાઓની વિશાળ સાંદ્રતાથી વાકેફ હતો... મોટા દુશ્મન દળોનો વિનાશ, યોજના મુજબ. , હાથ ધરવામાં આવ્યું ન હતું ...
દુશ્મનની મક્કમતા પ્રતીતિકારક હતી; આ એક મજબૂત ઇચ્છાશક્તિ ધરાવતો દુશ્મન હતો, જેણે નિર્દયતાથી, પરંતુ ઓપરેશનલ આર્ટના જ્ઞાન વિના, તેના સૈનિકોને યુદ્ધમાં ફેંકી દીધા. 68
જર્મન જનરલ ભારપૂર્વક જણાવે છે કે જર્મન સૈનિકોની સાંદ્રતા વિશે "દુશ્મન વાકેફ હતા" અને તે તૈયાર હતો. આ દિશામાં દુશ્મનને ઘેરી લેવું અને તેનો નાશ કરવો શક્ય નહોતું.
આ જ સૈનિકો, દુશ્મનોથી "જાગૃત" હતા, PribOVO ટુકડીઓએ 14-18 જુલાઈ, 1941ના રોજ સોલ્ટ્સી નજીક પ્રથમ સફળ વળતો હુમલો ઇ. મેન્સ્ટેઈન (જર્મન એરફોર્સ)ના કમાન્ડ હેઠળ 56મી મોટરાઈઝ્ડ કોર્પ્સ સામે શરૂ કર્યો હતો. કોર્પ્સના ભાગોને સપ્લાય કરવા માટે એર બ્રિજ). વળતા હુમલાના પરિણામે, જર્મન સૈન્યને 40 કિમી પાછળ ફેંકી દેવામાં આવ્યું હતું. સોવિયેત સૈનિકો ઘેરાયેલા એકમોનો નાશ કરવામાં અસમર્થ હતા, નોંધપાત્ર નુકસાન સહન કરીને કોર્પ્સ ભાગી ગયા હતા (8મી પાન્ઝર વિભાગને ફરી ભરવા માટે પાછળના ભાગમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો). સોલ્ટ્સીની નજીક, ટાંકી એકમોના ઉપયોગ પરના મૂલ્યવાન જર્મન દસ્તાવેજો કબજે કરવામાં આવ્યા હતા. આ 1941 ની ઉનાળાની લડાઇના એપિસોડમાંથી એક છે, જેના વિશે દરેક જણ જાણતા નથી.
ZapOVO (વેસ્ટર્ન ફ્રન્ટનું નામ બદલીને) ની નિષ્ફળતાએ ભવિષ્યમાં પડોશી મોરચાની સ્થિતિને નોંધપાત્ર રીતે જટિલ બનાવી. તે આર્મી ગ્રૂપ સેન્ટરના સૈનિકો હતા જેમણે ઓગસ્ટમાં ઉત્તર અને દક્ષિણ (કિવ પોકેટ) તરફ આગળના હુમલાઓ કર્યા હતા.
30 જૂનના રોજ, ફ્રન્ટ કમાન્ડર, જનરલ ડી. પાવલોવને કમાન્ડમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, અને 4 જુલાઈના રોજ, તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. થોડા જ સમયમાં પશ્ચિમી મોરચાના સંખ્યાબંધ કમાન્ડરોની ધરપકડ કરવામાં આવી. તપાસના પરિણામે, તેઓને મૃત્યુદંડની સજા આપવામાં આવી હતી:
- ફ્રન્ટના ચીફ ઓફ સ્ટાફ, મેજર જનરલ વી. ક્લિમોવસ્કીખ;
– ફ્રન્ટ કોમ્યુનિકેશન્સના ચીફ, મેજર જનરલ એ. ગ્રિગોરીવ;
- ફ્રન્ટ આર્ટિલરીના વડા, લેફ્ટનન્ટ જનરલ એન. ક્લિચ;
- 14મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના કમાન્ડર, મેજર જનરલ એસ. ઓબોરિન;
- 4 થી આર્મીના કમાન્ડર, મેજર જનરલ એ. કોરોબકોવ.
1. વી. ક્લિમોવસ્કીખ, ZapOVO ના ચીફ ઓફ સ્ટાફ 2. A. Grigoriev, ZapOVO 3 ના કોમ્યુનિકેશન્સ ચીફ. N. Klich, ZapOVO 4 ના આર્ટિલરી ચીફ. A. કોરોબકોવ, 4થી આર્મીના કમાન્ડર
લશ્કરી-રાજકીય નેતૃત્વ તેમને જિલ્લાની તૈયારી વિનાના માટે દોષિત માનતા હતા. અન્ય મોરચે કોઈ સમાન તપાસ અથવા ફાંસીની સજા ન હતી (ત્યાં એકલા કેસો હતા). દેખીતી રીતે યુદ્ધ ફાટી નીકળતાં સેનાપતિઓને ગોળી મારવા માટે કંઈક ખૂબ જ ગંભીર બન્યું હતું, જેનાથી રેડ આર્મીના કમાન્ડ સ્ટાફમાં નર્વસ વાતાવરણ સર્જાયું હતું.
યુદ્ધની શરૂઆતમાં, સંખ્યાબંધ સેનાપતિઓ તેમની ફરજોમાં નિષ્ફળ ગયા. તેથી, ખાસ કરીને, પ્રિબોવો (ઉત્તર-પશ્ચિમ મોરચા) ના કમાન્ડર એફ. કુઝનેત્સોવને જુલાઈ 3 ના રોજ કમાન્ડમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ તેને ગોળી વાગી ન હતી, પરંતુ તેને બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. હું માનીશ કે સજાની અસર જેઓ પકડાયા હતા, ઓછામાં ઓછા, આદેશોનું પાલન ન કરતાં.
જ્યારે જનરલ સ્ટાફ પોતે મહત્તમ સંભવિત દળો (જી. ઝુકોવના સંસ્મરણોમાંથી) નો ઉપયોગ કરીને આવા શક્તિશાળી ફટકાની અપેક્ષા રાખતો ન હતો ત્યારે જમીન પર સૈન્ય માટે કયા પ્રશ્નો હોઈ શકે છે. તેથી, આવી પરિસ્થિતિમાં જરૂરિયાતો મૂળભૂત ઓર્ડરો હાથ ધરવા અને એકમોને તત્પરતામાં જાળવી રાખવાની હતી.
હું જૂન 1941ની જર્મન સૈન્ય વિશે અલગથી કહેવા માંગુ છું. કેટલાક લોકોને તે ગમશે નહીં, પરંતુ તે સમયે તે શ્રેષ્ઠ સેના હતી. પાયદળ, સેપર્સ, આર્ટિલરી, ટાંકી, ઉડ્ડયન અને પુરવઠા સેવાઓ વચ્ચેની સરળ ક્રિયાપ્રતિક્રિયામાં શ્રેષ્ઠ. તે સમયે જર્મન સેનાપતિઓ તેમના વિરોધીઓ કરતાં ટાંકી રચનાઓનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણતા હતા. અને આ ફક્ત રેડ આર્મીને જ નહીં, પણ ગ્રેટ બ્રિટન અને ફ્રાંસને પણ લાગુ પડે છે. ફ્રેન્ચ લશ્કરી વિચાર પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધના અનુભવથી આગળ વધી શક્યો ન હતો. પરંતુ તેણીએ દુશ્મનને ઊંડે સુધી આવરી લેવા અને ઘેરી લેવા માટે આ સફળતામાં વિશેષ અનામતની રજૂઆત સાથે હુમલો જૂથોનો ઉપયોગ કરીને મોરચાની વિશાળ સફળતામાં જર્મની જેવો જ અનુભવ મેળવ્યો હતો. જર્મનોએ ટાંકી અને મોબાઇલ આર્ટિલરી એકમો ઉમેરીને આ વ્યૂહરચના સુધારી. ફ્રાન્સ આનો સામનો કરી શક્યું નહીં, તે હકીકત હોવા છતાં કે તેની પાસે ગૃહ યુદ્ધ ન હતું, પરંતુ સૈન્યમાં દમન હતું. યુદ્ધની નવી પદ્ધતિઓ "વિચારવા" માટે તેમની અસમર્થતા માટે સોવિયેત કમાન્ડ સ્ટાફને દોષ આપવો સંપૂર્ણપણે વાજબી નથી. આ દરેક માટે સામાન્ય હતું. જર્મનો પાસે ઉકેલ શોધવા માટે એક વિશાળ પ્રેરક હતો - પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધમાં તેમની હારનો બદલો લેવાની ઇચ્છા. અલંકારિક રીતે કહીએ તો, જર્મનોએ "એક દ્વેષ રાખ્યો હતો."
વધુમાં, જૂન 1941 સુધીમાં, જર્મન સૈન્યને યુરોપના ઉત્તર અને દક્ષિણમાં પોલિશ કંપની, ફ્રેન્ચ કંપની અને વ્યક્તિગત કંપનીઓનો અનન્ય લડાઇનો અનુભવ હતો. સૈનિકો અને અધિકારીઓનો વિશાળ સમૂહ (ચાર મિલિયનથી વધુ લોકો) આ લશ્કરી કંપનીઓમાંથી પસાર થયો. આ બધાએ જર્મન સૈન્યને એક વાસ્તવિક લશ્કરી મશીન બનાવ્યું જે જાણે છે કે શું અને કેવી રીતે કરવું. રેડ આર્મીનો લડાઇનો અનુભવ ખલખિન ગોલ (70 હજારથી વધુ લોકો નહીં) અને શિયાળુ યુદ્ધ (લગભગ 400 હજાર લોકો) ની લડાઇઓ સુધી મર્યાદિત હતો. તે અનુભવ છે જે લશ્કરી એકમોને ખરેખર કુશળ બનાવે છે. કોઈ પણ પ્રકારની કસરત અથવા સ્ટાફની રમતો તેને બદલી શકશે નહીં. વાસ્તવિક લડાઇનો અનુભવ યુદ્ધના પ્રથમ દિવસોથી જ રેડ આર્મીમાં દેખાવા અને એકઠા થવા લાગ્યો.
શું રેડ આર્મી 1941 માં જર્મનોને હરાવી શકી હોત? મારો અભિપ્રાય ના છે. તેણી હઠીલા લડાઇઓ, શક્તિ એકઠા કરવા, ક્રિયાપ્રતિક્રિયાનો અનુભવ અને દુશ્મનને થાકી જવાથી પીછેહઠ કરી શકે છે, તે ક્ષણની રાહ જોતી હતી જ્યારે જર્મન સૈનિકોનો આક્રમણ સમાપ્ત થાય. આને ઊંડા સ્તરીય સંરક્ષણની જરૂર હતી.
 
પ્રકરણ 3. જર્મન સેનાપતિઓ: "પ્રથમ ગંભીર દુશ્મન"
 
મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધના ઇતિહાસ પરના એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજી સ્ત્રોતો જર્મન દસ્તાવેજો, વેહરમાક્ટ સૈનિકોના પત્રો, તેમજ જર્મન સેનાપતિઓની જુબાનીઓ અને મૂલ્યાંકનો છે. યુએસએસઆર પ્રત્યેના કોઈપણ પ્રકારના ઉષ્માભર્યા વલણની બાદમાં શંકા કરવી મુશ્કેલ છે, તેથી કોઈ પણ તેમની યાદોને શણગારને આભારી કરશે નહીં.
જો કોઈ સોવિયેત ડેટા અને દસ્તાવેજોને ખોટા અને પ્રચાર તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે, તો જર્મન સામગ્રીને સોવિયેત પ્રચારની શંકા કરી શકાતી નથી. અને તેથી, રેડ આર્મી વિશેના તેમના પુરાવા તદ્દન ઉદ્દેશ્ય ગણી શકાય.
 
1. રેડ આર્મી કેવી રીતે લડી
મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધની શરૂઆત વિશેની એક સામાન્ય દંતકથા એ છે કે રેડ આર્મીના સૈનિકો પ્રથમ ફટકોથી એટલા નિરાશ થઈ ગયા હતા કે તેઓએ વ્યવહારિક રીતે પ્રતિકાર કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું. આના કારણો માત્ર સરહદની લડાઇમાં હાર સાથે જ નહીં, પણ "દમન, દુષ્કાળ, નિકાલ પછી સૈનિકોના નબળા મનોબળ સાથે અને સામાન્ય રીતે ગુનાહિત શાસન માટે લડવામાં સમાજના વ્યાપક વર્ગોની અનિચ્છા સાથે સંકળાયેલા છે. "
દરમિયાન, જર્મન સેનાપતિઓ પાસેથી પુરાવા છે કે જેઓ અભિપ્રાય સાથે સંમત નથી કે રેડ આર્મીએ પ્રતિકાર બંધ કરી દીધો છે. જર્મન આર્મીના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફ, જનરલ એફ. હેલ્ડરની ડાયરીમાંથી, યુદ્ધના પ્રથમ મહિનાઓ વિશે:
24 જૂન, 1941.
સરહદ પટ્ટીમાં દુશ્મન લગભગ દરેક જગ્યાએ પ્રતિકાર ઓફર કરે છે. જો તે જ સમયે તે પરિસ્થિતિને બરાબર સમજી શક્યો ન હતો, તો આ વ્યૂહાત્મક આશ્ચર્યનું પરિણામ હતું, જેના કારણે એ હકીકત તરફ દોરી ગઈ કે દુશ્મનનો પ્રતિકાર અવ્યવસ્થિત, અસંતુષ્ટ અને તેથી બિનઅસરકારક બન્યો.
26 જૂન, 1941.
આર્મી ગ્રુપ સાઉથ ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યું છે, કમનસીબે નોંધપાત્ર નુકસાન સહન કરી રહ્યું છે. આર્મી ગ્રુપ સાઉથ સામે કાર્યરત દુશ્મન મક્કમ અને મહેનતુ નેતૃત્વ દર્શાવે છે.
28 જૂન, 1941.
1લી પાન્ઝર ગ્રુપની જમણી બાજુએ, 8મી રશિયન ટેન્ક કોર્પ્સ અમારી સ્થિતિમાં ઊંડે સુધી ઘૂસી ગઈ અને 11મી પાન્ઝર ડિવિઝનના પાછળના ભાગમાં ગઈ. આ દુશ્મન ઘૂંસપેંઠ દેખીતી રીતે અમારા પાછળના ભાગમાં મોટી મૂંઝવણ ઊભી કરી. આગળની માહિતી પુષ્ટિ કરે છે કે રશિયનો દરેક જગ્યાએ છેલ્લા માણસ સુધી લડી રહ્યા છે. માત્ર અમુક જગ્યાએ તેઓ શરણાગતિ સ્વીકારે છે.
તે આશ્ચર્યજનક છે કે જ્યારે આર્ટિલરી બેટરીઓ વગેરે કબજે કરવામાં આવે છે, ત્યારે માત્ર થોડા જ શરણાગતિ થાય છે. કેટલાક રશિયનો તેઓ માર્યા જાય ત્યાં સુધી લડે છે, અન્ય ભાગી જાય છે, તેમના ગણવેશ ફેંકી દે છે અને ખેડૂતોની આડમાં ઘેરામાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરે છે.
4 જુલાઈ, 1941.
કેટલાક વિસ્તારોમાં, દુશ્મન ટાંકી ક્રૂ તેમના વાહનો છોડી દે છે, પરંતુ મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં તેઓ પોતાને ટેન્કમાં લૉક કરે છે અને તેમના વાહનો સાથે પોતાને બાળી નાખવાનું પસંદ કરે છે.
લગભગ 54,000 લોકોનું કુલ નુકસાન = 2.5 મિલિયનમાંથી 2.15% (13 દિવસમાં).
1. સોવિયેત સરહદ પિલબોક્સ પર હુમલો 2. સોવિયેત ટાંકીનો નાશ
જર્મન સૈનિકો
11 જુલાઈ, 1941.
દુશ્મન ઉગ્ર અને કટ્ટરતાથી લડે છે. ટાંકી રચનાઓને કર્મચારીઓ અને સાધનોમાં નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું. સૈનિકો થાકી ગયા છે.
દુશ્મન બર્ડીચેવ વિસ્તારમાં દક્ષિણ અને દક્ષિણપશ્ચિમથી અને ઝિટોમીર વિસ્તારમાં ઉત્તરથી 1લી ટાંકી જૂથની આગળ વધતી ફાચર સામે મજબૂત વળતો હુમલો કરી રહ્યું છે.
જુલાઈ 15, 1941.
રશિયન સૈનિકો, પહેલાની જેમ, સૌથી વધુ વિકરાળતા સાથે લડી રહ્યા છે.
જુલાઈ 16, 1941.
સામાન્ય રીતે, દુશ્મન ઉડ્ડયનની ક્રિયાઓમાં મક્કમ અને હેતુપૂર્ણ નેતૃત્વ સ્પષ્ટપણે અનુભવાય છે.
જુલાઈ 17, 1941.
નુકસાન: 22 જૂનથી 13 જુલાઇ સુધીમાં, કુલ 92,120 લોકો કાર્યમાંથી બહાર હતા, જે કુલ સંખ્યાના 3.68% છે.
18 જુલાઈ, 1941.
સ્મોલેન્સ્ક એક વિશાળ ઘેરાયેલું દુશ્મન જૂથ વિવિધ દિશામાં જોરદાર હુમલાઓ કરી રહ્યું છે, ઘેરાબંધીથી બચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
20 જુલાઈ, 1941.
આર્મી ગ્રૂપ સેન્ટરના આગળના ભાગમાં, દુશ્મન નેવેલ વિસ્તારમાં ઘેરો તોડવામાં સફળ રહ્યો. આજે, સામાન્ય રીતે, આર્મી ગ્રૂપ સેન્ટર ફ્રન્ટના સંખ્યાબંધ સેક્ટરોમાં પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે. સૈન્ય જૂથની દક્ષિણ બાજુએ, દુશ્મન અમારી યુદ્ધ રચનાઓમાં પ્રવેશ કરવામાં સફળ રહ્યો. સ્મોલેન્સ્કના આગળના ઉત્તર અને દક્ષિણના નવા બનાવેલા પૂર્વીય ક્ષેત્ર પર, દુશ્મન જોરદાર હુમલાઓ કરી રહ્યું છે.
14-18 જૂનના રોજ, સોલ્ટ્સી નજીક, જર્મન સૈનિકોનું એક જૂથ (ઇ. મેનસ્ટેઇનની આગેવાની હેઠળ 56 મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ) ઘેરાયેલા હતા.
21 જુલાઈ, 1941.
સૈન્ય જૂથની ઉત્તરીય બાજુ પર, અમારા સૈનિકોએ, કમનસીબે, વેલિકિયે લુકી છોડવું પડ્યું.
22 જુલાઈ, 1941.
ઉમાન પ્રદેશમાં, 16 મી અને 11 મી ટાંકી વિભાગો દુશ્મન ટાંકીના મોટા દળો સાથે હઠીલા યુદ્ધોમાં રોકાયેલા છે.
જુલાઈ 23, 1941.
કેટલીક રચનાઓમાં, અધિકારીની ખોટ 50% સુધી પહોંચે છે! .
25 જુલાઈ, 1941.
દુશ્મન ટાંકી સૈનિકોની સંખ્યા અપેક્ષા કરતા વધુ હોવાનું બહાર આવ્યું. દુશ્મનના પ્રતિકારની મક્કમતા ખાસ કરીને નોંધવામાં આવે છે. આર્મી ગ્રુપ સાઉથની સામે, સામાન્ય નેતૃત્વની બાબતમાં અને ઓપરેશનલ સ્કેલ પર આક્રમક કામગીરી ચલાવવામાં દુશ્મન શ્રેષ્ઠ હતો. આર્મી જૂથો "સેન્ટર" અને "ઉત્તર" ની સામે, દુશ્મને આ સંદર્ભમાં તેની ખરાબ બાજુ બતાવી.
જુલાઈ 26, 1941.
આર્મી ગ્રુપ સાઉથ: દુશ્મનને ફરી ઉભરતા ઘેરાબંધીના ખતરામાંથી તેના સૈનિકોને પાછી ખેંચવાનો માર્ગ મળ્યો છે. આ, એક તરફ, 17 મી આર્મીની અમારી ફોરવર્ડ ટુકડીઓ સામે ઉગ્ર વળતો હુમલો છે, અને બીજી બાજુ, તે મહાન કળા છે કે જેનાથી તે જોખમી વિસ્તારોમાંથી તેના સૈનિકોને પાછો ખેંચી લે છે.
સામાન્ય રીતે, એ નોંધવું જોઇએ કે દુશ્મનનું સંરક્ષણ વધુ તીવ્ર બન્યું છે અને તેની ટાંકી અને એરક્રાફ્ટના ઉપયોગમાં સુધારો થયો છે.
જુલાઈ 31, 1941
દુશ્મન આગળ અને દક્ષિણ બાજુએ અમારા સૈનિકો પર હુમલો કરી રહ્યો છે. યેલન્યા વિસ્તારમાં પરિસ્થિતિ ખાસ કરીને તંગ છે, જ્યાં દુશ્મન ચારે બાજુથી સતત હુમલાઓ કરી રહ્યું છે.
2 ઓગસ્ટ, 1941.
આર્મી ગ્રુપ દક્ષિણે 63 હજાર લોકો ગુમાવ્યા અને 10 હજાર લોકોનું મજબૂતીકરણ મેળવ્યું. આર્મી ગ્રુપ સેન્ટરે 74.5 હજાર લોકો ગુમાવ્યા અને 23 હજાર લોકોની મજબૂતી પ્રાપ્ત કરી. આર્મી ગ્રુપ નોર્થે 42 હજાર લોકો ગુમાવ્યા અને 14 હજાર લોકોની મજબૂતી પ્રાપ્ત કરી.
4 ઓગસ્ટ, 1941.
22 જૂનથી 31 જુલાઈ, 1941 સુધીની ખોટ: 205,175 નોન-કમિશન્ડ ઓફિસર્સ અને પ્રાઈવેટ અને 8,126 ઓફિસર્સ.
6 ઓગસ્ટ, 1941.
દુશ્મન ટેન્કોના ટેકાથી મજબૂત વળતો હુમલો કરે છે.
22.6 થી 3.8 1941 સુધીનું નુકસાન: 9188 અધિકારીઓ, 231801 નોન-કમિશન્ડ અધિકારીઓ અને ખાનગી.
1. T-34 એ જર્મન બંદૂકને કચડી નાખી 2. T-34 ટાંકી રેમ
8 ઓગસ્ટ, 1941.
ક્લેઇસ્ટ અને શ્વેડલરના સૈનિકો વચ્ચેના જંક્શન પર, દુશ્મન બોગુસ્લાવ સુધી પહોંચી ગયો. સફળ કામગીરી કરતી વખતે તમારે દુશ્મનની હિંમત પર ધ્યાન આપવું જોઈએ.
કમાન્ડ કર્મચારીઓ સાથે, ખાસ કરીને મોટરાઇઝ્ડ ફોર્મેશન માટે રેજિમેન્ટલ અને બટાલિયન કમાન્ડરો સાથે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ વિકસિત થઈ. આર્ટિલરી કમાન્ડરોની પરિસ્થિતિ પણ એટલી જ મુશ્કેલ છે.
10 ઓગસ્ટ, 1941.
નુકસાન: 9,898 અધિકારીઓ, 256,454 નોન-કમિશન્ડ ઓફિસર અને લિસ્ટેડ માણસો.
11 ઓગસ્ટ, 1941.
સામાન્ય પરિસ્થિતિ વધુ અને વધુ સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે કે એકહથ્થુ શાસન ધરાવતા દેશોમાં સહજ તમામ મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં, રશિયાનો કોલોસસ, જે સભાનપણે યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યો હતો, તે આપણા દ્વારા ઓછો અંદાજવામાં આવ્યો હતો. આ નિવેદનને તમામ આર્થિક અને સંગઠનાત્મક પાસાઓ, સંદેશાવ્યવહારના માધ્યમો અને ખાસ કરીને, રશિયનોની સંપૂર્ણ લશ્કરી ક્ષમતાઓ સુધી વિસ્તૃત કરી શકાય છે.
15 ઓગસ્ટ, 1941.
નુકસાનને આવરી લેવા અંગે પ્રશ્ન. 50 દિવસની લડાઈ દરમિયાન, 10 હજાર અધિકારીઓ, એટલે કે, દરરોજ 200 લોકો હારી ગયા.
વોન લીબે સ્ટારાયા રુસાની દિશામાં દક્ષિણથી શરૂ કરાયેલા એક મોટા દુશ્મન આક્રમણ વિશે વોન બ્રુચિટ્સને જાણ કરી.
24 ઓગસ્ટ, 1941.
આર્મી ગ્રુપ સાઉથ: અમારા એકમો ડેનેપ્રોપેટ્રોવસ્ક નજીક ખૂબ જ સખત લડાઈ લડી રહ્યા છે. દુશ્મન તમામ ઉપલબ્ધ અને નવા રચાયેલા એકમોને યુદ્ધમાં ફેંકી દે છે, જેથી અમારી ટાંકી રચનાઓ, જે આ વિસ્તારમાં એકલા લડી રહી છે, તે ખૂબ જ ધીરે ધીરે આગળ વધી શકે.
પાયદળ વિભાગમાં લડાઇ શક્તિમાં સરેરાશ 40% અને ટાંકી વિભાગોમાં સરેરાશ 50% નો ઘટાડો.
28 ઓગસ્ટ, 1941.
10.30 - વોન બોકનો ફોન કોલ: તેણે મને ઉત્સાહપૂર્વક કહ્યું કે આર્મી ગ્રુપની પ્રતિકાર કરવાની ક્ષમતાનો અંત આવી રહ્યો છે. જો રશિયનો આક્રમક કામગીરી ચાલુ રાખે છે, તો સૈન્ય જૂથના મોરચાના પૂર્વીય ક્ષેત્રને પકડી રાખવું શક્ય બનશે નહીં.
ફિલ્ડ માર્શલ પી. વોન ક્લીસ્ટ, 1 લી પેન્ઝર ગ્રુપના કમાન્ડર:
રશિયન સૈનિકોની વર્તણૂક, પ્રથમ લડાઇમાં પણ, હારમાં ધ્રુવો અને પશ્ચિમી સાથીઓની વર્તણૂકથી તદ્દન વિપરીત હતી. ઘેરાયેલા પણ, રશિયનોએ હઠીલા લડાઈ ચાલુ રાખી. જ્યાં કોઈ રસ્તાઓ નહોતા, ત્યાં મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં રશિયનો અગમ્ય રહ્યા. તેઓએ હંમેશા પૂર્વ તરફ જવાનો પ્રયાસ કર્યો... રશિયનોનો અમારો ઘેરાવો ભાગ્યે જ સફળ થયો.
રશિયનોએ શરૂઆતથી જ પોતાને પ્રથમ-વર્ગના યોદ્ધાઓ તરીકે દર્શાવ્યા, અને યુદ્ધના પ્રથમ મહિનામાં અમારી સફળતા ફક્ત સારી તાલીમને કારણે હતી. લડાઇનો અનુભવ મેળવ્યા પછી, તેઓ પ્રથમ-વર્ગના સૈનિકો બન્યા. તેઓ અસાધારણ મક્કમતા સાથે લડ્યા અને અદ્ભુત સહનશક્તિ ધરાવતા હતા... 70
રેડ આર્મીની મશીનગન અને આર્ટિલરી ગનના મૃત ક્રૂ
જે. ગોબેલ્સની નોંધોમાંથી:
હિંમત એ આધ્યાત્મિકતા દ્વારા પ્રેરિત હિંમત છે. સેવાસ્તોપોલમાં બોલ્શેવિકોએ તેમના પિલબોક્સમાં જે મક્કમતા સાથે પોતાનો બચાવ કર્યો તે અમુક પ્રકારની પ્રાણી વૃત્તિ સમાન છે, અને તેને બોલ્શેવિક માન્યતાઓ અથવા ઉછેરનું પરિણામ માનવું તે એક ઊંડી ભૂલ હશે. રશિયનો હંમેશા આના જેવા હતા અને, સંભવત,, હંમેશા આના જેવા જ રહેશે.
જર્મન ભૂમિ દળોના કમાન્ડર, ફિલ્ડ માર્શલ જનરલ વી. બ્રુચિચે, મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધની શરૂઆતના એક મહિના પછી કહ્યું (24 જુલાઈ, 1941ના રોજ એફ. હલ્દરે રેકોર્ડ કર્યું):
દેશની વિશિષ્ટતા અને રશિયનોનું અનન્ય પાત્ર અભિયાનને એક વિશિષ્ટ વિશિષ્ટતા આપે છે. પ્રથમ ગંભીર વિરોધી. 71
જર્મન દંડની બટાલિયન વિશે
તે જાણીતું છે કે 28 જુલાઈ, 1942 ના ઓર્ડર નંબર 227 અનુસાર રેડ આર્મીમાં દંડની કંપનીઓ અને બટાલિયનની રચના કરવામાં આવી હતી. તેઓ 1941 ના ઉનાળાના પીછેહઠ દરમિયાન અથવા મોસ્કોના સંરક્ષણ દરમિયાન બનાવવામાં આવ્યા ન હતા, જો કે આ યુદ્ધનો સમયગાળો ખૂબ જ મુશ્કેલ હતો.
પરંતુ યુએસએસઆર દંડની બટાલિયનનો ઉપયોગ કરનાર પ્રથમ નહોતું. પૂર્વીય મોરચે આવા લશ્કરી એકમો ધરાવતા સૌપ્રથમ જર્મન સૈનિકો હતા (ઓર્ડર નંબર 227 જણાવે છે કે સોવિયેત પક્ષે તેમની શોધ કરી ન હતી). મને જર્મન દંડ બટાલિયનના દેખાવની ચોક્કસ તારીખ મળી નથી. એવી માહિતી છે કે તેઓ મોસ્કો નજીક હાર પછી તરત જ દેખાયા હતા. પરંતુ એફ. હલ્દરે 9મી જુલાઈના રોજ તેમની ડાયરીમાં, ઓકેએચના સંસ્થાકીય વિભાગના વડા, મેજર જનરલ વોલ્ટર બુલેના અહેવાલ દરમિયાન, દંડની બટાલિયન વિશે નોંધ બનાવે છે:
9 જુલાઈ, 1941.
"પેનલ બટાલિયન" નું આયોજન કરવું એ એક સારો વિચાર હોવાનું બહાર આવ્યું.
1 ઓગસ્ટ, 1941.
દંડની બટાલિયનને અત્યાર સુધીમાં 25 ટકા નુકસાન થયું છે; 170 લોકોની બદલી કરવામાં આવી છે.
25 સપ્ટેમ્બર, 1941.
દિવસ 24.9 એ OKW માટે અત્યંત નિર્ણાયક દિવસ હતો. આ લાડોગા તળાવ પર 16 મી આર્મીના આક્રમણની નિષ્ફળતાને કારણે છે, જ્યાં અમારા સૈનિકો ગંભીર દુશ્મન કાઉન્ટર-ઓફેન્સિવને મળ્યા હતા, જે દરમિયાન 8 મી પાન્ઝર ડિવિઝનને પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યું હતું અને નેવાના પૂર્વી કાંઠે અમે જે વિસ્તાર પર કબજો કર્યો હતો તે સંકુચિત થઈ ગયો હતો.
આ સંદર્ભમાં, ફુહરરે તરત જ નીચેના નિર્ણયો લીધા: ... f) અનામત બટાલિયન (દંડની બટાલિયન) ને આર્મી ગ્રુપ નોર્થના વિસ્તારમાં તબદીલ કરવી જોઈએ. 72
જર્મન સૈનિકો કે જેમણે હજી સુધી હારનો અનુભવ કર્યો નથી, બધી દિશામાં સફળ આક્રમણ તરફ દોરી જાય છે, દંડની બટાલિયન ગોઠવે છે. કાયા કારણસર? એ નોંધવું જોઇએ કે મુશ્કેલ લશ્કરી સમયગાળા દરમિયાન લશ્કરી શિસ્ત જાળવવા દંડની બટાલિયનને બોલાવવામાં આવી હતી.
સોવિયત કમાન્ડની ક્ષમતાઓ વિશે
ઓબર્સ્ટ જનરલ જી. ગુડેરિયન:
...બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું હતું કે સોવિયેત ઉચ્ચ કમાન્ડ પાસે વ્યૂહરચના ક્ષેત્રે પણ ઉચ્ચ ક્ષમતાઓ હતી...
રશિયન સેનાપતિઓ અને સૈનિકો આજ્ઞાપાલન દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે. 1941 ની સૌથી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ તેઓએ તેમની મનની હાજરી ગુમાવી ન હતી ...
જનરલ જી. બ્લુમેન્ટ્રીટ, બેલારુસમાં આગળ વધી રહેલી 4થી આર્મીના ચીફ ઓફ સ્ટાફ:
અમારો મુકાબલો એવી સેના દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો કે જેની લડાઈના ગુણો યુદ્ધના મેદાનમાં અમે ક્યારેય આવી હોય તેવા અન્ય તમામ સૈન્ય કરતા ઘણા શ્રેષ્ઠ હતા...
પહેલેથી જ જૂન 1941 ની લડાઇઓએ અમને બતાવ્યું કે નવી સોવિયત સૈન્ય કેવી હતી. અમે લડાઈમાં અમારા પચાસ ટકા જેટલા જવાનો ગુમાવ્યા. સરહદ રક્ષકો અને મહિલાઓએ અમારી ભારે બંદૂકો અને હવાઈ બોમ્બ ધડાકા છતાં છેલ્લી મર્યાદા સુધી લડીને, બ્રેસ્ટમાં જૂના કિલ્લાનો એક અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી બચાવ કર્યો. અમારા સૈનિકોએ ટૂંક સમયમાં જ શીખી લીધું કે રશિયનો સામે લડવાનો અર્થ શું છે... 73
1. જી. ફ્રાઇઝનર, આર્મી ગ્રુપ "સધર્ન યુક્રેન" ના કમાન્ડર 2. જી. બ્લુમેન્ટ્રીટ, 4થી આર્મીના ચીફ ઓફ સ્ટાફ 3. પી. વોન ક્લેઇસ્ટ, 1 લી પેન્ઝર ગ્રુપના કમાન્ડર 4. જે. ગોબેલ્સ, પ્રચાર મંત્રી જર્મની
જે. ગોબેલ્સની ડાયરીમાંથી:
5 માર્ચ, 1945.
ફુહરર ફરીથી જનરલ સ્ટાફની તીવ્ર ટીકા કરે છે... ફુહરર સાચો છે જ્યારે તે કહે છે કે ફ્રાન્સમાં લશ્કરી સુધારા ફ્રેન્ચ ક્રાંતિ દરમિયાન નહીં, પરંતુ માત્ર નેપોલિયનના યુદ્ધો દરમિયાન કરવામાં આવ્યા હતા. સ્ટાલિને આ સુધારો સમયસર કર્યો [એટલે કે લાલ સૈન્યના કમાન્ડ સ્ટાફને શુદ્ધ કરવું] અને તેથી હવે તે તેના લાભોનો આનંદ માણી રહ્યો છે. જો આજે આપણા પરાજયને કારણે આવા સુધારાની ફરજ પડી છે, તો અંતિમ સફળતા માટે ઘણું મોડું થઈ જશે.
16 માર્ચ, 1945.
જનરલ સ્ટાફ મને જીવનચરિત્રાત્મક માહિતી અને સોવિયેત સેનાપતિઓ અને માર્શલોના ચિત્રો સાથેનું પુસ્તક પ્રદાન કરે છે. આ પુસ્તકમાંથી પાછલા વર્ષોમાં આપણે કઈ ભૂલો કરી છે તેની વિવિધ માહિતી એકઠી કરવી મુશ્કેલ નથી. આ માર્શલ્સ અને સેનાપતિઓ, સરેરાશ, અપવાદરૂપે યુવાન છે, જેમાંના લગભગ કોઈની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ નથી. તેઓ <...> અત્યંત મહેનતુ લોકો છે, અને તેમના ચહેરા પર તમે વાંચી શકો છો કે તેઓ સારી લોક પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવે છે... ટૂંકમાં, મને અપ્રિય નિષ્કર્ષ કાઢવાની ફરજ પડી છે કે સોવિયેત યુનિયનના નેતાઓ વધુ સારી રાષ્ટ્રીયતામાંથી આવે છે. આપણા પોતાના કરતા વર્ગ...
હું ફ્યુહરરને સોવિયેત માર્શલ્સ અને સેનાપતિઓ વિશેના જનરલ સ્ટાફના પુસ્તક વિશે જાણ કરું છું જે મને સમીક્ષા માટે આપવામાં આવી હતી, અને ઉમેર્યું હતું કે મને એવી છાપ છે કે આપણે આવા નેતાઓ સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે બિલકુલ સક્ષમ નથી. ફ્યુહરર સંપૂર્ણપણે મારો અભિપ્રાય શેર કરે છે. અમારા સેનાપતિઓ ખૂબ વૃદ્ધ છે, તેઓ તેમની ઉપયોગીતા <...> કરતાં વધી ગયા છે, જે સોવિયત સેનાપતિઓની પ્રચંડ શ્રેષ્ઠતાની વાત કરે છે. 74
મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધના મોરચાના કમાન્ડરોનું જૂથ પોટ્રેટ. બેઠા, ડાબેથી જમણે: આઈ.એસ. કોનેવ, એ.એમ. વાસિલેવ્સ્કી, જી.કે. ઝુકોવ, કે.કે. રોકોસોવ્સ્કી, કે.એ. મેરેત્સ્કોવ. સ્ટેન્ડિંગ, ડાબેથી જમણે: F. I. Tolbukhin, R. Y. Malinovsky, A. A. Govorov, A. I. Eremenko, I. Bagramyan.
ઓબર્સ્ટ જનરલ જી. ફ્રાઇઝનર, આર્મી ગ્રુપ "સધર્ન યુક્રેન" ના કમાન્ડર:
...યુદ્ધ દરમિયાન, મેં જોયું કે સોવિયેત કમાન્ડ વધુ ને વધુ અનુભવી બનતી ગઈ...
...તે બિલકુલ સાચું છે કે સ્ટાલિનગ્રેડથી શરૂ કરીને ઉચ્ચ સોવિયેત કમાન્ડ ઘણી વાર આપણી બધી અપેક્ષાઓ કરતાં વધી જાય છે. તેણે કુશળતાપૂર્વક ઝડપી દાવપેચ અને સૈનિકોનું સ્થાનાંતરણ કર્યું, મુખ્ય હુમલાની દિશા બદલીને, બ્રિજહેડ્સ બનાવવા અને આક્રમણમાં અનુગામી સંક્રમણ માટે તેમના પર પ્રારંભિક સ્થાનો સજ્જ કરવામાં કુશળતા દર્શાવી ...
ફિલ્ડ માર્શલ પી. વોન ક્લીસ્ટ:
તેમના કમાન્ડરોએ તરત જ પ્રથમ પરાજયના પાઠ શીખ્યા અને ટૂંકા સમયમાં આશ્ચર્યજનક રીતે અસરકારક રીતે કાર્ય કરવાનું શરૂ કર્યું.
 
2. જર્મન નુકસાન વિશે
યુદ્ધના પ્રથમ મહિનામાં જર્મન લશ્કરી નુકસાન સામાન્ય રીતે નાનું માનવામાં આવે છે. એફ. હેલ્દરની જુબાની ઘણીવાર અહીં ટાંકવામાં આવે છે:
14 ડિસેમ્બર, 1941.
22.6 થી 10.12 સુધી નુકસાન. 1941: ઘાયલ - 18,220 અધિકારીઓ, 561,575 બિન-આયુક્ત અધિકારીઓ અને ખાનગી; માર્યા ગયા - 6,827 અધિકારીઓ, 155,972 નોન-કમિશન્ડ અધિકારીઓ અને ખાનગી; ગુમ - 562 અધિકારીઓ, 31,922 નોન-કમિશન્ડ અધિકારીઓ અને ખાનગી.
કુલ 25,609 અધિકારીઓ અને 749,469 નોન-કમિશન્ડ અધિકારીઓ અને ભરતી થયેલા માણસો ખોવાઈ ગયા હતા.
કુલ નુકસાન, બીમાર લોકોની ગણતરી ન કરતા, 775,078 લોકો અથવા પૂર્વી મોરચા પરની કુલ સૈન્ય શક્તિના 24.22% (સરેરાશ 3.2 મિલિયન લોકો) ... 75
એફ. હેલ્ડરનો અંદાજ છે કે 22 જૂનથી 10 ડિસેમ્બર, 1941 દરમિયાન વેહરમાક્ટના નુકસાનમાં 195,283 લોકો માર્યા ગયા અને ગુમ થયા. અને બી. મુલર-હિલેબ્રાન્ડ મુજબ, 22 જૂનથી નવેમ્બર 1941 ના અંત સુધીમાં 244 હજાર લોકોનું નુકસાન થયું હતું. તફાવત 50 હજાર લોકો છે.
સંખ્યાઓ નોંધપાત્ર રીતે બદલાય છે (હું ઇરાદાપૂર્વક જર્મન નુકસાનના સોવિયેત અંદાજો આપતો નથી). આજની તારીખમાં, જર્મન સૈન્યના નુકસાન માટે કોઈ પૂરતા વિશ્વસનીય આંકડા નથી, જે સીધી આંકડાકીય ગણતરી દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે (જોકે કોઈ આ સાથે અસંમત હોઈ શકે છે). સૈન્ય અને વિભાગના સ્તરે જર્મન નુકસાન અંગેના સંપૂર્ણ ડેટાના અભાવ દ્વારા આ સમજાવવામાં આવ્યું છે. આ સામગ્રીના ટુકડાઓ છે, જેમાં રેડ આર્મી દ્વારા કબજે કરાયેલા દસ્તાવેજોમાંથી (તેમનો અભ્યાસ રસપ્રદ માહિતી પ્રદાન કરે છે) સહિતનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, સત્તાવાર જર્મન જાનહાનિના આંકડા અને જર્મન સેનાપતિઓના અંદાજો વચ્ચે ઘણી વિસંગતતાઓ છે.
બી. મુલર-હિલેબ્રાન્ડ "જર્મન લેન્ડ આર્મી, 1933-1945" દ્વારા પુસ્તકમાંથી અંશો:
સોવિયત યુનિયન સાથેના યુદ્ધ પહેલા, જર્મન સૈન્યને આશ્ચર્યજનક રીતે ઓછા નુકસાનનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. યુદ્ધની શરૂઆતથી ભૂતકાળની તમામ લશ્કરી ઝુંબેશમાં, જર્મન ભૂમિ દળોએ કુલ 100 હજારથી ઓછા લોકો માર્યા ગયા અને ગુમ થયા. સોવિયત યુનિયન સામેના યુદ્ધના પ્રથમ આઠ અઠવાડિયામાં માર્યા ગયેલા લોકોમાં સમાન સંખ્યામાં હારી ગયા હતા. ઓકેએચ માનતા હતા કે આ અભિયાનમાં ભારે નુકસાન થશે. તેથી, તેણે સોવિયેત રાજ્ય સામે ઝુંબેશ શરૂ કરતા પહેલા લગભગ તમામ વિભાગોમાં ફરીથી ક્ષેત્ર અનામત બટાલિયનની રચના કરી.
જૂન 1941માં, ભૂમિ દળો પાસે 1922માં જન્મેલી સૈન્ય ટુકડીની ગણતરી ન હતી, જેઓ 1 મે, 1941ના રોજ અનામત સૈન્યમાં દાખલ થયા હતા, 400 હજારથી વધુ પ્રશિક્ષિત અનામતવાદીઓ, જેમાં 1921માં જન્મેલી કોન્સ્ક્રીપ્ટ ટુકડીનો સમાવેશ થાય છે. , જેમાંથી લગભગ 80 હજાર લોકોને ડિવિઝનની ફિલ્ડ રિઝર્વ બટાલિયનના ભાગ રૂપે તાલીમ આપવામાં આવી હતી, અને બાકીના અનામત સૈન્યના ભાગ રૂપે સંપૂર્ણ તૈયારીમાં હતા. જો કે, તે ટૂંક સમયમાં સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે આવી પૂર્વધારણા અપૂરતી હતી. ઝુંબેશની શરૂઆતમાં જ અપેક્ષિત ભારે નુકસાન ઉનાળાના મહિનાઓ દરમિયાન લગભગ સમાન રીતે ઊંચું રહ્યું. પહેલેથી જ પ્રથમ ચાર અઠવાડિયામાં, વિભાગોની ક્ષેત્ર અનામત બટાલિયનોએ તેમના તમામ કર્મચારીઓને સક્રિય એકમોમાં સ્થાનાંતરિત કર્યા છે.
...ઓગસ્ટના અંતમાં કર્મચારીઓની અછત હતી: 14 વિભાગોમાં - 4,000 થી વધુ લોકો, 40 માં - 3,000 થી વધુ લોકો, 30 માં - 2,000 થી વધુ લોકો અને 58 માં - 2,000 થી થોડા ઓછા લોકો.
પૂર્વીય મોરચા પર વેહરમાક્ટમાં અંતિમ સંસ્કાર
ઝુંબેશ દરમિયાન (નવેમ્બર 1941 ના અંત સુધી) પ્રાપ્ત થયેલી મોટી સફળતાઓને કારણે લગભગ 230 હજાર લોકો માર્યા ગયા અને 14 હજાર ગુમ થયા. જો આપણે એ પણ ધ્યાનમાં લઈએ કે ઘાયલોની સંખ્યા માર્યા ગયેલા અને ગુમ થયેલા કુલ નુકસાન કરતાં ત્રણ ગણી વધારે હતી, અને જો કેટલાક ઘાયલો સ્વસ્થ થયા પછી મોરચા પર પાછા ફર્યા તો પણ, નવેમ્બર 1941 ના અંત સુધીમાં આશરે 740 હજાર લોકો બહાર નીકળી ગયા હતા. ક્રિયા, અને તે માત્ર 400 હજાર લોકોના આ નુકસાનની ભરપાઈ કરવાનું શક્ય બન્યું.
નવા સૈન્યને ગોઠવવા માટે, 15 ઓગસ્ટ, 1941 ના રોજ અનામત સૈન્યના કમાન્ડરે કર્મચારીઓને ફરીથી વિતરિત કરવાની ક્રિયા શરૂ કરી. તે જ વર્ષે 22 ઓક્ટોબરના રોજ, તેમણે સ્થાપના કરી હતી કે જુનિયર કન્સ્ક્રીપ્શન ટુકડીના 250 હજાર લોકોને મોરચા માટે મુક્ત કરી શકાય છે જ્યારે તેઓની જગ્યાએ વરિષ્ઠ ભરતી ટુકડીઓ, તેમજ સૈનિકો કે જેઓ સક્રિય એકમોમાં સેવા માટે સંપૂર્ણપણે યોગ્ય ન હતા. આ પુનઃવિતરણ પૂર્વમાં સક્રિય ભૂમિ દળોની અંદર અને ખાસ કરીને પશ્ચિમમાં અને અનામત સૈન્યની અંદર કરવામાં આવ્યું હતું. પાછળના ભાગને સાફ કરવાના પગલાં બદલ આભાર, મુખ્યત્વે અનામત સૈન્યના, વધારાના 25 હજાર નોન-કમિશન્ડ અધિકારીઓ અને ખાનગીને પૂર્વમાં સૈનિકોના નિકાલ પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
નવેમ્બર 1941 ના અંત સુધીમાં, પૂર્વમાં સક્રિય સૈન્યની અછત 340 હજાર લોકોની હતી. આનો અર્થ એ થયો કે જ્યારે શિયાળાની ભારે લડાઈ શરૂ થઈ ત્યારે પાયદળએ તેની મૂળ શક્તિનો લગભગ એક ચતુર્થાંશ ભાગ ગુમાવ્યો.
ઑક્ટોબર, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર 1941માં, "પૂર્વીય મોડલ" (81, 212, 215, 223 અને 227) અનુસાર પુનઃસંગઠિત પાંચ પાયદળ વિભાગોને પશ્ચિમમાંથી પાછા બોલાવવામાં આવ્યા અને પૂર્વી મોરચાના ઉત્તરીય ક્ષેત્રમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા. બદલામાં, ચાર ખરાબ રીતે પાયદળ થયેલા ડિવિઝનને પૂર્વીય મોરચામાંથી પશ્ચિમમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેને ફરી ભરવું પડ્યું હતું અને એકસાથે પુનઃસંગઠિત કરવામાં આવ્યું હતું: 5મી, 8મી અને 28મી પાયદળ ડિવિઝન... 71મી પાયદળ ડિવિઝન... 99મી લાઇટ ઇન્ફન્ટ્રી ડિવિઝન હતી. નવેમ્બરમાં પૂર્વીય મોરચાથી સર્બિયામાં સ્થાનાંતરિત ...
6 નવેમ્બર, 1941 ના રોજ, ગ્રાઉન્ડ ફોર્સીસના જનરલ સ્ટાફના સંગઠનાત્મક વિભાગે, "પૂર્વમાં વર્તમાન ભૂમિ સેનાની લડાઇ ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન" સબમિટ કરેલી નોંધમાં જણાવ્યું હતું કે પાયદળ વિભાગો સરેરાશ તેમના પ્રારંભિક 65% ધરાવે છે. લડાઇ ક્ષમતા, ટાંકી વિભાગો - આશરે 35%. 77
1941 માં જર્મન લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓની નોંધ લો:
- કર્મચારીઓના સમગ્ર સૈન્ય અનામતની પસંદગી કરવામાં આવી હતી, જેમાં 1921 અને 1922ની ટુકડીઓ સામેલ હતી;
- પશ્ચિમથી પૂર્વમાં પાંચ સંપૂર્ણ વિભાગોનું સ્થાનાંતરણ અને પૂર્વથી પશ્ચિમમાં ચાર "ગંભીર રીતે પીડિત વિભાગો" (આ વાસ્તવમાં કર્મચારીઓની ભરપાઈ છે - ભરપાઈ કેટલી હતી?);
- કર્મચારીઓનું પુનઃવિતરણ (વરિષ્ઠ ટુકડીઓ સાથે બદલી, પાછળના અને પુરવઠા એકમો તરીકે બિન-જર્મન રાષ્ટ્રીયતાનો ઉપયોગ). આનાથી સૈનિકોની સંખ્યામાં પણ વધારો થયો.
જો 200-300 હજાર જર્મન માર્યા ગયેલા ડેટા વાસ્તવિકતાને અનુરૂપ હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે જર્મન સૈન્યનો મોટો ભાગ સેવામાં હતો. ઘાયલોના નુકસાનને ધ્યાનમાં લેતા પણ, જર્મન સૈન્યની અછત 340 હજાર લોકોની હતી. હું માનું છું કે જર્મન સૈન્ય માટે આ ગંભીર અછત નથી. તો પછી શા માટે નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં વેહરમાક્ટ યુદ્ધના શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતો અનુસાર મુખ્ય હુમલાની દિશામાં દળોમાં ત્રણ ગણી શ્રેષ્ઠતાને કેન્દ્રિત કરવામાં અસમર્થ હતા? તદુપરાંત, જર્મની પાસે અસંખ્ય સાથી હતા (જર્મનીએ એકલા યુએસએસઆર સામે લડ્યું ન હતું!), જેમના નુકસાનને પણ એકંદર ગણતરીમાં શામેલ કરવાની જરૂર છે.
જર્મન સેનાપતિઓ પોતે તેમના નુકસાન વિશે શું કહે છે? તેઓએ જમીન પરની પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કર્યું?
આ રીતે જર્મન જનરલ સ્ટાફના ચીફ એફ. હેલ્ડરે નવેમ્બર 1941ના અંતમાં વેહરમાક્ટની લડાઇ ક્ષમતાની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યું:
27 નવેમ્બર, 1941.
અમારા સૈનિકો ભૌતિક અને માનવ દળોના સંપૂર્ણ થાકની પૂર્વસંધ્યાએ છે. 78
ઉલટાવી શકાય તેવું નુકસાન ફક્ત 200 હજાર સૈનિકો અને અધિકારીઓનું છે, અને જર્મન સૈન્ય પહેલેથી જ તેના માનવ સંસાધનોને ખતમ કરવાની આરે છે. અથવા ત્યાં વધુ નુકસાન છે?
પૂર્વીય મોરચા પર વેહરમાક્ટમાં અંતિમ સંસ્કાર
આર્મી ગ્રૂપ સેન્ટરના કમાન્ડર, ફિલ્ડ માર્શલ ફેડર વોન બોક, તેમના પુસ્તક "હું મોસ્કોના દરવાજા પર ઉભો હતો" માં, આર્મી જૂથ માટે ખૂબ ગંભીર બની રહેલા નુકસાન વિશે અહેવાલ આપે છે. 31મી ઑક્ટોબરે એક એન્ટ્રી છે (અહીં અને નીચે વોન બોકના પુસ્તકમાંથી એન્ટ્રીની તારીખ દર્શાવતા અંશો છે):
31/10/41
અમારી ખોટ ખૂબ જ નોંધનીય બની રહી છે. સૈન્ય જૂથની રચનાઓમાં, વીસથી વધુ બટાલિયનને ચીફ લેફ્ટનન્ટ દ્વારા કમાન્ડ કરવામાં આવે છે.
Oberleutnant સિનિયર લેફ્ટનન્ટના સોવિયેત અને રશિયન રેન્કને અનુરૂપ છે. વોન બોકના જણાવ્યા મુજબ, ઓફિસર કોર્પ્સમાં નુકસાન એટલું ગંભીર હતું કે જ્યારે ચીફ લેફ્ટનન્ટ્સ બટાલિયનને કમાન્ડ કરે છે ત્યારે તેઓ પ્લટૂનને કમાન્ડ કરે છે. એફ. હલદરે અધિકારીઓમાં નોંધપાત્ર નુકસાન વિશે પણ લખ્યું. સ્વાભાવિક રીતે, અધિકારીઓમાં સૌથી વધુ નોંધપાત્ર નુકસાન પાયદળ એકમો દ્વારા સહન કરવામાં આવ્યું હતું. આનાથી માત્ર ઓછા અનુભવી જુનિયર અધિકારીઓને આકર્ષવા માટે જ નહીં, પરંતુ તેમને લશ્કરની અન્ય શાખાઓના અધિકારીઓ સાથે બદલવાની પણ ફરજ પડી. રેડ આર્મીમાં પણ આવી જ સ્થિતિ જોવા મળી હતી.
નુકસાન અને લડાઈની તીવ્રતાએ જર્મન સૈનિકોને અસર કરી. 24મી પાન્ઝર કોર્પ્સ વિશે, જેણે ઓક્ટોબરમાં લડાઈમાં ગંભીર નુકસાન સહન કર્યું હતું, જી. ગુડેરિયનએ લખ્યું:
ભારે લડાઈની ધીમે ધીમે આપણા અધિકારીઓ અને સૈનિકો પર અસર પડી... અને તે શારીરિક નહીં, પણ માનસિક આઘાત હતો જેને અવગણી શકાય તેમ ન હતો. અને હકીકત એ છે કે છેલ્લી લડાઇઓના પરિણામે અમારા શ્રેષ્ઠ અધિકારીઓને આટલા મોટા પ્રમાણમાં દબાવવામાં આવ્યા હતા તે આશ્ચર્યજનક હતું. 80
નવેમ્બર 1941ના મધ્ય સુધીમાં, "પૂર્વીય મોરચો" પુસ્તકમાં પી. કારેલ (પોલ કાર્લ શ્મિટનું ઉપનામ, જે એસએસમાં પૂર્વમાં લડ્યા હતા) અનુસાર:
જર્મન પાયદળ વિભાગોએ અવિરત આગોતરી અને અવિરત ભારે લડાઈ દરમિયાન તેમના 30 થી 50 ટકા કર્મચારીઓ ગુમાવ્યા હતા, અને જૂનમાં સરહદ પાર કરનારા સશસ્ત્ર વિભાગો યાદો સિવાયના હતા (તેમની સામાન્ય શક્તિના ત્રીજા ભાગ કરતાં વધુ નહીં).
હું ભારપૂર્વક જણાવું કે પી. કારેલા કહે છે કે પાયદળ વિભાગોએ તેમના 30-50% જેટલા કર્મચારીઓ ગુમાવ્યા છે. માર્યા ગયેલા અને ઘાયલો વચ્ચેના આ નુકસાનનો ગુણોત્તર શું છે? એફ. હેલ્ડર દ્વારા ઉપરોક્ત માહિતી અનુસાર, જર્મન સૈન્યનું કુલ નુકસાન 25% થી વધુ ન હતું.
અને તે જ લેખક ઓક્ટોબર 1941ના મધ્યમાં 40મી પાન્ઝર કોર્પ્સના 10મા પાન્ઝર વિભાગ વિશે લખે છે તે અહીં છે:
વિભાગ... તેની છેલ્લી તાકાત ગુમાવી રહ્યો હતો. જ્યારે મેજર જનરલ ફિશરે તેના કોર્પ્સ કમાન્ડરને તેના યુનિટમાં લડાઇ માટે તૈયાર સૈનિકો અને ઉપયોગી સાધનોની વાસ્તવિક સંખ્યાની જાણ કરી, ત્યારે જનરલ સ્ટમમે કહ્યું: “મારા ભગવાન! હા, તમે હમણાં જ રિકોનિસન્સ પેટ્રોલિંગમાં વધારો કર્યો છે.”
ટાંકી વિભાગમાં જે બાકી હતું તે પ્રબલિત જાસૂસી પેટ્રોલિંગ જેટલી જ તાકાત હતી! એફ. વોન બોક નવેમ્બર 21 માટે અહેવાલ આપે છે:
21/11/41
...વિભાગોની સંખ્યાના સંદર્ભમાં, ગ્રીન ટેબલ પર આના આધારે, દળોનું સંતુલન સામાન્ય કરતાં વધુ ખરાબ નથી. પરંતુ લડાઇની અસરકારકતામાં ઘટાડો - કેટલીક કંપનીઓમાં ફક્ત 20 થી 30 લોકો જ બાકી હતા - કમાન્ડ સ્ટાફમાં મોટી ખોટ અને લોકોનો વધુ પડતો પરિશ્રમ, ઠંડી સાથે મળીને, લગભગ સંપૂર્ણપણે અલગ ચિત્ર આપે છે.
આર્મી ગ્રુપ સેન્ટરમાં વ્યક્તિગત જર્મન કંપનીઓમાં, ફક્ત 20 થી 30 લોકો જ રહ્યા. આ ઘણું છે કે થોડું છે તે સમજવા માટે, જર્મન કંપનીની નિયમિત તાકાત 191 લોકો હતી. એટલે કે, વોન બોક જે કંપનીઓ તેમના 85 થી 90% કર્મચારીઓ ગુમાવ્યા વિશે લખે છે. આ 1941 ના ઉનાળા અને પાનખરમાં જર્મન વિજયની કિંમત છે. અને આ સોવિયેત પ્રચાર નથી, આ એક જર્મન જનરલના શબ્દો છે જેણે જમીન પર પરિસ્થિતિ જોઈ હતી.
1. આર્મી ગ્રૂપ સેન્ટરના કમાન્ડર એફ. વોન બોક 2. વી. બ્રુચિટ્સ ગ્રાઉન્ડ ફોર્સના કમાન્ડર-ઇન-ચીફ (1938-1941) 3. જી. ગુડેરિયન સેકન્ડ પેન્ઝર ગ્રુપના કમાન્ડર
આ બધું સત્તાવાર જર્મન ડેટા સાથે સંપૂર્ણપણે વિરોધાભાસી છે. જર્મન સૈનિકોની સ્થિતિ સમજાવવા માટે, હું મોસ્કો પર આગળ વધતા આર્મી ગ્રુપ સેન્ટરની સ્થિતિ પર વોન બોકના પુસ્તકમાંથી અવતરણો ટાંકીશ. હું કાળજીપૂર્વક વાંચવાની ભલામણ કરું છું, મને લાગે છે કે નવેમ્બર-ડિસેમ્બર 1941 માં જર્મન જનરલ દ્વારા કરવામાં આવેલ વિશ્લેષણ ધ્યાન આપવાનું પાત્ર છે:
20/11/41
...4 થી આર્મીની જમણી પાંખ નજીકના ભવિષ્યમાં સક્રિય આક્રમક કામગીરી માટે અસમર્થ છે, ભારે રક્ષણાત્મક લડાઇમાં ભાગ લેનારા 17મા અને 173મા વિભાગની ક્ષમતાઓ સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ ગઈ છે, બાકીના વિભાગોને ભારે નુકસાન થયું છે. XII અને XX કોર્પ્સ પણ અત્યંત નબળા પડી ગયા છે અને દુશ્મનની સ્થિતિને તોડવામાં અસમર્થ છે.
21/11/41
હું ગઝહત્સ્કથી XII કોર્પ્સના સ્થાન પર ગયો. કોર્પ્સ કમાન્ડર સ્પષ્ટપણે થયેલી ભીષણ લડાઇઓથી પ્રભાવિત છે અને તેના વિભાગોની સ્થિતિને અંધકારમય રંગોમાં વર્ણવે છે, જેમની ક્ષમતાઓ, તેમના મતે, સંપૂર્ણપણે થાકેલી છે.
નુકસાન, ખાસ કરીને અધિકારીઓમાં, પોતાને અનુભવી રહ્યા છે. ઘણા લેફ્ટનન્ટ બટાલિયનને કમાન્ડ કરે છે, એક ચીફ લેફ્ટનન્ટ રેજિમેન્ટનું નેતૃત્વ કરે છે. કેટલીક રેજિમેન્ટની સંખ્યા ઘટાડીને 250 લોકો કરવામાં આવી હતી. કર્મચારીઓ ઠંડી અને અપૂરતી રહેઠાણની સ્થિતિથી પીડાય છે. ટૂંકમાં, કોર્પ્સ, તેના કમાન્ડરના મતે, હવે લડાઇ એકમ તરીકે કાર્ય કરવામાં સક્ષમ નથી.
23/11/41
XX કોર્પ્સના સ્થાન પર, તેના કમાન્ડરે મને લડાઇઓની ગંભીરતા વિશે જણાવ્યું જેમાં કોર્પ્સે ભાગ લીધો હતો, અને ઉચ્ચ કમાન્ડ દ્વારા એકમો પર મૂકવામાં આવેલી ઉચ્ચ માંગણીઓ વિશે પણ ફરિયાદ કરી હતી: “અમારે હજી મોસ્કો પહોંચવાની જરૂર છે. કેનાલ, એ સમજાતું નથી કે પછી અમે એક પણ પગલું ભરી શકીશું નહીં.
1/12/41
છેલ્લા 14 દિવસની લડાઈએ બતાવ્યું છે કે રશિયન સૈન્યનો "સંપૂર્ણ વિનાશ" જે અમારો વિરોધ કરે છે તે એક કાલ્પનિક સિવાય બીજું કંઈ નથી. મોસ્કોના દરવાજા પર રોકાવું, જ્યાં હાઇવે અને રેલ્વેનું નેટવર્ક સમગ્ર પૂર્વી રશિયામાં સૌથી ગીચ છે, તેનો અર્થ એ છે કે દુશ્મન સામે મુશ્કેલ સ્થિતિની લડાઇમાં ભાગ લેવો જે આપણી સંખ્યા કરતા વધારે છે. દરમિયાન, સૈન્ય જૂથના જવાનો આ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર નથી. પરંતુ જો અશક્ય બની જાય અને અમે આક્રમણ દરમિયાન શરૂઆતમાં મોસ્કોની આસપાસના નવા પ્રદેશો કબજે કરવાનું મેનેજ કરીએ, તો પણ મારી પાસે શહેરને ઘેરી લેવા અને દક્ષિણપૂર્વ, પૂર્વ અને ઉત્તરપૂર્વથી તેને ચુસ્તપણે સીલ કરવા માટે પૂરતા સૈનિકો નથી. આમ, ચાલુ આક્રમણ એ અર્થ અથવા હેતુ વિનાનો હુમલો છે, ખાસ કરીને એ હકીકતને ધ્યાનમાં રાખીને કે સમય ઘાતક બિંદુની નજીક આવી રહ્યો છે જ્યારે હુમલો કરનાર સૈનિકોની દળો સંપૂર્ણપણે થાકી જશે. તમારે હવે આગળ શું કરવું તે નક્કી કરવાની જરૂર છે. હાલમાં, આર્મી ગ્રુપ સેન્ટરના સૈનિકો 1000 કિલોમીટરથી વધુના આગળના ભાગમાં ફેલાયેલા છે, જ્યારે મારી પાસે અનામત તરીકે એક જ વિભાગ છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં, અધિકારીઓની ખોટ અને સૈનિકોની લડાઇ અસરકારકતામાં તીવ્ર ઘટાડાને ધ્યાનમાં લેતા, સૈન્ય જૂથના દળો ખૂબ જ સામાન્ય સંગઠિત આક્રમણનો પણ સામનો કરી શકશે નહીં ...
6/12/41
રશિયનો દ્વારા પ્રાપ્ત હવા શ્રેષ્ઠતા વિશે એકમો તરફથી ફરિયાદો વધી રહી છે.
7/12/41
મુશ્કેલ દિવસ. રાત્રિ દરમિયાન, 3જી પાન્ઝર જૂથની જમણી પાંખ પાછી ખેંચવા લાગી. ટાંકી જૂથની ઉત્તરીય પાંખ પર અપ્રિય દુશ્મન ફાચર પોતાને અનુભવે છે. દુશ્મને 9મી આર્મીની જમણી પાંખ પર પણ નોંધપાત્ર દબાણ વધાર્યું. મેં ત્રીજી પાન્ઝર ગ્રુપના નિકાલ માટે ઉતાવળે એકત્ર કરવામાં જે વ્યવસ્થા કરી હતી તે બધું મેં મોકલ્યું; 255 મી ડિવિઝનની રેજિમેન્ટને ટ્રક પર મોકલવામાં આવી હતી - એક સમયે એક બટાલિયન - ક્લીન તરફ, જ્યાં આજે સવારે પ્રથમ બટાલિયન આવી હતી. એકમાત્ર રિઝર્વ કે જે 4થા પાન્ઝર ગ્રૂપે એકસાથે ભંગાર કરવામાં વ્યવસ્થાપિત કર્યું તે પ્રબલિત કંપની હતી.
10/12/41
(જર્મન ગ્રાઉન્ડ ફોર્સના કમાન્ડર વી. બ્રુચિટ્સને ટેલિગ્રામ)
“મેં પહેલેથી જ ઘણી વખત જાણ કરી છે તેનું પુનરાવર્તન કરવાની મને ફરજ પડી છે: સૈન્ય જૂથનો આગળનો ભાગ તેની ઉપલબ્ધ દળો સાથે લાંબા સમય સુધી તેની વર્તમાન સ્થિતિને પકડી શકશે નહીં. જો આપણે કેટલાક સ્થળોએ આપણા સંરક્ષણમાં દુશ્મનની ફાચરને દૂર કરવામાં વ્યવસ્થાપિત કરીએ, તો પણ છેલ્લા ઉપલબ્ધ લડાઇ-તૈયાર સૈનિકોને સંપૂર્ણપણે ખતમ કરવાની કિંમતે આ પ્રાપ્ત થશે. આ દૃષ્ટિકોણ તમામ આર્મી કમાન્ડરો દ્વારા શેર કરવામાં આવે છે...
આ કારણોસર, મને મજબૂતીકરણની ઝડપી મોકલવાની અગાઉ વ્યક્ત કરેલી માંગને ઘણી વખત પુનરાવર્તિત કરવાની ફરજ પડી છે. આનાથી અમને સૈન્ય જૂથ ટુકડીઓને આંધળી તકો પર વિનાશ કર્યા વિના, સફળતાની કેટલીક તકો સાથે રક્ષણાત્મક લડાઇઓ લડવાનું ચાલુ રાખવા દેશે.
પૂર્વીય મોરચા પર જર્મન સૈનિકની કબર
વોન બોકે કહ્યું કે સૈન્ય જૂથના દળો ખૂબ સામાન્ય આક્રમણનો પણ સામનો કરી શકશે નહીં. તેણે સતત તેના સૈનિકો માટે મજબૂતીકરણની માંગ કરી. જર્મન કમાન્ડરની નોંધોમાંથી, કોઈ પણ મોસ્કો નજીક જર્મન સૈનિકોની સ્થિતિની જટિલતા જોઈ શકે છે. આ સંદર્ભે, ડિસેમ્બરમાં રેડ આર્મીના વળતા હુમલાનું પરિણામ તદ્દન સ્વાભાવિક લાગે છે.
1941 માં, જર્મન સૈન્ય સાથેની હઠીલા લડાઇમાં, તેના શોક ટાંકી એકમો સહિત, "શેવિંગ્સ" હંમેશા દૂર કરવામાં આવી હતી. પ્રચંડ અનુભવ સાથે શ્રેષ્ઠ એકમો ઉભરી આવ્યા. તે કોઈ સંયોગ નથી કે રેડ આર્મીના સૈનિકો અને અધિકારીઓએ 1943 માં જર્મન સૈન્ય વિશે કહ્યું હતું કે જર્મન 1941 જેવું જ નહોતું.
તમારે એ સમજવાની જરૂર છે કે જ્યારે તેઓ 1941 ના અંતમાં ચોક્કસ જર્મન વિભાગો અને રચનાઓ વિશે વાત કરે છે, ત્યારે, જર્મન સેનાપતિઓના જણાવ્યા મુજબ, તેઓ 22 જૂન, 1941 ના રોજ જર્મન-સોવિયત સરહદ પાર કરનારા લશ્કરી એકમોને અનુરૂપ નથી.
ડિસેમ્બર 1941 સુધીમાં જર્મન સૈન્યની સત્તાવાર અછત માત્ર 340 હજાર લોકોની હતી. અને આ ત્યારે હતું જ્યારે સંખ્યાબંધ પાયદળ કંપનીઓમાં નુકસાન 85-90% જેટલું હતું, જ્યારે 3049 લોકોની નજીવી તાકાત સાથે પાયદળ રેજિમેન્ટમાંથી ફક્ત 250 લોકો જ રહ્યા હતા (92% ગુમાવે છે), જ્યારે ટાંકી વિભાગો તેમની લડાઇ ક્ષમતાઓને થાકી રહ્યા હતા. શું સત્તાવાર જર્મન આંકડા વાસ્તવિકતાને અનુરૂપ છે?
અને છેલ્લે: ઑક્ટોબર 1944 માં, જર્મનીમાં "સુપર-કુલ" એકત્રીકરણની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, 16 થી 60 વર્ષની વયના પુરુષોને ભરતી કરવામાં આવ્યા હતા. પૂર્વીય મોરચે નજીવા નુકસાનને કારણે મોટી સંખ્યામાં યુવાન જર્મનોનું શું થયું? પરંતુ જર્મન સાથી પણ હતા. જર્મની અને તેના સાથીઓનું એકત્રીકરણ સંસાધન સ્પષ્ટપણે એક કે બે મિલિયન લોકો સુધી મર્યાદિત ન હતું. 1939-1945 માં કુલ. વિવિધ સ્રોતો અનુસાર, 18 થી 22 મિલિયન લોકોને એકલા જર્મન સૈન્યમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ સાથીદારો વિના છે! તેમને શું થયું? કદાચ તેઓને 1941-1942માં નજીવું નુકસાન થયું હોય. હુમલો કર્યો, અને પછી પણ નાના નુકસાન સાથે જર્મની પીછેહઠ કરી, ત્યારબાદ તેઓએ આત્મસમર્પણ કર્યું. અથવા કદાચ તેમાંના મોટાભાગના પૂર્વીય મોરચે "નિકાલ" કરવામાં આવ્યા હતા.
પૂર્વીય મોરચા પર જર્મનો અને તેમના સાથીઓનું વાસ્તવિક નુકસાન શું છે?
 
3. રેડ આર્મી કોની સાથે લડી હતી?
સમગ્ર મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધ દરમિયાન લાલ સૈન્ય કોની સાથે લડ્યું તે જાણવું ઉપયોગી છે. હું પકડાયેલા એક્સિસ સૈનિકો (યુરોપિયન દેશો) પર ડેટા પ્રદાન કરીશ. માત્ર સીધી લડાઈ એકમો જ કબજે કરવામાં આવ્યા ન હતા, પરંતુ પુરવઠા અને સમારકામમાં રોકાયેલા પાછળના એકમો પણ. આ ડેટા પરથી જર્મની અને તેના સાથીઓની કુલ સંખ્યાનો અંદાજ લગાવી શકાય છે.
22 જૂન, 1941 થી 2 સપ્ટેમ્બર, 1945 ના સમયગાળામાં, નીચેનાને પકડવામાં આવ્યા હતા (યુરોપમાં ધરી દેશોના સૈનિકો બોલ્ડમાં છે):
રાષ્ટ્રીયતા/કુલ
જર્મનો - 2.389560 મિલિયન લોકો
હંગેરિયનો - 513.767 હજાર લોકો
રોમાનિયન - 187,370 હજાર લોકો
ઑસ્ટ્રિયન - 156.682 હજાર લોકો
ચેક અને સ્લોવાક - 69.977 હજાર લોકો
ધ્રુવો - 60,280 હજાર લોકો
ઇટાલિયન - 48.957 હજાર લોકો
ફ્રેન્ચ - 23.136 હજાર લોકો
યુગોસ્લાવ (મોટેભાગે ક્રોએટ્સ) - 21.822 હજાર લોકો
મોલ્ડોવન્સ - 14.129 હજાર લોકો
ડચ - 4.729 હજાર લોકો
બેલ્જિયન - 2,010 હજાર લોકો
લક્ઝમબર્ગર્સ - 652 લોકો
ડેન્સ - 457 લોકો
સ્પેનિયાર્ડ્સ - 452 લોકો
નોર્વેજીયન - 101 લોકો
સ્વીડિશ - 72 લોકો
1. હંગેરિયન યુદ્ધ કેદીઓ 2. રોમાનિયન યુદ્ધ કેદીઓ
દુશ્મન સૈન્યની રચના ખૂબ જ વૈવિધ્યસભર છે, લગભગ તમામ યુરોપિયન દેશો રજૂ થાય છે. તે ફક્ત જર્મનો જ લડ્યા ન હતા. તેઓએ યુરોપના ઘણા દેશો અને રાષ્ટ્રીયતાને તેમના પૂર્વીય અભિયાન તરફ આકર્ષ્યા.
એવા મંતવ્યો છે કે જર્મનીએ તેના સાથીઓને લડવા માટે દબાણ કર્યું (ફ્રેન્ચ, બેલ્જિયન, ડચ, ડેન્સ, તેમજ સ્પેનિયાર્ડ્સ, ક્રોએટ્સ, ઇટાલિયન, હંગેરિયન, ફિન્સ, રોમાનિયન, વગેરે). તદુપરાંત, તેણે તેમને એટલી ફરજ પાડી કે એસએસ સૈનિકોમાંથી ફ્રેન્ચ મે 1945 માં બર્લિનમાં છેલ્લી લડાઈ લડ્યા. તેઓને આ કેવી રીતે કરવાની ફરજ પડી, અને તે પણ તે પરિસ્થિતિઓમાં?
અને તેમ છતાં, જર્મનીએ સાથીઓને કેટલું દબાણ કર્યું અને વિજય પછી તેઓ પોતે વિભાજનમાં કેટલો ભાગ લેવા માંગતા હતા?
 
નિષ્કર્ષ
સારાંશ માટે, અમે કહી શકીએ કે યુદ્ધ માટેની વ્યવસ્થિત તૈયારીઓ યુએસએસઆરમાં થઈ હતી. તેઓ દુશ્મનની પ્રથમ હડતાલને ભગાડવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, જેના માટે ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક રક્ષણાત્મક પગલાંનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લાઓ, સેનાઓ અને વિભાગો માટે કવર યોજનાઓ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. માર્ગદર્શિકા ચોક્કસપણે રક્ષણાત્મક ક્રિયાઓ હતી.
1941 ની વસંતઋતુથી, સૈનિકો પશ્ચિમ સરહદ પર પહોંચ્યા અને કિલ્લેબંધી બનાવવામાં આવી. જૂનના દસમા દિવસે, સૈનિકોએ તેમના ક્ષેત્રોમાં તૈનાત કરવાનું શરૂ કર્યું (કવર યોજનાઓ દ્વારા સૂચવાયેલ). આ ત્યારે થયું જ્યારે સૈનિકોએ યુદ્ધ માટે જરૂરી તમામ સાધનો સાથે તેમના શિયાળાના ક્વાર્ટર છોડી દીધા. સૈનિકોએ યુદ્ધ માટે તૈયાર રહેવું પડ્યું. નવા બિંદુઓ પર સૈનિકોનું પ્રસ્થાન વ્યૂહાત્મક કવાયતના ભાગ રૂપે થયું હતું.
સૈનિકોની આ જમાવટ જિલ્લા કમાન્ડરોની સીધી ભાગીદારી સાથે થઈ હતી. જિલ્લા કમાન્ડરોને જિલ્લાઓની પરિસ્થિતિ અને વર્તમાન લક્ષ્યોની સમજ હોવી જરૂરી હતી. સૌથી વધુ સંગઠિત જમાવટ PribOVO માં હતી, KOVO માં વધુ ખરાબ. ZapOVO માં, ઊંડા વિભાગોની પુનઃસ્થાપના સિવાય, આ પ્રક્રિયા ખરેખર હાથ ધરવામાં આવી ન હતી. દેખીતી રીતે, પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સનું જિલ્લા સૈનિકોની જમાવટ પર થોડું નિયંત્રણ હતું. પરિણામે, લશ્કરી જિલ્લાઓ યુદ્ધ માટે અલગ-અલગ ડિગ્રી માટે તૈયાર હતા, જેમ કે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું હતું.
તે એક વાત છે.
બીજું. જિલ્લામાં હવાઈ દળ, ઓડવો સિવાય, લડાઇ તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યું ન હતું (યુદ્ધમાં ઉડ્ડયનની ભૂમિકા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતી). તદુપરાંત, હવાઈ વિભાગોમાં નિઃશસ્ત્રીકરણ, વિમાનમાંથી મશીનગન અને તોપોને દૂર કરવાની પ્રક્રિયા હતી. આ બધું વાસ્તવમાં યુદ્ધના પ્રથમ દિવસોમાં એરફોર્સની હાર તરફ દોરી ગયું. આ પરિબળની દુશ્મનની અનુગામી સફળતાઓ પર નોંધપાત્ર અસર પડી. આ કેવી રીતે બની શકે? હેતુસર કે નહિ?
ત્રીજો. કેટલાક એકમોના નિઃશસ્ત્રીકરણના અસંખ્ય પુરાવા: ઉદાહરણ તરીકે, યુદ્ધની પૂર્વસંધ્યાએ કેમ્પ શૂટિંગમાં એન્ટી એરક્રાફ્ટ અને ફિલ્ડ આર્ટિલરી મોકલવી, જેણે દુશ્મનના વિમાનો અને ટાંકીઓ સામેની લડાઈને નોંધપાત્ર રીતે જટિલ બનાવી. આ મુદ્દાને બને તેટલું સમજવું જરૂરી છે. શા માટે? હાથમાં શસ્ત્રો લઈને લડવું એ એક વાત છે અને બેરેકમાં જે કંઈ હાથમાં આવ્યું છે તે લઈને દુશ્મનનો સામનો કરવો એ બીજી વાત છે. શું ઇરાદાપૂર્વક હુકમોની તોડફોડ અને રાજદ્રોહ હતો? કોઈએ બ્રેસ્ટમાં પ્રદર્શન યોજવાની અધિકૃતતા આપી અને જર્મન પાઇલટ્સને પશ્ચિમ બેલારુસના શહેરોનું નિરીક્ષણ કરવાની મંજૂરી આપી. આવી ક્રિયાઓએ લડાઇ કામગીરી હાથ ધરવાની લાલ સૈન્યની ક્ષમતાને કેટલી હદે અસર કરી? અને સામાન્ય રીતે 1941 ની ઉનાળાની આપત્તિમાં આ પરિબળની ભૂમિકા શું છે?
ચોથું. સેના અને કમાન્ડ સ્ટાફ યુદ્ધ માટે કેટલો તૈયાર હતો. અમે યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, પરંતુ કોઈ પણ તૈયારી સંપૂર્ણ લડાઇ અનુભવને બદલી શકતી નથી, જેમાં વાસ્તવિક આયોજન અને કામગીરીનો અમલ, વિવિધ પ્રકારના સૈનિકો વચ્ચેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જર્મન સૈનિકોને આ અનુભવ હતો. ખલખિન ગોલ અને શિયાળુ યુદ્ધમાં સોવિયેત પક્ષ પાસે મર્યાદિત કર્મચારીઓ હતા - સ્પષ્ટપણે વ્યાપક, સંપૂર્ણ લડાઇ અનુભવ માટે પૂરતા નથી. જર્મન સેનાપતિઓની જુબાની અનુસાર, આવો અનુભવ યુદ્ધના પ્રથમ મહિનામાં સોવિયત સૈનિકો અને અધિકારીઓમાં દેખાયો. અને તેઓએ તેમાં સફળતાપૂર્વક નિપુણતા મેળવી.
યુદ્ધના પ્રથમ મહિનાની નિષ્ફળતા ઘણા કારણોસર હતી. મેં થોડીક ગોઠવણ કરી છે. શું થયું તે સચોટ રીતે સમજવા માટે, તેમની વચ્ચે સ્પષ્ટપણે તફાવત કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. દરેકનો અર્થ નક્કી કરો. ઉદાહરણ તરીકે, એક તરફ ઓર્ડર, તોડફોડ અને સંપૂર્ણ તોડફોડની ક્રિયાઓ હાથ ધરવામાં નિષ્ફળતા અને બીજી તરફ કમાન્ડરોની અસમર્થતા અને બિનઅનુભવીતાને અલગ કરવા. બધું એકસાથે ન કરો.
અને માર્ગ દ્વારા, રેડ આર્મીના જનરલ સ્ટાફે ભાવિ લડાઇઓની કલ્પના કેવી રીતે કરી? જી. ઝુકોવના જણાવ્યા મુજબ, જનરલ સ્ટાફને આટલી વિશાળ અને કેન્દ્રિત હડતાલની અપેક્ષા નહોતી. શું આપણે હારના કારણો તરીકે આ લખીશું?
યુદ્ધ પૂર્વેના નિર્દેશોમાં ઘણીવાર "ઉશ્કેરણીનો સામનો ન કરવો"નો સમાવેશ થતો હતો. સોવિયેત રાજકીય નેતૃત્વએ જર્મનીને ઉશ્કેરવા નહીં, તેને યુદ્ધનું કારણ ન આપવાનો પ્રયાસ કર્યો. આવી ઇચ્છા આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોની જટિલતા દર્શાવે છે, જે એક અલગ વ્યાપક વિશ્લેષણને પાત્ર છે.
યુદ્ધ નજીક આવી રહ્યું હતું. તદુપરાંત, દરેકએ તેના વિશે ચેતવણી આપી હતી: બ્રિટિશ, ગુપ્તચર, સોવિયેત લશ્કરી જોડાણો, અસંખ્ય જર્મન પક્ષપલટો (યુદ્ધ પહેલાના દસ દિવસોમાં 20 થી વધુ જાણીતા છે), તેઓ માને છે કે યુએસએસઆર એફ. શુલેનબર્ગમાં જર્મન રાજદૂત પણ ત્રીજા પક્ષકારો દ્વારા , સોવિયેત રાજકીય નેતૃત્વને હુમલા વિશે ચેતવણી આપી હતી (જોકે મને આવા દસ્તાવેજી પુરાવા મળ્યા નથી).
1. એફ. શુલેનબર્ગ, યુએસએસઆરમાં જર્મન રાજદૂત 2. ડબ્લ્યુ. ચર્ચિલ, ગ્રેટ બ્રિટનના વડા પ્રધાન 3. એ. મિકોયાન પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ફોરેન ટ્રેડ ઑફ યુએસએસઆર
ડબલ્યુ. ચર્ચિલે લખ્યું તેમ, આઈ. સ્ટાલિન તોળાઈ રહેલા હુમલા વિશે જાણતા હતા. ઓગસ્ટ 1942માં યુએસએસઆરની મુલાકાતે આવેલા ચર્ચિલને સ્ટાલિને કહ્યું:
મને કોઈ ચેતવણીની જરૂર નહોતી. હું જાણતો હતો કે યુદ્ધ શરૂ થશે, પરંતુ મેં વિચાર્યું કે હું બીજા છ મહિનામાં જીતી શકીશ. 84
આની પુષ્ટિ વી. મોલોટોવ દ્વારા કરવામાં આવી છે. યુદ્ધમાં વિલંબ કરવાની ઇચ્છા હતી. પરંતુ જ્યારે તે અનિવાર્ય હોવાનું બહાર આવ્યું (જર્મનીએ સોવિયેત પગલાઓ પર રાજદ્વારી રીતે પ્રતિક્રિયા આપવાનું બંધ કરી દીધું અને સરહદ પર સૈનિકો કેન્દ્રિત કરવાનું શરૂ કર્યું), ત્યારે પશ્ચિમી જિલ્લાઓમાં સૈનિકો અને કાફલો એલર્ટ પર મૂકવામાં આવ્યો (18-19 જૂન). તદુપરાંત, આ આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવ્યું હતું, જે જમીન પરની ચોક્કસ ક્રિયાઓમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે.
હવે હું તે ઇવેન્ટ્સમાં સહભાગીઓની સંખ્યાબંધ અભિપ્રાયો ટાંકવા માંગુ છું. અનાસ્તાસ મિકોયાન એક ખૂબ જ નોંધપાત્ર વ્યક્તિત્વ છે, એક રાજકીય લાંબા-યકૃત છે, જે તે જ સમયે પડછાયામાં રહેવા માટે વ્યવસ્થાપિત છે:
શનિવાર, જૂન 21, 1941, સાંજે, અમે, પોલિટબ્યુરોના સભ્યો, સ્ટાલિનના એપાર્ટમેન્ટમાં હતા. અમે અભિપ્રાયોની આપ-લે કરી. પરિસ્થિતિ તંગ બની હતી.
સ્ટાલિન હજી પણ વિચારતો હતો કે હિટલર યુદ્ધ શરૂ કરશે નહીં. પછી ટિમોશેન્કો, ઝુકોવ અને વટુટિન પહોંચ્યા (ત્યાં). તેઓએ અહેવાલ આપ્યો કે તેઓને એક પક્ષપલટો પાસેથી માહિતી મળી છે કે 22 જૂને સવારે 4 વાગ્યે જર્મન સૈનિકો અમારી સરહદ પાર કરશે.
સ્ટાલિને આ વખતે પણ માહિતીની સત્યતા પર શંકા વ્યક્ત કરતા કહ્યું: શું ડિફેક્ટરને અમને ઉશ્કેરવા હેતુસર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો ન હતો?
કારણ કે અમે બધા અત્યંત ચિંતિત હતા અને તાકીદે પગલાં લેવાની માંગ કરી હતી, સ્ટાલિન "માત્ર કિસ્સામાં" સૈનિકોને લડાઇ તૈયારી પર મૂકવા માટે નિર્દેશ આપવા સંમત થયા હતા...
22 જૂન, 1941 ના રોજ સવારે લગભગ ત્રણ વાગ્યે અમે છૂટા પડ્યા, અને એક કલાક પછી તેઓએ મને જગાડ્યો: યુદ્ધ!
તરત જ, પોલિટબ્યુરોના સભ્યો સ્ટાલિન સાથે ભેગા થયા અને માહિતી વાંચી કે સેવાસ્તોપોલ અને અન્ય શહેરો પર બોમ્બ ધડાકા કરવામાં આવ્યા હતા.
...સ્ટાલિન આવી ઉદાસીન સ્થિતિમાં હતો... 85
આ એક રીતે યુદ્ધની શરૂઆતનું પ્રામાણિક મૂલ્યાંકન છે. અને માત્ર કિસ્સામાં સૈનિકોને નિર્દેશ મોકલવામાં આવ્યો હતો. શું તમને લાગે છે કે સોવિયેત સરકારે આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં ગંભીર નિર્ણયો લીધા હતા? અથવા જો જરૂરી હોય તો ચોક્કસ પગલાં સાથે સંખ્યાબંધ મુદ્દાઓ પર તમારી પાસે સ્પષ્ટ અને સમજી શકાય તેવી સ્થિતિ છે (જાહેરાત નથી, પરંતુ તમારા માટે)?
તેમના સંસ્મરણોમાં, જી. ઝુકોવે લખ્યું છે કે કેવી રીતે તેણે અને એસ. ટિમોશેન્કોએ 21 જૂનની સાંજે I. સ્ટાલિન પાસેથી સૈનિકોને સંપૂર્ણ લડાઇ તત્પરતામાં લાવવા માટે પરવાનગી માંગી, અને તેણે આવા વિચારને "અકાળ" ગણાવ્યો. ઝુકોવ લખે છે:
પીપલ્સ કમિશનરે કહ્યું, "આપણે સરહદી જિલ્લાઓમાં તમામ સૈનિકોને સંપૂર્ણ લડાઇ તૈયારીમાં લાવવા માટે સૈનિકોને તાત્કાલિક નિર્દેશ આપવો જોઈએ."
આગળ, ડ્રાફ્ટ ડાયરેક્ટીવનું વાંચન કરવામાં આવ્યું હતું. આઇ. સ્ટાલિન, જી. ઝુકોવ અનુસાર, નોંધ્યું:
હવે આવો નિર્દેશ આપવો અકાળ છે, કદાચ હજુ પણ શાંતિપૂર્ણ રીતે આ મુદ્દો ઉકેલાઈ જશે.
જો કે, થોડા ફકરા પછી, માર્શલ સૈનિકોને મોકલવામાં આવેલા નિર્દેશને ટાંકે છે, જે સૈનિકોની સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીનો સંદર્ભ આપે છે. શું સ્ટાલિન વારાફરતી પ્રતિબંધ અને અધિકૃત કરે છે? સમજાયું નહીં! અને 18 જૂનથી પ્રિબોવો સૈનિકોને લડાઇની તૈયારીમાં લાવવાનું કેવી રીતે સમજાવવું?
વી. મોલોટોવ નિર્દેશ કરે છે કે જી. ઝુકોવ હંમેશા યુદ્ધની પૂર્વસંધ્યાએ ઘટનાઓનું યોગ્ય રીતે વર્ણન કરતા નથી:
ઝુકોવના પુસ્તકમાં ઘણી વિવાદાસ્પદ જોગવાઈઓ છે. અને ત્યાં નાસ્તિકો છે. તે કહે છે કે, યુદ્ધની શરૂઆત પહેલાં, તે સ્ટાલિનને જાણ કરે છે, હું પણ હાજર છું, કે જર્મનો યુદ્ધનો ભય પેદા કરીને દાવપેચ ચલાવી રહ્યા છે, અને જાણે મેં તેને પ્રશ્ન પૂછ્યો: "શું, તમને લાગે છે કે? આપણે જર્મનો સામે લડવું પડશે? આવી બેશરમ વાત. છેલ્લા મૂર્ખ, તેથી વાત કરવા માટે. બધા સમજે છે, પણ મને કંઈ સમજાતું નથી. તે લખે છે કે સ્ટાલિનને વિશ્વાસ હતો કે તે યુદ્ધને અટકાવી શકશે. પરંતુ જો તમે દરેક વસ્તુ માટે એકલા સ્ટાલિનને દોષ આપો છો, તો પછી તેણે એકલાએ સમાજવાદ બનાવ્યો, એકલાએ યુદ્ધ જીત્યું. અને લેનિન એકલા જ ચાર્જમાં ન હતા, અને પોલિટબ્યુરોમાં સ્ટાલિન એકલા ન હતા. દરેક વ્યક્તિ જવાબદાર છે. તેઓ જે જાણતા ન હતા તે સાચું નથી. છેવટે, કિર્પોનોસ અને કુઝનેત્સોવ સૈનિકોને તત્પરતામાં લાવ્યા, પરંતુ પાવલોવ ન કર્યું.
અહીં દરેક વ્યક્તિ પોતાની જાતને જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરવા માંગે છે. જો કે, કુઝનેત્સોવ, નાવિક અને દરિયાઈ બાબતોના પ્રધાન, 21 જૂનની સાંજથી 22 જૂન સુધી હવાઈ હુમલા માટે તૈયાર રહેવા સૂચનાઓ આપી. ઝુકોવે આ કર્યું નથી... 87
અમે જાણતા હતા કે યુદ્ધ ફક્ત ખૂણાની આસપાસ છે, કે અમે જર્મની કરતા નબળા છીએ, કે આપણે પીછેહઠ કરવી પડશે.
આખો પ્રશ્ન એ હતો કે આપણે ક્યાં પીછેહઠ કરવી પડશે - સ્મોલેન્સ્ક અથવા મોસ્કો, અમે યુદ્ધ પહેલાં આની ચર્ચા કરી હતી. 88
સમાન ઇવેન્ટના સહભાગીઓ તેને "અલગ રીતે" જુએ છે. (માર્ગ દ્વારા, તેમાંથી કોઈ એવું કહેતું નથી કે યુએસએસઆર જર્મની પર હુમલો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું હતું.) તમારે ફક્ત આવા મૂલ્યાંકનો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ નહીં (તે તદ્દન વ્યક્તિલક્ષી છે). તેમના લેખકો તેમના પોતાના લક્ષ્યોને અનુસરે છે. કયા રાજકીય, આર્થિક અને લશ્કરી નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા અને અમલમાં મૂકાયા તેનો વ્યાપક અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. 1940-1941માં કયા કાર્યક્રમો યોજાયા તે જુઓ. પશ્ચિમી જિલ્લાઓમાં, પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સ અને જનરલ સ્ટાફના નિર્દેશો અનુસાર, મોસ્કોથી જિલ્લાઓને કયા નિર્દેશો મોકલવામાં આવ્યા હતા, અને આ નિર્દેશોના અનુસંધાનમાં - જિલ્લાઓમાં પોતે કયા આદેશો આપવામાં આવ્યા હતા.
ચાલો પહેલા બધા જાણીતા નિર્દેશો અને ઓર્ડરોને કાલક્રમિક ક્રમમાં સૂચિબદ્ધ કરીએ. આ રીતે આપણે વલણ જોઈશું અને સમજીશું (આંતરિક અર્થ અને નિર્ણયોનો ક્રમ). શા માટે તે મહત્વનું છે? જે વ્યક્તિ શું થઈ રહ્યું છે તેના વલણને સમજે છે તે સંદર્ભમાંથી લેવામાં આવેલા વ્યક્તિગત તથ્યો દ્વારા મૂંઝવણમાં ન આવી શકે. તમામ હકીકતલક્ષી ડેટાના ક્રમ અને ઘટનાક્રમના આધારે, હું "ઇતિહાસની હકીકત" પ્રોજેક્ટને અમલમાં મૂકવા માંગુ છું.
હજુ પણ ઘણી અનિશ્ચિતતાઓ અને પ્રશ્નો છે. અલ્પોક્તિમાં નોંધપાત્ર ભૂમિકા એ હકીકત દ્વારા ભજવવામાં આવે છે કે મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધ સાથે સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો અવિભાજિત કરવામાં આવ્યા નથી. 2005 સુધીમાં, TsAMO RF (રશિયન ફેડરેશનના સંરક્ષણ મંત્રાલયના કેન્દ્રીય આર્કાઇવ) પાસે મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધની 10 મિલિયન ફાઇલો ગુપ્ત સંગ્રહમાં હતી, જ્યારે 2 મિલિયન જાહેર ડોમેનમાં હતી. જનરલ સ્ટાફ તરફથી સૈનિકોને ટેલિગ્રામ સહિત (કોણ જાણે છે, કદાચ તેમની વચ્ચે 18 જૂનના રોજ જનરલ સ્ટાફનો ટેલિગ્રામ છે) સહિત જનરલ સ્ટાફના દસ્તાવેજોની નોંધપાત્ર સંખ્યાને જાહેર કરવામાં આવી નથી. મને ખાતરી છે કે આ દસ્તાવેજોનું વર્ગીકરણ ઘણા વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓને દૂર કરશે.
હું દરેકને આ મુદ્દાઓ સાથે મળીને વ્યવહાર કરવા આમંત્રણ આપું છું!
_________
પ્રિય વાચક, પુસ્તક વિશે તમારી સમીક્ષા અને ટિપ્પણીઓ મોકલો.
તમારી સહાયથી અમે કરીશું:
- ભૂલો સુધારવી,
- વધુ મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને હકીકતો પ્રદાન કરો,
- ઘટનાઓનું વર્ણન વધુ સંપૂર્ણ અને સચોટ બનાવો.
 
પ્રિય વાચક!
હું તમને મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધના વિશ્વસનીય ઇતિહાસના સંકલનમાં ભાગ લેવા માટે આમંત્રિત કરું છું!
આ શા માટે જરૂરી છે?
કારણ કે આપણા દેશનો ઈતિહાસ ફરીથી લખવો એ સ્વીકાર્ય નથી!
શા માટે તેઓ મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધના ઇતિહાસને ફરીથી લખી રહ્યા છે?
યુએસએસઆર એક મહાસત્તા તરીકે અતિશયોક્તિ વિના મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધમાંથી ઉભરી આવ્યું. આ યુદ્ધ એક સમયે સોવિયત અને હવે રશિયન વ્યક્તિના વિશ્વ દૃષ્ટિકોણની સહાયક પ્લેટોમાંની એક છે.
જ્યારે દલીલો સમાપ્ત થાય છે, વાર્તા કંઈક આના જેવી થાય છે
"પશ્ચિમી ભાગીદારો" અમારા વિશ્વ દૃષ્ટિકોણની મુખ્ય પ્લેટ બદલવા માંગે છે. તેઓ વિચારો, પ્રોજેક્ટ્સ, સિદ્ધિઓ અને વિજયો પસંદ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
પરાક્રમની સમીક્ષા છે અને તેમાં શું શામેલ છે. ઘણી ઘટનાઓ અને તથ્યો છૂપાયેલા છે. ચોક્કસ લોકોની લાક્ષણિકતાઓ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. શ્રેષ્ઠ રીતે, ફક્ત નામો જ રહે છે.
મોટી સંખ્યામાં પૌરાણિક કથાઓ બનાવવામાં આવે છે, જેની પાછળ માત્ર અભ્યાસક્રમ જ નહીં, પરંતુ પ્રગટ થતી ઘટનાઓનો સાચો અર્થ પણ દેખાતો નથી.
શું તમે ઇચ્છો છો કે તમારા બાળકોને ખબર પડે કે તેમના પરદાદાઓ શું, કોની સામે અને કેવી રીતે લડ્યા?
હું શું ઓફર કરું?
હું એક ઐતિહાસિક પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂકું છું જે, તથ્યો અને દસ્તાવેજોના આધારે, મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધનો વિશ્વસનીય ઇતિહાસ બતાવશે.
મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધના વિગતવાર ઐતિહાસિક નકશા સાથેની વેબસાઇટની કલ્પના કરો જેમાં આના પર લોડ થયેલ ડેટા છે:
નકશા વિના ઐતિહાસિક ઘટનાઓને સમજવી મુશ્કેલ છે.
- અર્થશાસ્ત્ર,
- રાજકારણ,
- વેપાર પ્રવાહ,
- ટેકનોલોજી,
- સશસ્ત્ર દળો,
- વગેરે
નકશો તમારા ક્લિક્સનો પ્રતિસાદ આપશે, પસંદ કરેલા પરિમાણોને સમજાવશે અને બતાવશે (સમય, આગળનો વિભાગ, સાધનોનો પ્રકાર, આર્થિક ક્ષેત્ર, વગેરે).
એક અલગ વિભાગમાં તમે કરારો, નિર્દેશો, ઓર્ડર્સ, સારાંશ અને અહેવાલોની સામગ્રીથી પોતાને પરિચિત કરી શકશો. તે જાતે વાંચો અને તમારા પોતાના તારણો દોરો!
પ્રોજેક્ટ પ્રવર્તમાન વિચાર (માઈનસ ચિહ્ન અને વત્તા ચિહ્ન સાથે બંને) સાથે ફિટ થવા માટે તથ્યોને સમાયોજિત કર્યા વિના, વાસ્તવિકતામાં તે કેવી રીતે હતું તે બતાવશે.
શું કરવામાં આવે છે
પ્રોજેક્ટનો દસ્તાવેજી આધાર આંશિક રીતે એકત્રિત કરવામાં આવ્યો છે. તકનીકી અમલીકરણ દ્વારા વિચારવામાં આવે છે, સાઇટ કેવી હશે, સામગ્રી કેવી રીતે ગોઠવવી વગેરે.
મેં મારા બે પુસ્તકોમાં કેટલાક એકત્રિત દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા. તેઓ જાણીતી અને ઓછી જાણીતી ઘટનાઓ દર્શાવે છે, જેનો મુખ્ય વર્ણનકર્તા પોતે દસ્તાવેજો છે.
તેમના વિશે તમારો અભિપ્રાય સાંભળીને મને ખૂબ આનંદ થશે.
શું તમને પ્રોજેક્ટ ગમ્યો? શું તમે ભાગ લેવા માંગો છો?
હું સમાન વિચારવાળા લોકોને શોધી રહ્યો છું! પ્રોજેક્ટ માટે દરેકની ભાગીદારી મહત્વપૂર્ણ છે.
1. અમને પ્રોજેક્ટ વિશે કહો. તમે બ્લોગર છો, તમારી પાસે સામાજિક નેટવર્ક્સ પર પૃષ્ઠો છે અથવા ફક્ત ઘણા બધા મિત્રો અને પરિચિતો છે.
- પ્રોજેક્ટની જાણ કરો,
- લેખો ફરીથી પોસ્ટ કરો,
- પુસ્તકો અને પ્રોજેક્ટ વેબસાઇટની લિંક આપો.
તેના વિશે વધુ લોકોને જણાવો!
2. અમલીકરણ તમે ડિઝાઇનર, પ્રોગ્રામર, કોપીરાઇટર, આયોજક છો... અથવા તમારી પાસે ફક્ત ઉપયોગી ટીપ્સ છે. મારો મેલ:
3. નાણાકીય સહાય. પ્રોજેક્ટ માટે 14 રુબેલ્સ પણ નોંધપાત્ર છે. પ્રોજેક્ટ અમલીકરણના નવા તબક્કામાં પ્રવેશી રહ્યો છે!
તમે અનુકૂળ સમયે કોઈપણ રકમ મોકલી શકો છો. પ્રોજેક્ટ વેબસાઇટ પર વધુ વિગતો -
સહભાગિતાના સ્વરૂપને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તમે પ્રોજેક્ટના અમલીકરણમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપો છો.
ઈમેલ:
પ્રોજેક્ટ વેબસાઇટ:
પુસ્તક અને હિસ્ટ્રી ફેક્ટ પ્રોજેક્ટમાં તમારી રુચિ બદલ આભાર! તમારો અભિપ્રાય મારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
 
"ઇતિહાસની હકીકત" પ્રોજેક્ટના સહભાગીઓ
"ઇતિહાસની હકીકત" પ્રોજેક્ટને સમર્થન આપનારા દરેકનો હું આભાર માનું છું. આ એક જીવંત પ્રોજેક્ટ છે. અને દરેક વ્યક્તિ કોઈપણ સ્વરૂપે તેમાં ભાગ લઈ શકે છે.
નીચે હું પ્રોજેક્ટના કેટલાક સહભાગીઓનો પરિચય આપવા માંગુ છું. તેમનો ઇનપુટ પ્રોજેક્ટ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતો, અને તેઓ આ પુસ્તકનો ભાગ બન્યા! શું તમે તેમની વચ્ચે રહેવા માંગો છો? તે કેવી રીતે કરવું તે વાંચો ().
ખાકસિયા પ્રજાસત્તાક
રુસલાન ઓઝેરોવ
સેવેલી પોપોવ
દિમિત્રી પંચેન્કો
નોવોસિબિર્સ્ક પ્રદેશ
દિમિત્રી એરોખિન
કોન્સ્ટેન્ટિન તાનોવ
ઓલ્ગા ગામોવા
ઇલ્યા કામોવ
રોસ્ટોવ પ્રદેશ
વેલેરી અલ્ટોર્ટસેવ
વેરોનિકા પનીકોવા
ક્રાસ્નોયાર્સ્ક પ્રદેશ
દિમિત્રી પાન
આર્થર વેટિનોવ
વાદિમ ગુઝેવ
એનાસ્તાસિયા સવિત્સ્કાયા
મોસ્કો
એનાટોલી વેનિકોવ
ઇલ્યા પશ્કોવ
વેલેરી આર્ટેમોવ
 
દસ્તાવેજીકરણ
1. સોવિયેત યુનિયન નંબર 103202/s ના સશસ્ત્ર દળોની તૈનાતીની મૂળભૂત બાબતો પર. 18 સપ્ટેમ્બર, 1940
2. જર્મની અને તેના સાથીઓ સાથેના યુદ્ધની સ્થિતિમાં સોવિયેત યુનિયનના સશસ્ત્ર દળોની વ્યૂહાત્મક જમાવટ માટેની યોજના પર રેડ આર્મીના જનરલ સ્ટાફની વિચારણાઓ. [મે 15, 1941 કરતાં પહેલાં નહીં]
3. ZapOVO ટુકડીઓ નંબર 503859/ss/ov ના કમાન્ડરને નિર્દેશ. [મે 20, 1941 પછી નહીં]
4. PribOVO ટુકડીઓ નંબર 503920/ss/ov ના કમાન્ડરને નિર્દેશ. [મે 30, 1941 પછી નહીં]
5. KOVO ટુકડીઓ નંબર 503862/ss/s ના કમાન્ડરને નિર્દેશ. [મે 20, 1941 પછી નહીં]
6. 3જી આર્મી નંબર 002140/ss/ov ના કમાન્ડરને ZapOVOની લશ્કરી પરિષદનો નિર્દેશ. 14 મે, 1941
7. નવેમ્બર 1940 થી જૂન 10, 1941 સુધી યુએસએસઆર સરહદના ઉલ્લંઘન પર નંબર 1996/6. 12 જૂન, 1941
8. સોવિયત યુનિયન પર હુમલા માટે તારીખ નક્કી કરવા પર. 10 જૂન, 1941
9. શકિયાઈ બોર્ડર ડિટેચમેન્ટના કમાન્ડિંગ સ્ટાફના પરિવારોને બહાર કાઢવાની પરવાનગી અંગે આંતરિક બાબતોના ડેપ્યુટી પીપલ્સ કમિશનર તરફથી મેમો. 20 જૂન, 1941
10. સીમા સુરક્ષાને વધુ મજબૂત કરવાનો આદેશ, નં. 20 જૂન, 1941
11. લશ્કરી પરિષદ KOVO નંબર A1-00211 નો નિર્દેશ. 11 જૂન, 1941
12. KOVO નંબર 504205ની મિલિટરી કાઉન્સિલને નિર્દેશ. 13 જૂન, 1941
13. યુએસએસઆર એલ/જી 0042 ના સંરક્ષણ કમિશ્નરનો ઓર્ડર. 19 જૂન, 1941
14. મોરચાના સંગઠન અને કમાન્ડ સ્ટાફની નિમણૂક પર. 21 જૂન, 1941
15. 12મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ નંબર 0033 ને ઓર્ડર. 18 જૂન, 1941
16. 3જી, 4ઠ્ઠી અને 10મી સેનાના કમાન્ડરોને ZAPOVO નો નિર્દેશ. નિર્દેશક નંબર 1. 22 જૂન, 1941
17. LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO ની લશ્કરી પરિષદોને નિર્દેશ નંબર 2. 22 જૂન, 1941
18. 7 જુલાઈ, 1941 ના રોજ ધરપકડ કરાયેલ ડી.જી. પાવલોવની પૂછપરછના પ્રોટોકોલમાંથી.
19. બાલ્ટિક વિશેષ લશ્કરી જિલ્લાના મુખ્યમથકનો નિર્દેશ. 18 જૂન, 1941
20. બાલ્ટિક વિશેષ લશ્કરી જિલ્લાના મુખ્ય મથકના હુકમમાંથી અર્ક. 19 જૂન, 1941
21. ZapOVO એર ડિવિઝનને ટેલિગ્રામ નંબર 217. 21 જૂન, 1941
22. રેડ બેનર બાલ્ટિક ફ્લીટના કમાન્ડર તરફથી લેનિનગ્રાડ અને બાલ્ટિક વિશેષ લશ્કરી જિલ્લાઓના કમાન્ડર, સરહદ સૈનિકોના વડાને અહેવાલ. 20 જૂન, 1941
23. વી. એમ. મોલોટોવ અને રાજદૂત વી. શુલેનબર્ગ વચ્ચેની વાતચીત. 21 જૂન, 1941
24. ZapOVO ટુકડીઓના કમાન્ડરને નિર્દેશ. 13 જૂન, 1941
25. મોરચા નંબર 3 ની લશ્કરી પરિષદોને નિર્દેશ. 22 જૂન, 1941
26. રેડ આર્મીના કમાન્ડરોને "જનરલ પોકરોવ્સ્કી કમિશન" દ્વારા મોકલવામાં આવેલા પ્રશ્નો
27. જુલાઈ 22, 1941 ના રોજ યુએસએસઆરના સુપ્રીમ કોર્ટના લશ્કરી કોલેજિયમના બંધ કોર્ટ સત્રનો પ્રોટોકોલ.
28. ચીફ ઓફ ધ જનરલ સ્ટાફ તરફથી આઈ.વી. સ્ટાલિન અને વી.એમ. મોલોટોવ નંબર 103313/ss/ov. [5 ઓક્ટોબર, 1940 કરતાં પહેલાં નહીં]
29. 8મી, 11મી અને 27મી સેનાના કમાન્ડરોને બાલ્ટિક સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના હેડક્વાર્ટરનો ઓર્ડર. 21 જૂન, 1941
30. 6ઠ્ઠી આર્મીના કમાન્ડરથી લઈને 4થી મિકેનાઈઝ્ડ કોર્પ્સ, 8મી ટાંકી ડિવિઝન અને 81મી મોટરાઈઝ્ડ રાઈફલ ડિવિઝનના કમાન્ડરોને ઓર્ડર. 20 જૂન, 1941
31. KOVO નંબર A1-00209 ની લશ્કરી કાઉન્સિલ તરફથી નોંધ. [12 એપ્રિલ, 1941 પછી નહીં]
1. સોવિયેત યુનિયન નંબર 103202/s ના સશસ્ત્ર દળોની તૈનાતીની મૂળભૂત બાબતો પર.
18 સપ્ટેમ્બર, 1940
ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ
ટોચનું રહસ્ય
માત્ર રૂબરૂમાં
એક નકલમાં લખેલું
હું 1940 અને 1941 માટે પશ્ચિમ અને પૂર્વમાં સોવિયેત યુનિયનના સશસ્ત્ર દળોની વ્યૂહાત્મક જમાવટના આધારે તમારી વિચારણાની વિચારણા માટે જાણ કરું છું.
I. અમારા સંભવિત વિરોધીઓ
યુરોપમાં વર્તમાન રાજકીય પરિસ્થિતિ આપણી પશ્ચિમી સરહદો પર સશસ્ત્ર અથડામણની સંભાવના બનાવે છે.
આ સશસ્ત્ર સંઘર્ષ ફક્ત આપણી પશ્ચિમી સરહદો સુધી મર્યાદિત હોઈ શકે છે, પરંતુ જાપાન તરફથી આપણી દૂર પૂર્વીય સરહદો પર હુમલાની શક્યતાને નકારી શકાય નહીં.
આપણી પશ્ચિમી સરહદો પર, સૌથી વધુ સંભવિત દુશ્મન જર્મની હશે, જેમ કે ઇટાલી માટે, યુદ્ધમાં તેની ભાગીદારી શક્ય છે, અથવા તેના બદલે બાલ્કન્સમાં તેનો દેખાવ, આપણા માટે પરોક્ષ ખતરો ઉભો કરશે.
યુએસએસઆર અને જર્મની વચ્ચેના સશસ્ત્ર સંઘર્ષમાં બદલો લેવાના હેતુથી હંગેરી તેમજ ફિનલેન્ડ અને રોમાનિયા અમારી સાથે લશ્કરી સંઘર્ષમાં સામેલ થઈ શકે છે.
ઈરાન અને અફઘાનિસ્તાનની સંભવિત સશસ્ત્ર તટસ્થતા સાથે, જર્મનો દ્વારા પ્રેરિત તુર્કી દ્વારા યુએસએસઆર સામે ખુલ્લો હુમલો શક્ય છે.
આમ, સોવિયેત યુનિયનને બે મોરચે લડવા માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર છે: પશ્ચિમમાં જર્મની સામે, ઇટાલી, હંગેરી, રોમાનિયા અને ફિનલેન્ડ દ્વારા સમર્થિત, અને પૂર્વમાં - જાપાન સામે ખુલ્લા દુશ્મન તરીકે, અથવા દુશ્મનની સ્થિતિ પર કબજો કરેલો દુશ્મન. સશસ્ત્ર તટસ્થતા, જે હંમેશા ખુલ્લા મુકાબલામાં જઈ શકે છે.
II. સંભવિત વિરોધીઓની સશસ્ત્ર દળો
મુખ્ય સૌથી શક્તિશાળી દુશ્મન જર્મની છે.
હાલમાં, જર્મનીએ 205 - 226 પાયદળ વિભાગો (8 મોટરચાલિત સહિત) અને 15 - 17 ટાંકી વિભાગો અને કુલ - 243 વિભાગો, 20,000 ક્ષેત્રો તૈનાત કર્યા છે. તમામ કેલિબર્સની બંદૂકો, 10,000 ટાંકી અને 14,200 થી 15,000 એરક્રાફ્ટ, જેમાં 4,500 - 5,000 બોમ્બર્સ, 3,500 - 4,000 લડવૈયાઓ, 400 - 600 રિકોનિસન્સ એરક્રાફ્ટ, 3,02300 ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ અને ટ્રેનિંગ -3,300 એરક્રાફ્ટ છે.
ડિવિઝનની દર્શાવેલ સંખ્યામાંથી, 85 સુધી પાયદળ અને 9 જેટલા ટાંકી વિભાગો પૂર્વ અને દક્ષિણ-પૂર્વમાં કેન્દ્રિત છે.
પશ્ચિમ યુરોપમાં વર્તમાન લશ્કરી પરિસ્થિતિ જર્મનોને તેમના મોટાભાગના દળોને આપણા પશ્ચિમી દેશો સામે સ્થાનાંતરિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. સરહદો
ઇંગ્લેન્ડ સાથેનું યુદ્ધ હજી અધૂરું હોવાથી, એવું માની શકાય છે કે જર્મની દ્વારા કબજે કરેલા દેશો અને પ્રદેશોમાં 50 જેટલા વિભાગો અને દેશના ઊંડાણમાં 20 જેટલા વિભાગો બાકી રહેશે.
આમ, ઉપરોક્ત 243 વિભાગોમાંથી, 173 વિભાગો સુધી - જેમાંથી 140 પાયદળ, 15-17 ટાંકી, 8 મોટરચાલિત, 5 હળવા અને 3 એરબોર્ન અને 1200 એરક્રાફ્ટ સુધી - અમારી સરહદો સામે નિર્દેશિત કરવામાં આવશે.
ફિનલેન્ડ સોવિયેત યુનિયન સામે 15-18 પાયદળ વિભાગોને મેદાનમાં ઉતારી શકશે.
રોમાનિયા - હાલમાં 45 જેટલા પાયદળ વિભાગો અને લગભગ 1,100 એરક્રાફ્ટ છે, જેમાંથી ઓછામાં ઓછા 30 પાયદળ વિભાગ, 3 ઘોડેસવાર વિભાગ અને લગભગ 1,100 એરક્રાફ્ટનો ઉપયોગ સોવિયેત સંઘ સામે કરવામાં આવશે તેવી અપેક્ષા રાખી શકાય છે. હંગેરી - યુએસએસઆર સામે 15 પાયદળ વિભાગો, 2 ટાંકી વિભાગો અને 2 ઘોડેસવાર બ્રિગેડ સુધી મેદાનમાં ઉતરી શકશે.
કુલ મળીને, પશ્ચિમમાં સોવિયેત યુનિયન સામે ઉપરોક્ત સંભવિત વિરોધીઓને ધ્યાનમાં લેતા, નીચેનાને તૈનાત કરી શકાય છે:
જર્મની - 173 પાયદળ. div.; 10,000 ટાંકી; 13,000 વિમાન
ફિનલેન્ડ - 15 પાયદળ. div.; 0 ટાંકી; 400 વિમાન
રોમાનિયા - 30 પાયદળ. div.; 250 ટાંકી; 1100 વિમાન
હંગેરી - 15 પાયદળ. div.; 300 ટાંકી; 600 વિમાન
કુલ - 233 પાયદળ. div.; 10550 ટાંકી; 15,100 એરક્રાફ્ટ.
નોંધ: ઉપર જણાવ્યા મુજબ - ઇટાલી અને તુર્કીને સીધા વિરોધી ગણવામાં આવતા નથી અને તેઓ કોષ્ટકમાં સમાવિષ્ટ નથી.
પૂર્વમાં, જાપાન, જે હાલમાં ચીન સાથે યુદ્ધ કરી રહ્યું છે, તેની સેનામાં 49 પાયદળ છે. વિભાગો, લગભગ 56,000 ક્ષેત્રો. બંદૂકો, 1,570 જેટલી ટાંકી અને ટેન્કેટ અને 3,420 જમીન અને દરિયાઈ વિમાન.
આગામી વર્ષોમાં યુદ્ધની સ્થિતિમાં જાપાન તેની સેના વધારીને 63 પાયદળ કરી શકશે. વિભાગો
યુએસએસઆર સામેની કાર્યવાહી માટે, જાપાની કમાન્ડ 50 પાયદળ સુધી ફિલ્ડ કરી શકે છે. વિભાગો, જેમાંથી 30 પાયદળ સુધી. વિભાગો, 1,200 ટાંકી અને ટેન્કેટ, 850 ભારે બંદૂકો અને 3,000 વિમાન (1,500 જમીન અને 1,500 સમુદ્ર) 25 - 30 દિવસમાં યુએસએસઆરની સરહદો પર કેન્દ્રિત થઈ શકે છે.
મંચુકુઓ સૈન્યને ગૌણ મહત્વ તરીકે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતું નથી.
તેથી, બે મોરચા પરના યુદ્ધમાં, યુએસએસઆરએ તેની સરહદો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સંભાવનાને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ - લગભગ 280 - 290 પાયદળ વિભાગ, 11,750 ટાંકી, 30,000 મધ્યમ અને ભારે કેલિબર ફીલ્ડ ગન, 18,000 એરક્રાફ્ટ.
III. વિરોધીઓની સંભવિત ઓપરેશનલ યોજનાઓ
પશ્ચિમ અને પૂર્વ બંને દેશોમાં સંભવિત વિરોધીઓની ઓપરેશનલ યોજનાઓ પરના દસ્તાવેજી ડેટા જનરલ સ્ટાફ કે.એ. તેની પાસે નથી.
સંભવિત પ્રતિસ્પર્ધીઓની સૌથી વધુ સંભવિત કાલ્પનિક વ્યૂહાત્મક જમાવટ આ હોઈ શકે છે:
પશ્ચિમમાં:
જર્મની મોટે ભાગે નદીના મુખની ઉત્તરે તેના મુખ્ય દળોને તૈનાત કરશે. પૂર્વ પ્રશિયાથી રીગા, કોવનો અને આગળ ડ્વીન્સ્ક - પોલોત્સ્ક, અથવા કોવનો - વિલ્નો અને આગળ મિન્સ્ક તરફના દિશામાં લિથુનિયન SSR દ્વારા મુખ્ય ફટકો પહોંચાડવા અને વિકસાવવા માટે સાન.
તે જ સમયે, લોમ્ઝા અને બ્રેસ્ટ તરફથી સહાયક કેન્દ્રિત હુમલાઓની અપેક્ષા રાખવી જરૂરી છે, તેમના અનુગામી વિકાસ સાથે બારનોવિચી, મિન્સ્કની દિશામાં.
રીગા પરના ઓપરેશનના વિકાસને સંયોજિત કરવામાં આવશે: 1) લિબાઉ પ્રદેશમાં બાલ્ટિક સમુદ્રના કિનારે ઉતરાણ સાથે, નીચલા નેમાન પર કાર્યરત અમારી સૈન્યની બાજુ અને પાછળના ભાગ પર સંચાલન કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે અને 2) કબજે કરવા સાથે. મૂનસુન્ડ દ્વીપસમૂહ અને લેનિનગ્રાડ પર હુમલો કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે એસ્ટોનિયન એસએસઆરના પ્રદેશ પર ઉતરાણ.
તે પણ સંભવ છે કે, પૂર્વ પ્રશિયાના જર્મનોના મુખ્ય હુમલા સાથે, તેઓ અમારા લ્વોવ જૂથના પાછળના ભાગમાં પહોંચવા અને કબજે કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ખોલ્મ, ગ્રુબેશોવ, તોમાશેવ, યારોસ્લાવ, ડબનો, બ્રોડીની આગળથી હુમલો કરશે. પશ્ચિમ યુક્રેન.
જો ફિનલેન્ડ જર્મનીની બાજુ લે છે, તો શક્ય છે કે તેની સેનાને ઉત્તર-પશ્ચિમથી લેનિનગ્રાડ પર હુમલો કરવા માટે જર્મન વિભાગો દ્વારા ટેકો આપવામાં આવશે.
દક્ષિણમાં, જર્મન સેના દ્વારા જર્મન વિભાગો દ્વારા સમર્થિત રોમાનિયન સૈન્ય દ્વારા ઝ્મેરિન્કાની સામાન્ય દિશામાં ઉત્તરી રોમાનિયાના પ્રદેશોમાંથી આક્રમણ કરવા માટે જર્મન સૈન્ય સાથે એક સાથે સંક્રમણની અપેક્ષા રાખવી શક્ય છે.
જર્મની માટે દર્શાવેલ કાલ્પનિક દૃશ્યને જોતાં, તેના દળોની નીચેની જમાવટ અને જૂથની અપેક્ષા રાખી શકાય છે:
- નદીના મુખની ઉત્તરે. સાન જર્મનો પાસે 123 જેટલા પાયદળ અને 10 જેટલા ટાંકી વિભાગો અને મેમેલ-સેડલ્સ મોરચે તેમનું મોટાભાગનું ઉડ્ડયન હોઈ શકે છે;
- નદીના મુખની દક્ષિણે. સાન - 50 પાયદળ અને 5 ટાંકી વિભાગો, તેમના મુખ્ય જૂથ સાથે ખોલ્મ, તોમાશેવ, લ્યુબ્લિનના વિસ્તારમાં.
તે શક્ય છે કે જર્મનો, યુક્રેનને કબજે કરવા માટે, કિવની સામાન્ય દિશામાં મુખ્ય ફટકો પહોંચાડવા માટે, સીડલ્સ અને લ્યુબ્લિન વિસ્તારોમાં તેમના મુખ્ય દળોને દક્ષિણમાં કેન્દ્રિત કરશે.
આ હુમલો સંભવતઃ પૂર્વ પ્રશિયાથી ઉત્તર તરફના સહાયક હુમલા સાથે હશે, ઉપર સૂચવ્યા મુજબ.
કાર્યવાહીના આ વિકલ્પ સાથે, જર્મનીએ અપેક્ષા રાખવી જોઈએ કે જર્મનો 110-120 પાયદળ વિભાગો, તેમની મોટાભાગની ટાંકીઓ અને વિમાનો દક્ષિણમાં કામગીરી માટે ફાળવશે, 50-60 પાયદળ વિભાગો, કેટલીક ટાંકી અને વિમાન ઉત્તરમાં કામગીરી માટે છોડી દેશે.
મુખ્ય, જર્મની માટે સૌથી રાજકીય રીતે ફાયદાકારક, અને તેથી, તેની ક્રિયાઓનો 1મો વિકલ્પ સૌથી વધુ સંભવિત છે, એટલે કે. નદીના મુખની ઉત્તરે જર્મન સૈન્યના મુખ્ય દળોની જમાવટ સાથે. સાન.
આપણી પશ્ચિમી સરહદો પર જર્મન સૈન્યની જમાવટ માટે અંદાજિત સમયમર્યાદા એકાગ્રતાની શરૂઆતથી 10-15 દિવસની છે.
રોમાનિયા સાથેની અમારી સરહદ પર 30 રોમાનિયન પાયદળ વિભાગોની જમાવટની પૂર્ણતા, અને તેમના મુખ્ય જૂથ - 18 પાયદળ સુધી. વિભાગો - બોટોગોશ્ચાની, સુગાવાના વિસ્તારમાં, તમે 15 - 20 દિવસની અપેક્ષા રાખી શકો છો.
ફિનિશ સૈન્યના સંબંધમાં, નીચેની જમાવટની અપેક્ષા છે:
1. ફિનલેન્ડના અખાતથી સવોનલિના સુધીના આગળના ભાગમાં 6 પાયદળ. 3-4 જર્મન વિભાગો દ્વારા સમર્થિત વિભાગો;
2. કુઓપિયો, આયોમસુ તરફની દિશાને આવરી લેવા માટે - ઓન્કામો, ઇલોમન્ટિકી, નુર્મેસના આગળના ભાગમાં - 3 પાયદળ સુધી. વિભાગો
3. કુખ્તોની, સુઓમુસામીમી ફ્રન્ટ પર યુલેબોર દિશાને આવરી લેવા માટે - 2 પાયદળ સુધી. વિભાગો
4. મર્કજાર્વી વિસ્તારમાં - 2 પાયદળ સુધી. વિભાગો
5. પેટસામો વિસ્તારમાં - 2 પાયદળ સુધી. વિભાગો
સૂચવેલ વિકલ્પ અનુસાર ફિનિશ સૈન્યની અંતિમ જમાવટ 20 મી - 25 મી દિવસે અપેક્ષિત કરી શકાય છે.
વાયબોર્ગ-લેનિનગ્રાડ દિશામાં ફિનિશ સૈન્યના નોંધપાત્ર દળોની સાંદ્રતાની સંભાવના, અહીં જર્મન વિભાગો દ્વારા સમર્થિત, આ દિશામાં સક્રિય દુશ્મનની ક્રિયાઓની શક્યતા પૂર્વનિર્ધારિત કરે છે.
ભવિષ્યમાં, આ થિયેટરમાં, પેટ્રોઝાવોડ્સ્ક અને કંદલક્ષ દિશાઓમાં સહાયક દુશ્મનના હુમલાની શક્યતાને નકારી શકાય નહીં.
દુશ્મન નૌકા કાફલાઓની સૌથી વધુ સંભવિત ક્રિયાઓ આ હશે:
જર્મન કાફલો
એ) બાલ્ટિક સમુદ્રમાં નાકાબંધી;
b) લિબાઉ પ્રદેશમાં સૈનિકોની જોગવાઈ અને ઉતરાણ અને મૂનસુન્ડ દ્વીપસમૂહ પર કબજો;
c) ફિનલેન્ડના અખાતમાં પ્રવેશવાની અને અમારા કાફલાને પૂર્વ તરફ જવા દબાણ કરવાની ઇચ્છા;
ડી) ઉત્તર સમુદ્રમાં, જર્મનો મુર્મન્સ્ક અને અરખાંગેલ્સ્કમાં અમારા બંદરોને નાકાબંધી કરવા માટે ક્રુઝિંગ ઓપરેશન્સ અને સબમરીન ઓપરેશન્સ વિકસાવી શકે છે.
ઇટાલિયન કાફલો તેની મુખ્ય કામગીરી કાળો સમુદ્રમાં કરશે.
પૂર્વમાં
ઉપર સૂચવ્યા મુજબ, અમે જાપાનથી અમારી સામે સાંદ્રતાની અપેક્ષા રાખી શકીએ છીએ - 50 પાયદળ વિભાગો, 1200 ટાંકી સુધી અને 3000 સ્વ-સંચાલિત બંદૂકો સુધી, અને આ ટાંકીઓ અને વિમાનો અને 30 પાયદળ સુધી. વિભાગો 25 - 30 દિવસમાં કેન્દ્રિત થઈ શકે છે, જ્યાંથી આપણે જાપાની સૈન્ય દ્વારા સામાન્ય આક્રમણમાં સંક્રમણની અપેક્ષા રાખી શકીએ છીએ.
હું માનું છું કે જાપાની કમાન્ડ મોટાભાગે આપણા પ્રિમોરી પ્રદેશને કબજે કરવાને તેની ભૂમિ અને નૌકા દળોની ક્રિયાઓના તાત્કાલિક ધ્યેય તરીકે સેટ કરશે. 4 જાપાની સૈન્ય વિભાગો, પ્રિમોરી સામે સાત પાયદળ વિભાગોની હાજરી અને આ દિશામાં થિયેટર તૈયાર કરવા માટે સઘન કાર્ય દ્વારા આની પુષ્ટિ થાય છે.
જાપાન સામે કાર્યવાહીની તૈયારી કરતી વખતે, આપણા પૂર્વીય કિનારાઓ અને જાપાનની મજબૂત નૌકાદળના બંદરો સામેની કાર્યવાહીને ધ્યાનમાં લેવી પણ જરૂરી છે.
IV. અમારી વ્યૂહાત્મક જમાવટની મૂળભૂત બાબતો
આ સમયગાળામાં, જો સોવિયત યુનિયનના સશસ્ત્ર દળોને બે મોરચે વ્યૂહાત્મક રીતે તૈનાત કરવાની જરૂર હોય, તો પશ્ચિમી થિયેટરને મુખ્ય થિયેટર તરીકે ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે, અને આ તે છે જ્યાં આપણા મુખ્ય દળોને કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.
પૂર્વમાં, નોંધપાત્ર જાપાની દળો આપણી સામે દેખાવાની સંભાવનાને જોતાં, આવા દળોને સોંપવું જરૂરી છે જે આપણને પરિસ્થિતિની સ્થિરતાની સંપૂર્ણ ખાતરી આપે.
અમારી બાકીની સરહદો ન્યૂનતમ દળોથી આવરી લેવી જોઈએ, એટલે કે:
a) 88મી પાયદળ ડિવિઝન, સ્પેરપાર્ટસ અને બોર્ડર ગાર્ડ્સ ઉત્તર કિનારે રક્ષા કરે છે;
b) બ્લેક સી ફ્લીટ ઉપરાંત, ઓડેસાથી કેર્ચ સુધીના કાળા સમુદ્રના કિનારાની રક્ષા કરવા માટે, 156મી પાયદળ વિભાગ, સ્પેરપાર્ટ્સ, કોસ્ટલ ડિફેન્સ અને સરહદ રક્ષકો રહે છે;
c) કેર્ચથી સુખુમી સુધી કાળા સમુદ્રના કિનારાની રક્ષા - 28મી માઉન્ટેન રાઈફલ ડિવિઝન અને બોર્ડર ગાર્ડ;
d) ટ્રાન્સકોકેસિયાને 5 રાઇફલ વિભાગો છોડીને પ્રદાન કરવામાં આવે છે, જેમાંથી 4 પર્વત, 2 ઘોડેસવાર વિભાગ અને 2 ટાંકી બ્રિગેડ;
e) મધ્ય એશિયામાં સરહદો 2 પર્વત રાઇફલ વિભાગો, 4 ઘોડેસવાર વિભાગો અને સરહદ રક્ષકો દ્વારા સુરક્ષિત છે.
કુલમાં, નીચેના ક્ષેત્ર સૈનિકો ઉત્તર અને દક્ષિણ સરહદો પર બાકી છે:
11 રાઇફલ વિભાગો, તેમાંથી 7 પર્વત વિભાગો;
6 ઘોડેસવાર વિભાગ અને 2 ટાંકી બ્રિગેડ.
પૂર્વમાં, જાપાન સામેની ક્રિયાઓ માટે, નિમણૂક કરવી જરૂરી છે:
28 તીર. વિભાગો, જેમાંથી 4 મોટરવાળા વિભાગો છે;
2 ટાંકી વિભાગો;
4 ઘોડેસવાર વિભાગો;
3 અલગ પૃષ્ઠ બ્રિગેડ;
3 એરબોર્ન બ્રિગેડ;
8 ટાંકી બ્રિગેડ, અને કુલ 5741 ટાંકી અને ટેન્કેટ;
44 એવિએશન રેજિમેન્ટ, જેમાં કુલ 3,347 એરક્રાફ્ટ માટે 2,655 એરક્રાફ્ટ અને પેસિફિક ફ્લીટના 692 એરક્રાફ્ટનો સમાવેશ થાય છે.
યુએસએસઆરની ઉત્તર, દક્ષિણ અને પૂર્વીય સરહદો પર કુલ ડાબે:
39 તીરો, વિભાગો;
2 ટાંકી વિભાગો;
10 ઘોડેસવાર વિભાગો;
3 વિભાગ તીર બ્રિગેડ
3 એરબોર્ન બ્રિગેડ;
10 ટાંકી બ્રિગેડ;
69 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ.
પશ્ચિમમાં કામગીરી કરવા માટે નીચેની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે:
143 તીર વિભાગો જેમાંથી 6 રાષ્ટ્રીય છે - બાલ્ટિક;
7 મોટરવાળા વિભાગો;
16 ટાંકી વિભાગો;
10 ઘોડેસવાર વિભાગો;
15 ટાંકી બ્રિગેડ;
15 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં 6422 એરક્રાફ્ટ સાથે 159 એવિએશન રેજિમેન્ટ.
V. પશ્ચિમમાં અમારી વ્યૂહાત્મક જમાવટના પાયા
પશ્ચિમમાં લાલ સૈન્યના મુખ્ય દળો, પરિસ્થિતિના આધારે, બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્કની દક્ષિણમાં તૈનાત કરી શકાય છે જેથી જર્મનીને બાલ્કન દેશોમાંથી લ્યુબ્લિન અને ક્રાકો અને આગળ બ્રેસ્લાઉની દિશામાં જોરદાર ફટકો મારવાથી અલગ કરી શકાય. (બ્રાતિસ્લાવ) યુદ્ધના પ્રથમ તબક્કામાં, તેને તેના સૌથી મહત્વપૂર્ણ આર્થિક પાયાથી વંચિત કરે છે અને યુદ્ધમાં તેમની ભાગીદારી અંગે બાલ્કન દેશોને નિર્ણાયક રીતે પ્રભાવિત કરે છે; અથવા બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્કની ઉત્તરે, પૂર્વ પ્રશિયામાં જર્મન સૈન્યના મુખ્ય દળોને હરાવવા અને બાદમાં કબજે કરવાના કાર્ય સાથે.
જમાવટ અંગેનો અંતિમ નિર્ણય યુદ્ધની શરૂઆતમાં વિકસિત થનારી રાજકીય પરિસ્થિતિ પર નિર્ભર રહેશે, પરંતુ શાંતિકાળની સ્થિતિમાં હું બંને વિકલ્પો વિકસાવવા જરૂરી માનું છું.
પ્રથમ વિકલ્પ બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્કની દક્ષિણે જમાવટ છે. આ જમાવટની મૂળભૂત બાબતો આ હોવી જોઈએ:
1. સૈનિકોની એકાગ્રતાના સમયગાળા દરમિયાન સક્રિય સંરક્ષણ સાથે અમારી સરહદોને મજબૂતપણે આવરી લો.
2. પશ્ચિમી મોરચાની ડાબી બાજુની સેનાના સહયોગમાં, દક્ષિણ-પશ્ચિમ મોરચાના દળોએ દુશ્મનના લ્યુબ્લિન-સેન્ડોમિર્ઝ જૂથને નિર્ણાયક પરાજય આપ્યો અને નદી સુધી પહોંચ્યો. વિસ્ટુલા. ત્યારબાદ, કિલ્સ, ક્રાકોવની સામાન્ય દિશામાં પ્રહાર કરો અને નદી સુધી પહોંચો. તિલિત્સા અને નદીની ઉપરની પહોંચ. ઓડર.
3. ઓપરેશન દરમિયાન, ઉત્તરી બુકોવિના અને બેસરાબિયાની સરહદોને નિશ્ચિતપણે આવરી લો.
4. ઉત્તર-પશ્ચિમ અને પશ્ચિમી મોરચાની સક્રિય ક્રિયાઓ દ્વારા, બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્કની ઉત્તરે અને પૂર્વ પ્રશિયામાં મોટાભાગના જર્મન દળોને પિન ડાઉન કરો, જ્યારે મિન્સ્ક અને પ્સકોવ દિશાઓને નિશ્ચિતપણે આવરી લે છે.
ક્રેકો અને બ્રાતિસ્લાવાની દિશામાં અમારા દળોની હડતાલ, જર્મનીને બાલ્કન દેશોમાંથી કાપીને, અસાધારણ રાજકીય મહત્વ પ્રાપ્ત કરે છે.
વધુમાં, આ દિશામાં હડતાલ ભૂતપૂર્વ પોલેન્ડના પ્રદેશ પર થશે, જે સંરક્ષણની દ્રષ્ટિએ હજી પણ નબળી રીતે તૈયાર છે.
આ મુખ્ય વિકલ્પ અનુસાર યુએસએસઆરના સશસ્ત્ર દળોને તૈનાત કરતી વખતે, નીચેના જૂથની દરખાસ્ત કરવામાં આવે છે.
સીધા પશ્ચિમમાં, ત્રણ મોરચા ગોઠવો - ઉત્તર-પશ્ચિમ, પશ્ચિમ અને દક્ષિણ-પશ્ચિમ, સરહદો સાથે:
- પોલોત્સ્ક, ઓશમ્યાની, ડ્રુસ્કેનીકી, એલેનશ્ટેઇનની રેખાઓ સાથે ઉત્તરપશ્ચિમ અને પશ્ચિમ વચ્ચે;
- પશ્ચિમ અને દક્ષિણપશ્ચિમ વચ્ચે - નદી. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Ivangorod.
ઉત્તરપશ્ચિમ મોરચો - મુખ્ય કાર્યો:
1. બાલ્ટિક સમુદ્રના કિનારે બચાવ, બાલ્ટિક ફ્લીટ સાથે, દુશ્મન ઉભયજીવી ઉતરાણને અટકાવે છે.
2. મિન્સ્ક અને રીગા-પ્સકોવ દિશાઓને નિશ્ચિતપણે આવરી લો અને કોઈપણ સંજોગોમાં જર્મનોને આપણા પ્રદેશ પર આક્રમણ કરવાની મંજૂરી આપો.
3. 11મી આર્મીના મોરચાને ઘટાડવા અને આક્રમણ માટે વધુ ફાયદાકારક પ્રારંભિક સ્થિતિ પર કબજો કરવા માટે, સૈનિકોની એકાગ્રતાના સમયગાળા દરમિયાન, પશ્ચિમી મોરચાની 3જી આર્મીના સહયોગથી, સેજનીનો વિસ્તાર કબજે કરો, સુવાલ્કી અને શિટકેમેન, ફિલિપોવો, રાચકીની આગળ પહોંચો.
4. સૈનિકોને કેન્દ્રિત કર્યા પછી, ઇંસ્ટરબર્ગ, એલેનસ્ટાઇનની સામાન્ય દિશામાં પ્રહાર કરો, પશ્ચિમ મોરચા સાથે મળીને, પૂર્વ પ્રશિયામાં જર્મન દળોને પીન કરો.
આગળના ભાગમાં 8 અને 11 સેના હશે.
8મી આર્મી - પોલાંગેન, જુરબર્ગ ફ્રન્ટ પર તૈનાત, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
6 તીરો, વિભાગો;
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
11મી આર્મી - પ્રારંભિક જમાવટ ફ્રન્ટ યુરબર્ગ, ડ્રુસ્કેનિકી, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
9 તીરો, વિભાગો;
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
ફ્રન્ટ કમાન્ડ તેના તાત્કાલિક નિકાલ પર છે:
1 એરો, લિબાઉ પ્રદેશમાં દરિયાકિનારાના સંરક્ષણ પર વિભાગ;
1 તીર, વિભાગ - મિતાવા વિસ્તારમાં;
મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ (લેનિનગ્રાડ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી) - 8મી આર્મીની પાછળ;
મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ (પ્રિબોવો) - 11 મી આર્મીની પાછળ.
કુલ મળીને, ઉત્તર-પશ્ચિમ મોરચા પાસે હશે:
17 તીર વિભાગો
4 ટાંકી વિભાગો;
2 મોટરાઇઝ્ડ રાઇફલ વિભાગો;
2 ટાંકી બ્રિગેડ;
20 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ.
ઉત્તર-પશ્ચિમ અને પશ્ચિમી મોરચા પાછળ હાઈ કમાન્ડના અનામતમાં 3 તીરો રાખો. ડ્વિન્સ્ક, પોલોત્સ્ક, મિન્સ્કના વિસ્તારમાં વિભાગો.
પશ્ચિમી મોરચો - મુખ્ય કાર્ય - મિન્સ્ક દિશાને નિશ્ચિતપણે આવરી લેવું, સૈનિકોને કેન્દ્રિત કરવું, ઉત્તર-પશ્ચિમ મોરચા સાથે વારાફરતી હડતાલ સાથે, એલેનસ્ટાઇનની સામાન્ય દિશામાં, પૂર્વ પ્રશિયામાં કેન્દ્રિત જર્મન દળોને પિન ડાઉન કરવું. દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાના સૈન્યના આક્રમણમાં સંક્રમણ સાથે, ઇવાનગોરોડની સામાન્ય દિશામાં ડાબી બાજુની સૈન્યનો હુમલો, દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાને દુશ્મનના લ્યુબ્લિન જૂથને હરાવવામાં મદદ કરે છે અને, રાડોમ પરના ઓપરેશનને વધુ વિકસિત કરીને, ક્રિયાઓને સમર્થન આપે છે. ઉત્તર તરફથી દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાનો.
આગળના ભાગમાં ચાર સૈન્ય છે - 3, 10, 13 અને 4.
3જી આર્મી - ગ્રોડનો, શુચિન ફ્રન્ટ પર તૈનાત, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
5 તીરો, વિભાગો;
1 ટાંકી બ્રિગેડ;
10મી સૈન્ય - શુચિન, ઓસ્ટ્રોવ ફ્રન્ટ પર તૈનાત, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
10 તીરો, વિભાગો;
1 વિભાગ ટાંકી વિભાગ;
3 ઘોડેસવાર વિભાગો;
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
13મી આર્મી - ઓસ્ટ્રોવ, ડ્રોગીચિન ફ્રન્ટ પર તૈનાત, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
5 તીર, વિભાગો.
4 થી આર્મી - ડ્રોગીચિન, બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્ક, પિશાના આગળના ભાગમાં તૈનાત, જેમાં શામેલ છે:
12 તીરો, વિભાગો;
2 ટાંકી વિભાગો;
1 મોટરાઇઝ્ડ રાઇફલ વિભાગ;
2 ટાંકી બ્રિગેડ;
પિન્સ્ક નદી ફ્લોટિલા.
વધુમાં, ફ્રન્ટલાઈન કમાન્ડ પાસે તેના તાત્કાલિક નિકાલ પર 3 તીરો છે. વોલ્કોવિસ્ક, સ્લોનિમ વિસ્તારમાં વિભાગો.
કુલ મળીને, પશ્ચિમી મોરચા પાસે હશે:
35 તીર વિભાગો
3 ટાંકી વિભાગો;
1 મોટર રાઈફલ. વિભાજન
3 ઘોડેસવાર વિભાગો;
4 ટાંકી બ્રિગેડ;
39 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ.
આમ, બાલ્ટિક સમુદ્રના કિનારેથી બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્ક (સહિત) સુધી, આ વિકલ્પ અનુસાર, નીચેની જમાવટ માટે બનાવાયેલ છે:
55 તીરો, વિભાગો;
7 ટાંકી વિભાગો;
3 મોટર રાઇફલ, વિભાગો;
3 ઘોડેસવાર વિભાગો;
6 ટાંકી બ્રિગેડ;
1 એરબોર્ન બ્રિગેડ;
59 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ.
દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચો - મુખ્ય કાર્ય - બેસરાબિયા અને ઉત્તરી બુકોવિનાની સરહદોને નિશ્ચિતપણે આવરી લે છે, સૈનિકોને કેન્દ્રિત કરીને, પશ્ચિમી મોરચાની 4 થી આર્મીના સહયોગથી, દુશ્મનના લ્યુબ્લિન-સેન્ડોમિર્ઝ જૂથને નિર્ણાયક હાર લાવે છે અને નદી સુધી પહોંચે છે. વિસ્ટુલા. ત્યારબાદ, કીલ્સ - પેટ્રોકોવ અને ક્રેકોની દિશામાં પ્રહાર કરો, કીલ્સ - પેટ્રોકોવ વિસ્તારને કબજે કરો અને નદી સુધી પહોંચો. પિલિકા અને નદીની ઉપરની પહોંચ. ઓડર.
આગળના ભાગમાં 6 સૈન્ય છે - 5, 19, 6, 12, 18 અને 9.
5મી આર્મી - શત્સ્ક, વ્લાદિમીર-વોલિન્સ્કી મોરચા પર તૈનાત, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
12 તીરો, વિભાગો;
1 ટાંકી વિભાગ;
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
19 મી આર્મી - વ્લાદિમીર-વોલિન્સ્કી, લ્યુબીચા મોરચા પર તૈનાત, જેમાં શામેલ છે:
7 તીરો, વિભાગો.
સેનાનું કમાન્ડ અને હેડક્વાર્ટર ઉત્તર કાકેશસ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી છે.
6 મી આર્મી - લ્યુબીચ, સેન્યાવા, સુરોકોવ (પૂર્વીય યારોસ્લાવસ્ક) ના આગળના ભાગમાં તૈનાત, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
15 તીરો, વિભાગો;
2 ઘોડેસવાર વિભાગો;
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
12 મી આર્મી - સુરોકોવ, પ્રઝેમિસ્લ, મુકદ્દમાના આગળના ભાગમાં તૈનાત. ટાયરાવા વોલોસ્કા (બિર્ગાના 12 કિમી દક્ષિણપૂર્વમાં), જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
15 તીરો, વિભાગો;
2 ટાંકી વિભાગો;
1 મોટર રાઇફલ, વિભાગો;
OdVO તરફથી 2 યાંત્રિક કોર્પ્સ;
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
18મી આર્મી - ટાયરાવા-વોલોસ્કા, લિપકાની મોરચા પર તૈનાત, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
12 તીરો, વિભાગો, જેમાંથી ઓછામાં ઓછા 7 તારનોવ પરના હુમલા માટે સૈન્યની જમણી પાંખ પર હોવા જોઈએ.
સેનાના કમાન્ડ અને હેડક્વાર્ટર HVO તરફથી છે.
9મી આર્મી - નદી કિનારે લિપકાના મોરચે તૈનાત. પ્રુટ, કાળા સમુદ્રના કિનારે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
8 તીરો, વિભાગો, તેમાંથી એક (156) ક્રિમિઅન કિનારાના સંરક્ષણમાં;
3 ઘોડેસવાર વિભાગ, તેમાંથી બે ઉત્તર કાકેશસ લશ્કરી જિલ્લાના;
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
ઘોડેસવાર યાંત્રિક સૈન્ય - લવીવ પ્રદેશમાં, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
4 ટાંકી વિભાગો;
2 મોટરાઇઝ્ડ રાઇફલ વિભાગો; 4 અને 8 મેચકોર. કોવો;
2 ઘોડેસવાર વિભાગ (5 અશ્વદળ).
વધુમાં, ફ્રન્ટ કમાન્ડ પાસે તેના તાત્કાલિક નિકાલ પર છે:
1 તીર, ડુબ્નો-બ્રોડી વિસ્તારમાં વિભાજન;
1 તીર, વિભાગ - ખોડોરોવ વિસ્તારમાં;
મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ, જેમાં 2 ટાંકી અને 1 મોટર રાઇફલ વિભાગનો સમાવેશ થાય છે - તાર્નોપોલ પ્રદેશમાં, મોસ્કો લશ્કરી જિલ્લામાંથી તેના આગમન પર.
કુલ મળીને, દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચા પાસે હશે:
70 પીપી વિભાગો;
9 ટાંકી વિભાગો;
4 મોટરાઇઝ્ડ રાઇફલ વિભાગો;
7 ઘોડેસવાર વિભાગો;
5 ટાંકી બ્રિગેડ;
81મી એવિએશન રેજિમેન્ટ.
દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચા પાછળ હાઈકમાન્ડના અનામતમાં છે:
5 તીરો, વિભાગો - શેપેટોવકા, પ્રોસ્કુરોવ, બર્ડિચેવના વિસ્તારમાં.
આમ, બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્કની દક્ષિણે કાળો સમુદ્ર કિનારે આ જમાવટ વિકલ્પ સાથે સોંપેલ છે:
75 તીરો, વિભાગો;
9 ટાંકી વિભાગો;
4 મોટરાઇઝ્ડ રાઇફલ વિભાગો;
7 ઘોડેસવાર વિભાગો;
5 ટાંકી બ્રિગેડ;
88 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ.
ઉપરોક્ત વિભાગો ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે:
ગતિશીલતાની શરૂઆતથી 5 મા દિવસે: 17 તીરો, વિભાગો;
દિવસે 6 - 22 તીર, વિભાગો;
10 મા દિવસે - 24 તીર, વિભાગો;
15 મા દિવસે - 29 તીર, વિભાગો;
20મા દિવસે - 46 તીરો, વિભાગો;
25 મા દિવસે - 56 તીર, વિભાગો;
30મા દિવસે - 68 તીરો, વિભાગો;
દિવસે 35 - 75 તીરો, વિભાગો.
પરિણામે, દક્ષિણપશ્ચિમમાં રેલરોડની વર્તમાન ક્ષમતા સાથે, આગળના સૈન્યના મુખ્ય દળોની એકાગ્રતા એકત્રીકરણની શરૂઆતના 30 મા દિવસે જ પૂર્ણ થઈ શકે છે, તે પછી જ સામાન્ય આક્રમણ શરૂ કરવાનું શક્ય બનશે. ઉપર જણાવેલ કાર્યો હલ કરો.
દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાની સૈન્યની આટલી મોડી જમાવટ એ આ જમાવટ વિકલ્પની એકમાત્ર, પરંતુ ગંભીર, ખામી છે.
બીજો વિકલ્પ બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્કની ઉત્તરે જમાવટ છે.
આ જમાવટની મૂળભૂત બાબતો આ હોવી જોઈએ:
1. સૈનિકોની સાંદ્રતાના સમયગાળા દરમિયાન મિન્સ્ક અને પ્સકોવ તરફના દિશાઓનું મજબૂત આવરણ.
2. પૂર્વ પ્રશિયામાં કેન્દ્રિત જર્મન સૈન્યના મુખ્ય દળો પર નિર્ણાયક હાર લાદવી અને બાદમાં કબજે કરવું.
3. લ્વિવ તરફથી સહાયક હડતાલ સાથે, પશ્ચિમ યુક્રેન, ઉત્તરી બુકોવિના અને બેસરાબિયાને માત્ર નિશ્ચિતપણે આવરી લેવાનું જ નહીં, પરંતુ લ્યુબ્લિન, ગ્રુબેશોવ, તોમાશેવના વિસ્તારમાં દુશ્મન જૂથને પણ હરાવી.
પૂર્વ પ્રશિયામાં જર્મનોની હાર અને બાદમાંનો કબજો જર્મની માટે અસાધારણ આર્થિક અને, સૌથી ઉપર, રાજકીય મહત્વ છે, જે અનિવાર્યપણે જર્મની સામેના સંઘર્ષના સમગ્ર આગળના માર્ગને અસર કરશે.
આ સમસ્યાને હલ કરતી વખતે તે ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે:
1. નોંધપાત્ર દળોની રજૂઆત સાથે મજબૂત પ્રતિકાર, જે તમામ કિસ્સાઓમાં પૂર્વ પ્રશિયાની લડાઈમાં જર્મની દ્વારા ચોક્કસપણે પ્રદાન કરવામાં આવશે.
2. પૂર્વ પ્રશિયાની મુશ્કેલ કુદરતી પરિસ્થિતિઓ, જે આક્રમક કામગીરીના સંચાલનને અત્યંત જટિલ બનાવે છે.
3. સંરક્ષણ માટે અને ખાસ કરીને એન્જિનિયરિંગ અને માર્ગ સંબંધોમાં આ થિયેટરની અસાધારણ સજ્જતા.
નિષ્કર્ષ તરીકે, આશંકા ઉદભવે છે કે આ મોરચે લડાઈ લાંબી લડાઈઓ તરફ દોરી શકે છે, આપણા મુખ્ય દળોને બાંધી શકે છે અને જરૂરી અને ઝડપી અસર આપશે નહીં, જે બદલામાં તેને અનિવાર્ય બનાવશે અને બાલ્કન દેશોના પ્રવેશને વેગ આપશે. અમારી સામે યુદ્ધ.
જો આ વિકલ્પ હેઠળ આપણા સશસ્ત્ર દળોની તૈનાતી અનિવાર્ય હોય, તો તેનું નીચેનું જૂથ પ્રસ્તાવિત છે.
ઉત્તર-પશ્ચિમ, પશ્ચિમ અને દક્ષિણ-પશ્ચિમ મોરચા વચ્ચેની સરહદો પ્રથમ જમાવટ વિકલ્પની જેમ જ હશે.
ઉત્તર-પશ્ચિમ મોરચો - મુખ્ય કાર્ય સૈનિકોને કેન્દ્રિત કરવાનું છે, અંતિમ ધ્યેય સાથે દુશ્મન પર હુમલો કરવો, પશ્ચિમી મોરચા સાથે મળીને, પૂર્વ પ્રશિયામાં તેના જૂથને હરાવવા અને બાદમાંનો કબજો મેળવવો.
આગળના ભાગમાં 8 અને 11 સેના છે.
8મી આર્મી - પોલાંગેન, જુરબર્ગ ફ્રન્ટ પર તૈનાત, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
10 તીરો, વિભાગો, તેમાંથી બે લાતવિયન એસએસઆરમાંથી;
2 ટાંકી વિભાગો;
1 મોટરયુક્ત વિભાગ;
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
11મી આર્મી - જુરબર્ગ (દાવો) ડ્રુસ્કેનિકીના આગળના ભાગમાં તૈનાત, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
11 તીર વિભાગો, તેમાંથી બે લિથુનિયન એસએસઆરમાંથી;
2 ટાંકી વિભાગો;
1 મોટરયુક્ત વિભાગ;
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
ફ્રન્ટ કમાન્ડ પાસે તેના તાત્કાલિક નિકાલ છે:
- લાતવિયન એસએસઆરના પ્રદેશ પર - એક તીર. લિબાઉ પ્રદેશમાં દરિયાકિનારાની રક્ષા કરનાર વિભાગ, બે તીર. એસ્ટોનિયન SSR ના વિભાગો - મિતાવા પ્રદેશમાં અનામતમાં;
- શાવલી, પોનેવેઝના વિસ્તારમાં - 6 તીરો. વિભાગો, 15 - 30 દિવસની તૈયારીના સમયગાળા સાથેના વિભાગોમાંથી.
કુલ મળીને, ઉત્તર-પશ્ચિમ મોરચા પાસે હશે:
30 તીરો, વિભાગો, જેમાંથી 6 રાષ્ટ્રીય છે;
2 મોટરવાળા વિભાગો;
4 ટાંકી વિભાગો;
2 વિભાગ. ટાંકી બ્રિગેડ;
20 એવિએશન રેજિમેન્ટ અને કુલ 1140 એરક્રાફ્ટ.
પશ્ચિમી મોરચો - મુખ્ય કાર્ય નદીની ઉત્તર તરફ પ્રહાર કરવાનું છે. બગ, એલેનસ્ટાઇનની સામાન્ય દિશામાં, ઉત્તર-પશ્ચિમ મોરચાની સેનાઓ સાથે મળીને, પૂર્વ પ્રશિયાના પ્રદેશ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી જર્મન સૈન્યને નિર્ણાયક હાર આપે છે, બાદમાંને પકડે છે અને નદીના નીચલા ભાગો સુધી પહોંચે છે. વિસ્ટુલા.
તે જ સમયે, ડાબી બાજુની સૈન્યની હડતાલ સાથે, ઇવાનગોરોડની સામાન્ય દિશામાં, દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાની સેનાઓ સાથે મળીને, ઇવાનગોરોડ-લ્યુબ્લિન દુશ્મન જૂથને હરાવી અને નદી સુધી પણ પહોંચ્યો. વિસ્ટુલા.
આગળના ભાગમાં ચાર સૈન્ય છે - 3, 10, 13 (મોસ્કો લશ્કરી જિલ્લામાંથી) અને 4.
3જી આર્મી - ગ્રોડનો, શુચિન ફ્રન્ટ પર તૈનાત, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
6 તીર વિભાગો
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
10મી આર્મી - શુચિન, ચિઝોવ ફ્રન્ટ પર તૈનાત, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
15 તીર વિભાગો
1 મોટરયુક્ત વિભાગ;
2 ટાંકી વિભાગો;
3 ઘોડેસવાર વિભાગો;
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
13મી આર્મી - ચિઝોવ, વૈસોકો-લિટોવસ્કના આગળના ભાગમાં તૈનાત, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
6 તીર વિભાગો
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
4 થી આર્મી - ફ્રન્ટ પર તૈનાત વૈસોકો-લિટોવસ્ક, બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્ક, પિશા, જેમાં શામેલ છે:
10 તીર વિભાગો
2 ટાંકી બ્રિગેડ;
પિન્સ્ક નદી ફ્લોટિલા.
વધુમાં, ફ્રન્ટ કમાન્ડ પાસે તેના તાત્કાલિક નિકાલ પર છે:
4 તીર વિભાગો - સ્લોનિમ, વોલ્કોવિસ્ક વિસ્તારમાં;
મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ, જેમાં 2 ટાંકી અને 1 મોટરાઇઝ્ડ રાઇફલ વિભાગ (મોસ્કો મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી) નો સમાવેશ થાય છે - લિડા, બરાનોવિચી પ્રદેશમાં;
1 વિભાગ ટાંકી વિભાગ - પ્રુઝાની વિસ્તારમાં.
કુલ મળીને, પશ્ચિમી મોરચા પાસે હશે:
41 તીર વિભાજન
2 મોટરવાળા વિભાગો;
5 ટાંકી વિભાગો;
3 ઘોડેસવાર વિભાગો;
4 ટાંકી બ્રિગેડ;
70 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ.
ઉત્તર-પશ્ચિમ અને પશ્ચિમ મોરચા પાછળ હાઈકમાન્ડના અનામતમાં છે:
14 તીર વિભાગો, 4 કોર્પ્સ કમાન્ડ અને 1 આર્મી (ઓર્ડનન્સ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી) - ડ્વિન્સ્ક, પોલોત્સ્ક પ્રદેશમાં; મિન્સ્ક.
હાઈકમાન્ડની અનામતનો હેતુ હુમલાના વિકાસ માટે અથવા આગળ વધી રહેલા દુશ્મન સામે વળતો હુમલો કરવા માટે છે. લેનિનગ્રાડ-વાયબોર્ગ દિશામાં કામગીરી માટે અનામત વિભાગોના ભાગનો ઉપયોગ કરવાની સંભાવનાને નકારી શકાતી નથી.
આમ, બાલ્ટિક સમુદ્રના કિનારેથી નદીના મુખ્ય પાણી સુધી. પ્રિપાયટ, સંભવિત 120 - 123 પાયદળ અને મોટરયુક્ત વિભાગો અને જર્મનોના 10 ટાંકી વિભાગો સામે, અમારી પાસે હશે:
85 તીર વિભાગો, જેમાંથી 6 રાષ્ટ્રીય છે;
4 મોટરવાળા વિભાગો;
9 ટાંકી વિભાગો;
7 ટાંકી બ્રિગેડ;
3 ઘોડેસવાર વિભાગો;
90 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ્સ અને કુલ મળીને લગભગ 5,500 ટાંકી અને 5,500 એરક્રાફ્ટ.
વધુમાં, પર્વતીય હવાઈ સંરક્ષણ ઉડ્ડયનના અપવાદ સિવાય, લેનિનગ્રાડ વિસ્તારમાં અને દક્ષિણમાં સ્થિત ઉત્તરીય મોરચાનું ઉડ્ડયન અહીં આંશિક અથવા સંપૂર્ણ રીતે સામેલ થઈ શકે છે. લેનિનગ્રાડ.
ઉપરોક્ત વિભાગો નીચેના સમયગાળામાં કેન્દ્રિત કરી શકાય છે:
ગતિશીલતાની શરૂઆતથી 5 મા દિવસે - 13 તીરો. વિભાગો
દિવસે 8 - 28 તીરો. વિભાગો દિવસે 10 - 30 તીરો. વિભાગો
દિવસે 15 - 44 તીરો. વિભાગો
દિવસે 20 - 66 તીરો. વિભાગો
દિવસે 25 - 79 તીરો. વિભાગો, બાકીના વિભાગો 30 દિવસે આવે છે.
આમ, સૈન્યની એકાગ્રતા એકત્રીકરણની શરૂઆતના 20મા દિવસે સમાપ્ત થશે, મોરચાના અનામત વિભાગો અને હાઈકમાન્ડ ઓપરેશનના પ્રથમ દિવસોમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
સૈનિકોની એકાગ્રતાના 20 દિવસ દરમિયાન અને તેઓ આક્રમણ પર જાય તે પહેલાં, સૈન્ય સક્રિય રીતે બચાવ કરવા માટે બંધાયેલ છે, કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારો પર આધાર રાખીને, અમારી સરહદોને નિશ્ચિતપણે બંધ કરવા અને જર્મનોને અમારા પ્રદેશ પર આક્રમણ કરતા અટકાવવા માટે.
જો રેલ્વે સૈન્ય પરિવહન યોજના અનુસાર સંપૂર્ણ રીતે કાર્ય કરે છે, તો સામાન્ય આક્રમણમાં સંક્રમણનો દિવસ એકત્રીકરણની શરૂઆતના 25 દિવસ પર સેટ કરવો જોઈએ, એટલે કે. સૈનિકોની સાંદ્રતાની શરૂઆતથી 20 દિવસ.
વાયુસેનાના કાર્યો આ હશે:
1. દુશ્મન લડાઇ રચનાઓ સામે જમીન દળો સાથે સંયુક્ત ક્રિયાઓ અને, સૌથી ઉપર, તેના મોટા જૂથો સામે.
2. એરફિલ્ડ્સ અને હવામાં દુશ્મનના વિમાનો સામે લડવું.
3. નૌકાદળ ઉડ્ડયન અને નૌકાદળ સાથે મળીને, બાલ્ટિક સમુદ્રમાં દુશ્મનની નૌકાદળ સામેની લડાઈ અને ઉભયજીવી હુમલો દળોને ઉતારવાના તેના પ્રયાસો.
4. દુશ્મનના એરબોર્ન હુમલાઓને અટકાવો.
5. સાંદ્રતા પર લશ્કરી પરિવહન પર પ્રતિબંધ.
6. મોટી લશ્કરી-ઔદ્યોગિક સુવિધાઓ સામે હડતાલ.
દક્ષિણ-પશ્ચિમ મોરચો - મુખ્ય કાર્ય પશ્ચિમ યુક્રેન અને બેસરાબિયાને કાર્પેથિયન્સમાં સક્રિય સંરક્ષણ સાથે અને રોમાનિયાની સરહદ સાથે આવરી લેવાનું છે, તે જ સમયે, પુલની આગળથી હડતાલ સાથે - વેલિકી, રવા-રસ્કા, સેન્યાવા, લ્યુબ્લિનની સામાન્ય દિશામાં, પશ્ચિમી મોરચાની ડાબી બાજુની સેના સાથે મળીને, ઇવાન્ગોરોડ-લ્યુબ્લિન દુશ્મન જૂથને હરાવી અને નદીની મધ્ય સુધી પહોંચો. વિસ્ટુલા.
આગળના ભાગમાં પાંચ સૈન્ય છે - 5, 6, 12, 18 અને 9.
5 મી આર્મી - શત્સ્ક, વ્લાદિમીર-વોલિન્સ્કી, સ્ટોયાનોવના આગળના ભાગમાં તૈનાત, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
6 તીર વિભાગો
1 વિભાગ ટાંકી વિભાગ;
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
6ઠ્ઠી આર્મી - મોસ્ટી પર તૈનાત - વેલિકિયે, રાવા-રુસ્કા, સેન્યાવા, મેડિકા, જેમાં આનો સમાવેશ થાય છે:
10 તીર વિભાગો
2 ઘોડેસવારો, વિભાગો;
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
12મી આર્મી - મેડીકા, પ્રઝેમિસલ, તુર્કા ફ્રન્ટ પર તૈનાત, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
6 તીર વિભાગો
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
18મી આર્મી - તુર્કા, લિપકાનીના આગળના ભાગમાં તૈનાત, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
4 તીર વિભાગો
HVO તરફથી સેનાનું કમાન્ડ અને હેડક્વાર્ટર.
9મી આર્મી - નદી કિનારે લિપકાના મોરચે તૈનાત. કાળો સમુદ્ર કિનારે પ્રુટ, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
5 તીર વિભાગો અને 1 વિભાગ (156) ક્રિમિઅન દરિયાકાંઠાના સંરક્ષણમાં;
3 ઘોડેસવાર વિભાગો (તેમાંથી 2 ઉત્તર કાકેશસ લશ્કરી જિલ્લામાંથી);
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
ઘોડેસવાર યાંત્રિક સૈન્ય - ઝોલ્કીવ, યાવોરોવ, લવીવના વિસ્તારમાં. સંયોજન:
4 ટાંકી વિભાગો;
2 મોટરવાળા વિભાગો;
2 ઘોડેસવાર વિભાગ.
વધુમાં, ફ્રન્ટ કમાન્ડ પાસે તેના તાત્કાલિક નિકાલ પર છે:
3 તીર વિભાગો - બ્રોડી, રિવને, લુત્સ્કના વિસ્તારમાં;
લુત્સ્ક પ્રદેશમાં મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ (ઓડીવીઓથી).
કુલ મળીને, દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચા પાસે હશે:
40 તીર વિભાગો
3 મોટરવાળા વિભાગો,
7 ટાંકી વિભાગો;
7 ઘોડેસવાર વિભાગો;
4 ટાંકી બ્રિગેડ;
58 એવિએશન રેજિમેન્ટ્સ અને કુલ 3,480 એરક્રાફ્ટ.
શેપેટોવકા, પ્રોસ્કુરોવ, બર્ડિચેવના વિસ્તારમાં દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાની પાછળના મુખ્ય કમાન્ડના અનામતમાં 4 તીરો રાખો. વિભાગો
આમ, 50 જર્મન, 30 રોમાનિયન અને 15 હંગેરિયન પાયદળ વિભાગો સામે બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્કની દક્ષિણમાં અમારી પાસે હશે:
44 તીર વિભાગો
3 મોટરવાળા વિભાગો;
7 ટાંકી વિભાગો;
4 ટાંકી બ્રિગેડ;
7 ઘોડેસવાર વિભાગો;
58 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ.
સૂચવેલ વિભાગો નીચેના સમયગાળામાં કેન્દ્રિત કરી શકાય છે:
ગતિશીલતાની શરૂઆતથી 5 મા દિવસે - 17 તીરો. વિભાગો
દિવસે 6 - 19 તીરો. વિભાગો
દિવસે 10 - 23 તીરો. વિભાગો
દિવસે 15 - 34 તીરો. વિભાગો
દિવસે 20 - 39 તીરો. વિભાગો
દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચા પર હવાઈ દળોના કાર્યો હશે:
1. દુશ્મન લડાઇ રચનાઓ સામે જમીન દળો સાથે સંયુક્ત ક્રિયાઓ;
2. દુશ્મન એરક્રાફ્ટ સામે લડવું;
3. નૌકાદળ ઉડ્ડયન અને નૌકાદળ સાથે મળીને, કાળા સમુદ્રમાં દુશ્મનની નૌકાદળ સામેની લડાઈ અને ઉભયજીવી હુમલો દળોને ઉતારવાના તેના પ્રયાસો;
4. દુશ્મનના એરબોર્ન હુમલાઓ અટકાવો;
5. હાઈ કમાન્ડના કાર્યો માટે અમારા પશ્ચિમી મોરચાના ઉડ્ડયનને સહાય;
6. સાંદ્રતા પર લશ્કરી પરિવહન પર પ્રતિબંધ;
7. દુશ્મન લશ્કરી-ઔદ્યોગિક સુવિધાઓ સામે પ્રહારો.
કુલ મળીને, પશ્ચિમમાં, બાલ્ટિક સમુદ્ર કિનારેથી કાળા સમુદ્રના કિનારે, નીચેનાને સોંપેલ છે:
129 તીર. વિભાગો
7 મોટરાઇઝ્ડ રાઇફલ વિભાગો;
16 ટાંકી વિભાગો;
10 ઘોડેસવાર વિભાગો;
11 ટાંકી બ્રિગેડ;
148 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ.
અમારી સરહદોની ઉત્તરપશ્ચિમમાં જમાવટ.
પશ્ચિમમાં જમાવટ અંગેના નિર્ણયને ધ્યાનમાં લીધા વિના, અમારી સરહદોની ઉત્તર-પશ્ચિમમાં વ્યૂહાત્મક તૈનાત મુખ્યત્વે લેનિનગ્રાડના સંરક્ષણને આધીન હોવી જોઈએ, મુર્મન્સ્ક રેલ્વેને આવરી લે છે અને ફિનલેન્ડના અખાતમાં અમારું સંપૂર્ણ વર્ચસ્વ જાળવી રાખે છે. લેનિનગ્રાડનું વિશ્વસનીય કવર ઉત્તરમાં મુખ્ય કાર્ય છે. લેનિનગ્રાડ તમામ પરિસ્થિતિઓમાં અમારા માટે નિશ્ચિતપણે સુરક્ષિત હોવું જોઈએ.
યુદ્ધમાં એકલા ફિનલેન્ડનું પ્રવેશવું અસંભવિત છે;
અગાઉ જણાવેલ દળોના સંતુલનને ધ્યાનમાં લેતા, ઉત્તર-પશ્ચિમમાં આપણી ક્રિયાઓ મુખ્યત્વે આપણી સરહદોના સક્રિય સંરક્ષણ માટે ઘટાડવી જોઈએ.
ઉત્તરપશ્ચિમમાં કામગીરી માટે, એસ્ટોનિયન એસએસઆરમાં ત્રણ સૈન્ય અને એક અલગ રાઇફલ કોર્પ્સનો સમાવેશ કરતું ઉત્તરી મોરચો રાખવાનો હેતુ છે.
14 આર્મી - મુખ્ય કાર્યો સાથે - ઉત્તરીય કિનારો અને ઉત્તરી કારેલિયાથી ઉખ્તા સુધીની અમારી સરહદોનું સંરક્ષણ.
સેનાની રચના 4 વિભાગો છે.
7 આર્મી (હવે રચાઈ રહી છે) - ઉક્તિન્સ્કી, રેબોલ્સ્કી અને પેટ્રોઝાવોડસ્ક દિશાઓના સંરક્ષણના મુખ્ય કાર્યો સાથે.
આર્મી રચના: 3 તીરો. વિભાગો
23 આર્મી - વાયબોર્ગ-લેનિનગ્રાડ દિશાને બચાવવાના કાર્ય સાથે.
આર્મી રચના:
4 તીર વિભાગો
2 ટાંકી બ્રિગેડ.
65 વિભાગ. શૂટર્સ કોર્પ્સ, એસ્ટોનિયન એસએસઆરના દરિયાકિનારા અને એઝલ અને ડાગોના ટાપુઓનું રક્ષણ કરવાના કાર્ય સાથે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
1 એરો વિભાગો
1 વિભાગ શૂટર બ્રિગેડ
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
વધુમાં, ફ્રન્ટ કમાન્ડ પાસે તેના તાત્કાલિક નિકાલ પર છે:
1 એરો લેનિનગ્રાડ વિસ્તારમાં વિભાજન;
1 એરો હાન્કો દ્વીપકલ્પ માટે બ્રિગેડ.
કુલ મળીને, ઉત્તરીય મોરચાના ભાગ રૂપે ક્રિયાઓ માટે નીચેનાને સોંપવામાં આવ્યા છે:
13 તીર વિભાગો
2 વિભાગ. તીર બ્રિગેડ
3 ટાંકી બ્રિગેડ;
20 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ, અને કુલ 970 ટાંકી અને 1050 એરક્રાફ્ટ.
ઉત્તરી મોરચાના નિર્દેશિત દળોને જમાવટના 6ઠ્ઠા - 8મા દિવસે તૈનાત કરી શકાય છે.
ફ્રન્ટ એર ફોર્સના કાર્યો હશે:
1. દુશ્મન ભૂમિ દળો સામેની કાર્યવાહીમાં અને સૌથી વધુ, તેના મોટા જૂથો સામે જમીન દળોને મદદ કરવી;
2. દુશ્મન વિમાનનો વિનાશ;
3. નૌકાદળ ઉડ્ડયન સાથે, ફિનલેન્ડ અને જર્મનીની નૌકાદળ પર હડતાલ.
નૌકા દળોના કાર્યો (બંને વિકલ્પોમાં)
1. ઉત્તરી ફ્લીટ:
a) 14મી આર્મી સાથે મળીને કોલા દ્વીપકલ્પ અને રાયબેચી અને સ્રેડની દ્વીપકલ્પના કિનારાનો બચાવ કરતા, મુર્મન્સ્કને નિશ્ચિતપણે પકડી રાખો;
b) ફિનિશ હુમલાની ઘટનામાં - પેટસામો બંદર કબજે કરવામાં 14મી આર્મીને મદદ કરવા માટે;
c) નોર્વેના પશ્ચિમ ભાગમાં અને હેટ્ટેગેટ સ્ટ્રેટમાં દરિયાઈ માર્ગો પર સબમરીન સાથે ક્રુઝિંગ ઓપરેશન હાથ ધરવું;
d) વ્હાઇટ સી કોસ્ટલ ડિફેન્સ સેક્ટર, ArchVO ના એકમો સાથે મળીને, શ્વેત સમુદ્રના પ્રવેશદ્વારનો નિશ્ચિતપણે બચાવ કરે છે.
2. લાલ બેનર બાલ્ટિક ફ્લીટ:
1) ફિનલેન્ડની ભાગીદારીના કિસ્સામાં:
એ) ઉડ્ડયન સાથે, ફિનિશ યુદ્ધ કાફલાનો નાશ કરો;
b) ફિનલેન્ડના અખાતના દરિયાકાંઠે અને હાન્કો દ્વીપકલ્પ પર કાર્યરત ભૂમિ દળોને સહાય, તેમની બાજુઓને સુરક્ષિત કરવા અને ફિનિશ દરિયાકાંઠાના સંરક્ષણનો નાશ કરવો;
c) એસ્ટોનિયન એસએસઆરના કિનારેથી હેન્કો દ્વીપકલ્પમાં 1 - 2 પાયદળ વિભાગના સંભવિત સ્થાનાંતરણની ખાતરી કરો;
2) લાતવિયન અને એસ્ટોનિયન SSR ના કિનારે જર્મન ઉભયજીવી ઉતરાણને અટકાવો; જ્યારે તે ફિનલેન્ડના અખાતમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરે ત્યારે જર્મન કાફલાને હરાવો. બ્લેક સી ફ્લીટ:
એ) માઇનફિલ્ડ્સ બિછાવીને, સબમરીન અને એરક્રાફ્ટની ક્રિયાઓ, દુશ્મન કાફલાને કાળા સમુદ્રમાં પસાર થતા અટકાવે છે;
b) કાળા સમુદ્રના કાફલાની સક્રિય ક્રિયાઓ દ્વારા, દુશ્મન કાફલાનો નાશ કરો જે કાળો સમુદ્રમાં પ્રવેશી ગયો છે;
c) કાળો સમુદ્રમાં ઘૂસી ગયેલા સંભવિત દુશ્મનોના સપાટીના કાફલાથી સક્રિયપણે અમારા કિનારાઓનો બચાવ કરો;
ડી) ક્રિમીઆ અને કાકેશસમાં કાળા સમુદ્રના કિનારે ઉતરાણને અટકાવો;
e) સક્રિય ક્રિયાઓ દ્વારા અને, સૌથી ઉપર, ઉડ્ડયન, હવામાંથી ખાણો નાખવા, દુશ્મનની નૌકાદળ સામે સતત લડવા માટે, ખાસ કરીને મારમારાના સમુદ્રમાં;
f) દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાના ભાગને સમુદ્રથી નિશ્ચિતપણે સુરક્ષિત કરો;
g) રોમાનિયન હુમલાની ઘટનામાં, રોમાનિયન કાફલાનો નાશ કરો અને તેના દરિયાઇ સંચારમાં વિક્ષેપ પાડવો;
h) તુર્કીના હુમલાની સ્થિતિમાં, તેના કાફલાને હરાવો, તેના દરિયાઈ સંદેશાવ્યવહારને અહીં વિક્ષેપિત કરો અને ટ્રેબિઝોન્ડના બંદરનો નાશ કરો.
VI. પૂર્વમાં અમારી વ્યૂહાત્મક જમાવટના પાયા
પૂર્વમાં અમારી વ્યૂહાત્મક જમાવટના પાયા આ હોવા જોઈએ:
1. તમામ સંજોગોમાં, જાપાનીઓને પ્રિમોરી પર આક્રમણ કરતા અટકાવો અને પ્રશાંત મહાસાગરના દરિયાકિનારા, ઓખોત્સ્ક સમુદ્ર, સખાલિન અને કામચાટકાના જાપાની સૈનિકો દ્વારા સૈનિકો પર ઉતરાણ કરવાના સંભવિત પ્રયાસોથી બચાવો;
2. યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળામાં દળોની શ્રેષ્ઠતા અને જાપાની ટુકડીઓને હરાવવાની તકનો લાભ લઈને, તરત જ, સૈનિકોની એકત્રીકરણ અને એકાગ્રતા પૂર્ણ થયા પછી, સામાન્ય આક્રમણ પર જાઓ, જાપાની સૈનિકોના પ્રથમ જૂથને હરાવો. અને તાઓનાન, ક્વિહાર, બેયાનઝેન, સેમસિન, બોલી, ડોંગનીંગના આગળના ભાગમાં જાઓ. ભવિષ્યમાં, જાપાની સૈન્યના મુખ્ય દળોને હરાવવા અને ઉત્તરી મંચુરિયાને કબજે કરવા માટેની ક્રિયાઓને ધ્યાનમાં રાખો.
પશ્ચિમ અને પૂર્વમાં યુએસએસઆરના એક સાથે યુદ્ધના કિસ્સામાં, પૂર્વમાં ક્રિયાઓ માટે નીચેનાનો હેતુ છે:
24 તીર વિભાગો
2 ટાંકી વિભાગો;
4 મોટરાઇઝ્ડ રાઇફલ વિભાગો;
8 ટાંકી બ્રિગેડ;
4 ઘોડેસવાર વિભાગો;
44 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ, અને કુલ 5,741 ટેન્ક અને ટેન્કેટ અને 3,347 એરક્રાફ્ટ;
અમુર ફ્લોટિલા, પેસિફિક ફ્લીટ અને ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારોના ગેરિસન.
વ્યવસ્થાપનની સરળતા માટે, ફાર ઇસ્ટર્ન ફ્રન્ટને સાચવવા અને ટ્રાન્સ-બૈકલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના હેડક્વાર્ટર અને વિભાગોમાંથી ટ્રાન્સ-બૈકલ ફ્રન્ટને જમાવવું જરૂરી છે.
ટ્રાન્સ-બૈકલ ફ્રન્ટ - મુખ્ય કાર્યો આ હોવા જોઈએ:
1. સોલુન, તાઓનન અને હેલર - ક્વિહાર દિશાઓમાં નિર્ણાયક ક્રિયાઓ દ્વારા, જાપાનીઝના સોલુન અને હેલર જૂથનો નાશ કરો અને, મુખ્ય દળો સાથે બોલ રિજને બાયપાસ કરો. દક્ષિણથી ખિંગન, ઉત્તરીય મંચુરિયામાં આગળની કાર્યવાહી માટે તાઓનાન વિસ્તાર, ક્વિહાર પર જાઓ;
2. MPR ની દક્ષિણ સરહદને આવરી લો.
મોરચામાં 17 અને 16 સેના હશે.
17 સૈન્ય થેસ્સાલોનિકી પર લેમિન સુમે, સાલખીતા શહેર, હમર દાબા શહેર, તમત્સાક બુલકના વિસ્તારમાં કામગીરી માટે તૈનાત છે. આર્મી રચના:
4 મોટરવાળા વિભાગો;
2 ટાંકી બ્રિગેડ;
3 મોટરયુક્ત આર્મર્ડ બ્રિગેડ.
16 સ્ટેશનના વિસ્તારમાં - કિકિહાર પર ઓપરેશન માટે સેના તૈનાત છે. માત્સિવેસ્કાયા, સ્ટારો-ત્સુર્ત્સખાતુય, બોર્ઝ્યા, જેમાં શામેલ છે:
6 તીર વિભાગો
2 ટાંકી વિભાગો;
1 મોટરયુક્ત વિભાગ;
2 ઘોડેસવાર વિભાગો;
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
દૂર પૂર્વીય મોરચો - મુખ્ય કાર્યો:
1. સખાલિન, સુંગારી અને પ્રિમોર્સ્કી દિશાઓમાં સક્રિય ક્રિયાઓ દ્વારા, જાપાની એકમોને હરાવો અને ઉત્તરીય મંચુરિયામાં આગળની ક્રિયાઓ માટે બેઆનઝેન, સેનક્સિંગ, બોલી, નિંગ-એનની આગળ પહોંચો;
2. તમામ સંજોગોમાં, પ્રિમોરીને પકડી રાખો અને પ્રશાંત મહાસાગર, ઓખોત્સ્ક સમુદ્ર, સાખાલિન અને કામચાટકાના દરિયાકિનારાને જાપાની સૈનિકો દ્વારા સૈનિકો ઉતરવાના સંભવિત પ્રયાસોથી સુરક્ષિત કરો.
આગળના ભાગમાં ત્રણ સેના અને એક અલગ સેના હોય છે. ફ્રેમ
આગળનો ભાગ પેસિફિક ફ્લીટ અને અમુર ફ્લોટિલાને કાર્યકારી રીતે ગૌણ બનાવવાનો છે, બાદમાં સૈન્યને ફરીથી સોંપવામાં આવ્યો છે.
2. રેડ બેનર આર્મી - બેઆનઝેનની દિશામાં અને આગળ હાર્બિન સુધીની કામગીરી માટે, તે બ્લેગોવેશેન્સ્ક, પોયાર્કોવો, મિખાઇલોવસ્ક, ઇવાનવસ્કાયના વિસ્તારોમાં તૈનાત છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
33 તીર વિભાગો
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
15 આર્મી - સેનક્સિંગ, બોલી અને આગળ ફેનઝેન તરફના ઓપરેશન માટે, સ્ટાલિન્સ્ક, મિખાઈલો-સેમેનોવસ્કાય, બિરોબિડઝાન અને એક વિભાગ (35) વિસ્તારમાં તૈનાત - બિકિન, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
3 તીર વિભાગો
1 ટાંકી બ્રિગેડ.
1 લી રેડ બેનર આર્મી - ડ્વોરીન્કા વિસ્તારમાં તૈનાત, ગ્રોડસ્કોવ્સ્કી ઉર, મિખૈલોવ્સ્કી, જેમાં આનો સમાવેશ થાય છે:
10 તીર વિભાગો
3 તીર બ્રિગેડ
2 ઘોડેસવાર વિભાગો;
3 ટાંકી બ્રિગેડ.
ખાસ તીર. કોર્પ્સ - ઉત્તરી પેસિફિક ફ્લોટિલા સાથે મળીને, લોઅર અમુર ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તાર, ડી-કાસ્ત્રી, નોગેવ ખાડી, સખાલિન અને કામચાટકાનો બચાવ કરે છે, જાપાની સૈનિકોના ઉતરાણને અટકાવે છે. પ્રથમ તક પર, સાખાલિનના દક્ષિણ ભાગનો કબજો લો.
શારીરિક રચના:
2 તીર વિભાગો
1 એરો બ્રિગેડ
ફ્રન્ટ કમાન્ડ પાસે તેના તાત્કાલિક નિકાલ પર 3 એરબોર્ન બ્રિગેડ છે;
એર ફોર્સ મિશન:
1. સૈનિકો સાથે સહકારમાં દુશ્મન કર્મચારીઓ અને કિલ્લેબંધીનો નાશ;
2. દુશ્મન વિમાનનો વિનાશ;
3. સૈન્ય પરિવહનને પ્રતિબંધિત કરવા માટે સિપિંગચાઇ, ચાંગચુન, ક્વિહાર, હાર્બિન, જિલિન, મુકડેન, જ્યો-સામ્પો, લાફાઝાંગ, ઇકો રેલ્વે જંકશન અને ટનલનો વિનાશ.
4. પેસિફિક ફ્લીટ સાથે:
a) ટાપુઓથી ઉત્તરી મંચુરિયા સુધીના જાપાની સમુદ્રી સંચાર પર પ્રહાર;
b) જાપાની નૌકાદળ, પરિવહન અને ઉતરાણ દળો પર હુમલો; c) કામચટકા અને સખાલિનના સંરક્ષણમાં ભૂમિ દળો અને નૌકાદળને સહાય પૂરી પાડવી;
5. ફાઇટર એરક્રાફ્ટ સાથે અમારા સૈનિકોની એકાગ્રતા, જમાવટ અને ક્રિયાને આવરી લે છે;
6. હાઈ કમાન્ડની વિશેષ સૂચનાઓ પર, જાપાની ટાપુઓ પર દરોડા પાડો.
પેસિફિક ફ્લીટના કાર્યો:
1. આર્મી ટુકડીઓ સાથે મળીને, નદીના મુખમાંથી પેસિફિક મહાસાગરના કિનારાનો બચાવ કરો. તુમેન-ઉલ્લાથી નિકોલેવસ્ક-ઓન-અમુર, ઓખોત્સ્ક, સખાલિન અને કામચાટકા સમુદ્રનો કિનારો;
2. જાપાનીઝ જહાજોના ઘૂંસપેંઠથી તતાર સ્ટ્રેટને બંધ કરો;
3. જાપાનના સમુદ્રમાં જાપાની દરિયાઈ સંદેશાવ્યવહાર પર સબમરીન અને એરક્રાફ્ટ દ્વારા હુમલો અને કોરિયાના બંદરો અને મહાનગરના પશ્ચિમ કિનારે તેમની નાકાબંધી;
4. કામચાટકા અને જાપાનીઝ ટાપુઓના પૂર્વ કિનારાથી સબમરીનનું ક્રુઝિંગ ઓપરેશન;
5. પોસીએટ અને સ્લેવ્યાન્સ્કી ખાડીઓના વિસ્તારમાં 1 લી રેડ બેનર આર્મીની ડાબી બાજુ પૂરી પાડવી.
પશ્ચિમ અને પૂર્વમાં અમારી વ્યૂહાત્મક જમાવટની મૂળભૂત બાબતોની જાણ કરતાં, હું તેમની વિચારણા માટે પૂછું છું.
અરજીઓ:
પશ્ચિમમાં 1 અને 3 જમાવટ યોજનાઓ, નકશા પર 40 સદી in/dm; ગ્રાફિક યોજના ડોર શીટ્સ પર પરિવહન.
યુએસએસઆરના સંરક્ષણના પીપલ્સ કમિશનર
સોવિયત સંઘના માર્શલ એસ. ટિમોશેન્કો
જનરલ સ્ટાફના વડા
રેડ આર્મી
આર્મી જનરલ કે. મેરેત્સ્કોવ
લેટરહેડ પર હસ્તપ્રત: "યુએસએસઆરના પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સ." એક્ઝિક્યુટર: ઓપરેશન્સ ડિરેક્ટોરેટના ડેપ્યુટી ચીફ, મેજર જનરલ વાસિલેવસ્કી. સ્ક્રિપ્ટ. ઓટોગ્રાફ.
TsAMO RF, f. 16, ઓપી. 2951, નંબર 239, પૃષ્ઠ. 197-244.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1512-117-103202-18-1940
2. જર્મની અને તેના સાથીઓ સાથેના યુદ્ધની સ્થિતિમાં સોવિયેત યુનિયનના સશસ્ત્ર દળોની વ્યૂહાત્મક જમાવટ માટેની યોજના પર રેડ આર્મીના જનરલ સ્ટાફની વિચારણાઓ [1]
[મે 15, 1941 કરતાં પહેલાં નહીં]
હું જર્મની અને તેના સાથીઓ સાથેના યુદ્ધની સ્થિતિમાં સોવિયેત યુનિયનના સશસ્ત્ર દળોની વ્યૂહાત્મક જમાવટ માટેની યોજના પર તમારી વિચારણાની વિચારણા માટે જાણ કરી રહ્યો છું.
I. હાલમાં, જર્મની, રેડ આર્મીના ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટોરેટ [2] અનુસાર, લગભગ 230 પાયદળ, 22 ટાંકી, 20 મોટર, 8 હવાઈ અને 4 ઘોડેસવાર વિભાગો તૈનાત છે, અને કુલ લગભગ 284 વિભાગો છે.
તેમાંથી, 15 મે, 1941 સુધીમાં, 86 પાયદળ, 13 ટાંકી, 12 મોટર અને 1 ઘોડેસવાર વિભાગો અને કુલ 112 સુધીના વિભાગો સોવિયેત સંઘની સરહદો પર કેન્દ્રિત હતા.
એવું માનવામાં આવે છે કે વર્તમાન રાજકીય પરિસ્થિતિમાં, જર્મની, યુએસએસઆર પરના હુમલાની સ્થિતિમાં, અમારી સામે 137 પાયદળ, 19 ટાંકી, 15 મોટરચાલિત, 4 ઘોડેસવાર અને 5 એરબોર્ન ડિવિઝન સુધી મેદાનમાં ઉતરી શકશે. કુલ 180 વિભાગો.
બાકીના 104 વિભાગો સંભવતઃ અનામતમાં દેશના કેન્દ્રમાં હશે - 22 પાયદળ વિભાગ, 1 ઘોડેસવાર વિભાગ, 1 પાયદળ વિભાગ, 1 એરબોર્ન ડિવિઝન, કુલ 25 વિભાગો; ડેનમાર્ક, બેલ્જિયમ, હોલેન્ડ અને ફ્રાન્સમાં - 40 પીડી, 2 સીડી, 1 ટીડી, 2 એર. ડિસે. div., કુલ 45 વિભાગો; યુગોસ્લાવિયા - 7 પાયદળ વિભાગો, કુલ 7 વિભાગો; ગ્રીસ - 7 પાયદળ વિભાગ, 1 કેવેલરી વિભાગ, કુલ 8 વિભાગો; બલ્ગેરિયા - 3 પાયદળ વિભાગો, કુલ 3 વિભાગો; આફ્રિકા - 5 પાયદળ વિભાગ, 1 ઘોડેસવાર વિભાગ, 1 ટીડી, કુલ 7 વિભાગો; નોર્વે - 9 પાયદળ વિભાગો, કુલ 9 વિભાગો; કુલ 93 પીડી, 5 સીડી, 3 ટીડી, 3 એર. ડિસે. વિભાગો કુલ 104 વિભાગો [પશ્ચિમ સરહદો પર દેશના મધ્યમાં, નોર્વેમાં, આફ્રિકામાં, ગ્રીસ અને ઇટાલીમાં] [3].
મોટે ભાગે, જર્મન સૈન્યના મુખ્ય દળો, જેમાં 76 પાયદળ, 11 ટાંકી, 8 મોટર, 2 ઘોડેસવાર અને 5 એર, અને કુલ 100 જેટલા વિભાગોનો સમાવેશ થાય છે, કોવેલની દિશામાં પ્રહાર કરવા માટે ડેમ્બલિનની દક્ષિણમાં તૈનાત કરવામાં આવશે. , રિવને, કિવ.
આ હડતાલ દેખીતી રીતે ઉત્તરમાં પૂર્વ પ્રશિયાથી વિલ્ના અને રીગા સુધીની હડતાલ સાથે તેમજ સુવાલ્કી અને બ્રેસ્ટથી વોલ્કોવિસ્ક, બરાનોવિચી સુધી ટૂંકા, કેન્દ્રિત હુમલાઓ સાથે હશે.
દક્ષિણમાં - આપણે હુમલાઓની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ [જર્મન સૈન્ય સાથે - ઝ્મેરિન્કાની સામાન્ય દિશામાં આક્રમણ પર જઈ રહ્યું છે - રોમાનિયન સૈન્ય, જે જર્મન વિભાગો દ્વારા સમર્થિત છે. નદી પારથી જર્મનો દ્વારા સહાયક હુમલાની શક્યતા પણ બાકાત નથી. લ્વિવની દિશામાં સાન] એ) ઝ્મેરિન્કાની દિશામાં - રોમાનિયન સૈન્ય, જર્મન વિભાગો દ્વારા સમર્થિત; b) મુન્કાક્સ, લવીવની દિશામાં; c) સનોક, લિવિવ.
જર્મનીના સંભવિત સાથીઓ યુએસએસઆર સામે મેદાનમાં ઉતરી શકે છે: ફિનલેન્ડ - 20 પાયદળ વિભાગો, હંગેરી - 15 પાયદળ વિભાગો, રોમાનિયા - 25 પાયદળ વિભાગો સુધી.
કુલ મળીને, જર્મની અને તેના સાથી દેશો યુએસએસઆર સામે 240 જેટલા વિભાગો તૈનાત કરી શકે છે.
જર્મની હાલમાં તેની સૈન્યને ગતિશીલ રાખે છે તે ધ્યાનમાં લેતા, તેની પાછળ તૈનાત સાથે, તેની પાસે તૈનાતમાં અમને [4] ચેતવણી આપવાની અને આશ્ચર્યજનક હુમલો કરવાની તક છે.
આને રોકવા માટે [અને જર્મન સૈન્યને હરાવવા], હું જર્મન કમાન્ડને પહેલ કરવાની, [5] તૈનાતમાં દુશ્મનને અટકાવવા અને જર્મન સૈન્ય પર હુમલો કરવા માટે કોઈપણ સંજોગોમાં જરૂરી માનું છું જ્યારે તે જર્મન સૈન્યમાં હોય. જમાવટનો તબક્કો અને હજી સુધી લશ્કરી શાખાઓની આગળ અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયા ગોઠવવાનો સમય નથી.
II. રેડ આર્મી ટુકડીઓની ક્રિયાઓનો પ્રથમ વ્યૂહાત્મક ધ્યેય ડેબ્લિનની દક્ષિણમાં તૈનાત જર્મન સૈન્યના મુખ્ય દળોને હરાવવા અને ઓસ્ટ્રોલેકા મોરચા સુધી પહોંચવાનો હતો, આર. Narev, Lowicz, Lodz, Kreuzburg, Oppeln, Olomouc. અનુગામી વ્યૂહાત્મક ધ્યેય છે: ઉત્તરી અથવા ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશામાં કેટોવાઈસ વિસ્તારમાંથી હુમલો કરીને, જર્મન મોરચાના કેન્દ્ર અને ઉત્તરીય પાંખના વિશાળ દળોને હરાવવા અને ભૂતપૂર્વ પોલેન્ડ અને પૂર્વ પ્રશિયાના પ્રદેશને કબજે કરવા. તાત્કાલિક કાર્ય નદીની પૂર્વમાં જર્મન સૈન્યને હરાવવાનું છે. વિસ્ટુલા અને ક્રેકો દિશામાં, નદી પર જાઓ. આર. નેરો, વિસ્ટુલા અને કેટોવાઈસ પ્રદેશને કબજે કરે છે [6], જેના માટે:
એ) દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાના દળો સાથે ક્રેકો અને કેટોવિસની દિશામાં મુખ્ય ફટકો પહોંચાડવો, જર્મનીને તેના દક્ષિણ સાથી દેશોથી કાપી નાખવું;
b) પશ્ચિમી મોરચાની ડાબી પાંખ સાથે સિડલ્સ, ડેબ્લિનની દિશામાં સહાયક હડતાલ પહોંચાડો, વોર્સો જૂથને નીચે દબાવવા અને દુશ્મનના લ્યુબ્લિન જૂથને હરાવવામાં દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાને મદદ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે;
c) ફિનલેન્ડ, પૂર્વ પ્રશિયા, હંગેરી અને રોમાનિયા સામે સક્રિય સંરક્ષણ કરો અને અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં રોમાનિયા સામે પ્રહાર કરવા તૈયાર રહો.
આમ, રેડ આર્મી 100 જર્મન વિભાગો સામે 152 વિભાગો સાથે ચિઝોવ, મોટોવિસ્કો ફ્રન્ટથી આક્રમક કામગીરી શરૂ કરશે. રાજ્યની સરહદના અન્ય વિભાગો પર સક્રિય સંરક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે છે [7].
III. વ્યૂહાત્મક જમાવટ માટે સૂચવેલ યોજનાના આધારે, યુએસએસઆર સશસ્ત્ર દળોના નીચેના જૂથની કલ્પના કરવામાં આવી છે:
1. 198 પાયદળ વિભાગ, 61 પાયદળ વિભાગ, 31 પાયદળ વિભાગ, 13 ઘોડેસવાર વિભાગ (કુલ 303 વિભાગ અને RGK ની 74 આર્ટિલરી રેજિમેન્ટ) ધરાવતાં લાલ સૈન્યના ગ્રાઉન્ડ ફોર્સનું વિતરણ નીચે પ્રમાણે કરવું જોઈએ:
a) મુખ્ય દળો જેમાં 163 પાયદળ વિભાગો, 58 પાયદળ વિભાગો, 30 પાયદળ વિભાગો અને 7 ઘોડેસવાર વિભાગો (કુલ 258 વિભાગો) અને 53 આરએનએ આર્ટિલરી રેજિમેન્ટ્સ પશ્ચિમમાં હોવા જોઈએ, જેમાંથી: ઉત્તર, ઉત્તરપશ્ચિમના ભાગ રૂપે, પશ્ચિમી અને દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચા - 136 પાયદળ વિભાગો, 44 ટીડી, 23 એમડી, 7 સીડી (કુલ 210 વિભાગો) અને 53 આરજીકે આર્ટિલરી રેજિમેન્ટ્સ; દક્ષિણપશ્ચિમ અને પશ્ચિમી મોરચા પાછળ હાઈકમાન્ડના અનામતના ભાગ રૂપે - 27 પાયદળ વિભાગ, 14 પાયદળ વિભાગ, 7 પાયદળ વિભાગ (કુલ 48 વિભાગો);
b) બાકીના દળો, જેમાં 35 પાયદળ વિભાગો, 3 TD, 1 md, 6 cd (કુલ 45 વિભાગો) અને 21 ap RGK, યુએસએસઆરની દૂર પૂર્વીય, દક્ષિણ અને ઉત્તરીય સરહદોના રક્ષણ માટે સોંપવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી
- દૂર પૂર્વમાં અને પશ્ચિમી લશ્કરી જિલ્લામાં - 22 પાયદળ વિભાગ, 3 ટીડી, 1 એમડી, 1 સીડી (કુલ 27 વિભાગો) અને 14 એપી આરજીકે;
- મધ્ય એશિયામાં - 2 પર્વત રાઈફલ અને 3 ઘોડેસવાર. વિભાગો (કુલ 5 વિભાગો);
– ટ્રાન્સકોકેસિયા – 8 રાઈફલ અને 2 ઘોડેસવાર વિભાગ (કુલ 10 વિભાગો) અને 2 એપી આરજીકે;
- ઉત્તર કાકેશસ અને ક્રિમીઆના કાળા સમુદ્રના કિનારાના સંરક્ષણ પર - 2 પી.
- સફેદ સમુદ્ર કિનારે - 1 લી વિભાગ.
દળોનું વિગતવાર જૂથ જોડાયેલ નકશા પર બતાવવામાં આવ્યું છે [8].
2. રેડ આર્મીની એર ફોર્સ, જેમાં હાલની અને લડાઇ માટે તૈયાર 97 IAP, 75 BBP, 11 Shap, 29 DBP અને 6 TBP (કુલ 218 એર રેજિમેન્ટ)નો સમાવેશ થાય છે, નીચે પ્રમાણે વિતરિત થવો જોઈએ:
a) મુખ્ય દળો, જેમાં 66 IAP, 64 BBP, 5 Shap, 25 DBP અને 5 TBP - કુલ 165 એર રેજિમેન્ટ, પશ્ચિમમાં તૈનાત કરવામાં આવશે, જેમાંથી:
- ઉત્તરીય, ઉત્તર-પશ્ચિમ, પશ્ચિમ અને દક્ષિણ-પશ્ચિમ મોરચાના ભાગ રૂપે - 63 iap, 64 bbp, 5 shap, 11 dbp અને 1 tbp - કુલ 144 એર રેજિમેન્ટ્સ;
- દક્ષિણ-પશ્ચિમ અને પશ્ચિમી મોરચા પાછળ હાઈ કમાન્ડના અનામતના ભાગ રૂપે - 14 ડીબીપી અને 4 એમબીપી, કુલ 21 એર રેજિમેન્ટ્સ;
b) બાકીના દળો જેમાં 31 IAP, 11 BBP, 6 Shap, 4 DBP અને 1 TBP છે - કુલ 53 એર રેજિમેન્ટ્સ - દૂર પૂર્વીય, દક્ષિણ અને ઉત્તરીય સરહદોના સંરક્ષણમાં અને એર ડિફેન્સ પોઈન્ટના સંરક્ષણમાં છોડવા જોઈએ. પર્વતો મોસ્કો, જેમાંથી:
- દૂર પૂર્વમાં અને પશ્ચિમી લશ્કરી જિલ્લામાં - 14 IAP, 9 BBP, 5 Shap, 4 DBP અને 1 TBP, કુલ 33 એર રેજિમેન્ટ્સ;
- SaVO માં - 1 IAP અને 1 Shap, કુલ 2 એર રેજિમેન્ટ;
- ZakVO માં - 9 iap, 2 પાયદળ લડાઈ એકમો, કુલ 11 એર રેજિમેન્ટ;
- ArchVO માં - 1 પ્રથમ. એર રેજિમેન્ટ
મોસ્કો શહેરના સંરક્ષણ પર 6 ફાઇટર એવિએશન રેજિમેન્ટ્સ છે.
દળોનું વિગતવાર જૂથ જોડાયેલ નકશા પર બતાવવામાં આવ્યું છે [9].
સૂચિત એરફોર્સ ઉપરાંત, આજે કુલ 115 એર રેજિમેન્ટ માટે 52 IAP, 30 BBP, 4 Shap, 7 DBP અને 22 DIS, રચનાના તબક્કામાં છે અને સંપૂર્ણપણે બિનસલાહભર્યા-તૈયાર છે, જેની સંપૂર્ણ તૈયારી 1.1.42 ના રોજ ગણાશે.
આ એર રેજિમેન્ટ્સ, જેમ જેમ તેઓ તૈયાર થાય છે, નીચે પ્રમાણે વિતરિત કરવાની યોજના છે:
- પશ્ચિમને 41 IAP, 30 BBP, 4 Shap, 5 DVP, 14 DIS અને કુલ 94 એર રેજિમેન્ટ સોંપવા, જેમાંથી:
- મોરચામાં 41 IAP, 33 BBP, 4 Shap, 7 Dis, કુલ 87 એર રેજિમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે;
- હાઈકમાન્ડના અનામતના ભાગ રૂપે - 4 IAP, 3 DBP, કુલ 7 એર રેજિમેન્ટ;
- ફાર ફ્રન્ટ અને ZakVO માટે 10 એર રેજિમેન્ટ અને ZakVO માટે 6 એર રેજિમેન્ટ્સ છોડો;
- મોસ્કોના સંરક્ષણ પર - 5 ઇસ્ટ. એર રેજિમેન્ટ્સ
આ એર રેજિમેન્ટ્સની સેવામાં પ્રવેશ માટેની અંદાજિત તારીખો નકશા પરના કોષ્ટક અનુસાર છે [10].
IV. પશ્ચિમમાં તૈનાત મોરચાની રચના અને કાર્યો (નકશો 1:1,000,000) [11]:
ઉત્તરી મોરચો (LVO) - 3 સૈન્ય, જેમાં 15 રાઇફલ, 4 ટાંકી અને 2 મોટરાઇઝ્ડ વિભાગો અને કુલ 21 વિભાગો, 18 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ્સ અને ઉત્તરીય નૌકાદળ, મુખ્ય કાર્યો સાથે - લેનિનગ્રાડનું સંરક્ષણ, મુર્મન્સ્ક બંદર. , કિરોવ ઝેલ. રસ્તાઓ અને, બાલ્ટિક નેવી સાથે મળીને, ફિનલેન્ડના અખાતના પાણીમાં અમારું સંપૂર્ણ વર્ચસ્વ સુનિશ્ચિત કરે છે. એ જ હેતુ માટે, એસ્ટોનિયન એસએસઆરના ઉત્તરીય અને ઉત્તરપશ્ચિમ કિનારાના સંરક્ષણને પ્રિબોવોથી ઉત્તરી મોરચામાં સ્થાનાંતરિત કરવાની યોજના છે.
ડાબી બાજુની આગળની સરહદ ઓસ્તાશકોવ, ઓસ્ટ્રોવ, વરુ, વિલજંડી, હોલ છે. માત્ર માતાસાલુ, એઝલ અને ડાગો ટાપુઓ.
ફ્રન્ટ હેડક્વાર્ટર - પારગોલોવો.
ઉત્તરપશ્ચિમ મોરચો (પ્રિબોવો) - ત્રણ સૈન્ય, જેમાં 17 રાઇફલ વિભાગો [(જેમાંથી 6 રાષ્ટ્રીય)], 4 ટાંકી, 2 મોટરવાળા વિભાગો, અને કુલ 23 વિભાગો અને 13 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ, કાર્યો સાથે: - રિગાને નિશ્ચિતપણે આવરી લે છે. હઠીલા સંરક્ષણ અને વિલ્ના દિશા, પૂર્વ પ્રશિયાથી દુશ્મનના આક્રમણને અટકાવે છે; દુશ્મન ઉભયજીવી લેન્ડિંગને રોકવા માટે પશ્ચિમી દરિયાકિનારા અને એઝલ અને ડાગોના ટાપુઓનું સંરક્ષણ.
ડાબી બાજુની આગળની સરહદ પોલોત્સ્ક, ઓશમ્યાની, ડ્રુસ્કેનીકી, માર્ગેરાબોવા, લેટઝેન છે. ફ્રન્ટ હેડક્વાર્ટર - પોનેવેઝ.
વેસ્ટર્ન ફ્રન્ટ (ZapOVO) - ચાર સૈન્ય, જેમાં 31 રાઈફલ, 8 ટાંકી, 4 મોટર અને 2 કેવેલરી ડિવિઝન અને કુલ 45 ડિવિઝન અને 21 એવિએશન રેજિમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે.
ઉદ્દેશ્યો: - લિડા અને બાયલિસ્ટોક દિશાઓને નિશ્ચિતપણે આવરી લેવા માટે, ડ્રુસ્કેનિકી, ઓસ્ટ્રોલેકાના આગળના ભાગમાં હઠીલા સંરક્ષણ સાથે;
- દક્ષિણ-પશ્ચિમ મોરચાની સૈન્યના આક્રમણમાં સંક્રમણ સાથે, વોર્સો જૂથને હરાવવા અને વોર્સો [ફાળો આપવા] કબજે કરવા માટે, વોર્સો, સિડલ્સે, રાડોમની દિશામાં આગળની ડાબી પાંખનો હુમલો. દક્ષિણ-પશ્ચિમ મોરચા સાથે સહકાર, દુશ્મનના લ્યુબ્લિન-રાડોમ જૂથને હરાવવા, નદી સુધી પહોંચવા માટે. વિસ્ટુલા અને મોબાઇલ એકમો રાડોમને પકડવા માટે [અને વોર્સો અને પૂર્વ પ્રશિયાથી આ કામગીરીની ખાતરી કરો].
ડાબી બાજુની આગળની સરહદ નદી છે. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Demblin, Radom.
ફ્રન્ટ હેડક્વાર્ટર - બરાનોવિચી.
દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચો - આઠ સૈન્ય, જેમાં 74 રાઇફલ, 28 ટાંકી, 15 મોટર અને 5 ઘોડેસવાર વિભાગો, અને કુલ 122 વિભાગો અને 91 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ, તાત્કાલિક કાર્યો સાથે:
એ) આગળની જમણી પાંખની સૈન્ય દ્વારા કેન્દ્રિત હડતાલ સાથે, નદીની પૂર્વમાં મુખ્ય દુશ્મન જૂથને ઘેરી લો અને નાશ કરો. લ્યુબ્લિન પ્રદેશમાં વિસ્ટુલા;
b) તે જ સમયે, સિનીઆવા, પ્રઝેમિસ્લ, લુટોવિસ્કાની આગળથી પ્રહાર કરીને, ક્રેકો અને સેન્ડોમિર્ઝ-કેલેક દિશામાં દુશ્મન દળોને હરાવી અને આ વિસ્તારમાંથી વધુ આગળ વધવાના ઇરાદે ક્રેકો, કેટોવિસ, કીલ્સના પ્રદેશને કબજે કરો. દુશ્મન મોરચાની ઉત્તરીય પાંખના મોટા દળોને હરાવવા અને ભૂતપૂર્વ પોલેન્ડ અને પૂર્વ પ્રશિયાના પ્રદેશને કબજે કરવા માટે ઉત્તર અથવા ઉત્તરપશ્ચિમ દિશામાં;
c) હંગેરી અને રોમાનિયા સાથેની રાજ્ય સરહદનો નિશ્ચિતપણે બચાવ કરો અને ઉત્તરને હરાવવાના તાત્કાલિક ધ્યેય સાથે ચેર્નિવત્સી અને ચિસિનાઉ પ્રદેશોમાંથી રોમાનિયા સામે કેન્દ્રિત હુમલાઓ કરવા માટે તૈયાર રહો. રોમાનિયન સૈન્યની પાંખ અને નદીની રેખા સુધી પહોંચે છે. મોલ્ડોવા, Iasi [12].
ઉપરોક્ત યોજનાની પરિપૂર્ણતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, નીચેના પગલાં અગાઉથી હાથ ધરવા જરૂરી છે, જેના વિના હવા અને જમીન બંને પર દુશ્મન પર આશ્ચર્યજનક હડતાલ શરૂ કરવી અશક્ય છે:
1. અનામત તાલીમની આડમાં સૈનિકોની અપ્રગટ ગતિવિધિ હાથ ધરવી;
2. શિબિરોમાં પ્રવેશવાની આડમાં, પશ્ચિમ સરહદની નજીક સૈનિકોની છુપાયેલી સાંદ્રતા હાથ ધરો, સૌ પ્રથમ, હાઇ કમાન્ડની તમામ અનામત સૈન્યને કેન્દ્રિત કરો;
3. દૂરના જિલ્લાઓમાંથી ફિલ્ડ એરફિલ્ડ્સ પર અપ્રગટપણે ઉડ્ડયન કેન્દ્રિત કરો અને હવે પાછળના ભાગમાં ઉડ્ડયન ગોઠવવાનું શરૂ કરો;
4. ધીમે ધીમે, તાલીમ શિબિરો અને લોજિસ્ટિક્સ કસરતોની આડમાં, પાછળનો અને હોસ્પિટલનો આધાર વિકસાવો.
V. હાઈકમાન્ડની અનામતની જૂથબંધી.
હાઈ કમાન્ડના અનામતમાં 5 સૈન્ય રાખો અને તેમને કેન્દ્રિત કરો:
- વ્યાઝમા, સિચેવકા, યેલન્યા, બ્રાયન્સ્ક, સુખિનીચીના વિસ્તારમાં 9 રાઇફલ, 4 ટાંકી અને 2 મોટરવાળા વિભાગો, કુલ 15 વિભાગો ધરાવતી બે સૈન્ય;
- વિલેઇકા, નોવોગ્રુડોક, મિન્સ્કના વિસ્તારમાં 4 રાઇફલ, 2 ટાંકી અને 2 મોટરવાળા વિભાગો અને કુલ 8 વિભાગો ધરાવતી એક સૈન્ય;
- શેપેટોવકા, પ્રોસ્કુરોવ, બર્ડિચેવ અને ના વિસ્તારમાં 6 રાઇફલ, 4 ટાંકી અને 2 મોટરવાળા વિભાગો અને કુલ 12 વિભાગો ધરાવતી એક સેના.
- એક સૈન્ય જેમાં 8 રાઇફલ, 2 ટાંકી અને 2 મોટરવાળા વિભાગો અને કુલ 12 વિભાગો, બીલા ત્સેર્કવા, ઝવેનિગોરોડકા, ચેરકાસીના વિસ્તારોમાં.
VI. એકાગ્રતા અને જમાવટને આવરી લે છે.
દુશ્મન દ્વારા સંભવિત આશ્ચર્યજનક હુમલાથી પોતાને બચાવવા માટે, અમારા સૈનિકોની એકાગ્રતા અને જમાવટને આવરી લેવા અને તેમને આક્રમણ માટે તૈયાર કરવા માટે, તે જરૂરી છે:
1. આ માટે સરહદી જિલ્લાઓના તમામ સૈનિકો અને પશ્ચિમમાં જમાવટ માટે સોંપાયેલ લગભગ તમામ ઉડ્ડયનનો ઉપયોગ કરીને રાજ્યની સરહદનું મજબૂત સંરક્ષણ અને આવરણ ગોઠવો;
2. દેશના હવાઈ સંરક્ષણ માટે વિગતવાર યોજના વિકસાવો અને હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓને સંપૂર્ણ તૈયારીમાં લાવો.
મેં આ મુદ્દાઓ પર આદેશો આપ્યા છે, અને રાજ્યની સરહદ અને હવાઈ સંરક્ષણના સંરક્ષણ માટેની યોજનાઓનો વિકાસ 06/01/41 સુધીમાં સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થઈ ગયો છે.
કવરિંગ ટુકડીઓની રચના અને જૂથ જોડાયેલ નકશા અનુસાર છે [13].
તે જ સમયે, હંગેરી સાથેની સરહદ પર 1942 માં કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોનું બાંધકામ શરૂ કરવા અને લાઇન સાથે કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોનું બાંધકામ ચાલુ રાખવા માટે, દરેક સંભવિત રીતે કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોના નિર્માણ અને શસ્ત્રસરંજામને ઝડપી બનાવવું જરૂરી છે. જૂના રાજ્યની સરહદની [14].
VII. નૌકાદળના કાર્યો તમારા દ્વારા અગાઉ મંજૂર કરાયેલ મારા અહેવાલો અનુસાર સેટ કરવામાં આવ્યા હતા.
VIII. ઉપલબ્ધ પુરવઠો સાથે સૈનિકોની જમાવટ અને તેમની લડાઇ કામગીરી આના દ્વારા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે:
દારૂગોળો માટે - ત્રણ અઠવાડિયા માટે નાના-કેલિબર શેલો;
મધ્યમ-કેલિબર - એક મહિના માટે;
હેવી-કેલિબર - એક મહિના માટે;
મિનામી - અડધા મહિના માટે;
વિમાન વિરોધી શોટ દ્વારા -
37 મીમી - 5 દિવસ માટે;
76 મીમી - દોઢ મહિના માટે;
85 મીમી - 11 દિવસ માટે;
એરક્રાફ્ટ દારૂગોળો માટે -
ઉચ્ચ વિસ્ફોટક બોમ્બ - એક મહિના માટે;
બખ્તર-વેધન - 10 દિવસ માટે;
કોંક્રિટ-તોડવું - 10 દિવસ માટે;
ફ્રેગમેન્ટેશન - એક મહિના માટે;
આગ લગાડનાર - અડધા મહિના માટે;
ઇંધણ અને લુબ્રિકન્ટ્સ માટે -
ગેસોલિન B -78 - 10 દિવસ માટે
B-74 ગેસોલિન - એક મહિના માટે;
ગેસોલિન B-70 - 2.5 મહિના માટે;
ગેસોલિન - 1.5 મહિના માટે;
ડીઝલ ઇંધણ - એક મહિના માટે.
પશ્ચિમી જિલ્લાઓ માટે ઇંધણના ભંડાર આંતરિક જિલ્લાઓમાં નોંધપાત્ર માત્રામાં (તેમના પ્રદેશ પર ક્ષમતાના અભાવને કારણે) છે.
IX. પુછવું:
1. યુએસએસઆરના સશસ્ત્ર દળોની વ્યૂહાત્મક જમાવટ માટે પ્રસ્તુત યોજના અને જર્મની સાથે યુદ્ધની સ્થિતિમાં આયોજિત લશ્કરી કામગીરી માટેની યોજનાને મંજૂરી આપો;
2. અપ્રગટ ગતિશીલતા અને અપ્રગટ એકાગ્રતાના સુસંગત અમલીકરણને તાત્કાલિક અધિકૃત કરવા માટે, સૌ પ્રથમ, હાઇ કમાન્ડ અને ઉડ્ડયનની તમામ અનામત સેનાઓ;
3. NKPS તરફથી 1941 ની યોજના અનુસાર અને ખાસ કરીને લ્વોવ દિશામાં રેલવેના બાંધકામના સંપૂર્ણ અને સમયસર અમલીકરણની માંગ;
4. ટાંકી અને એરક્રાફ્ટના ભૌતિક ભાગોના ઉત્પાદન તેમજ દારૂગોળો અને બળતણના ઉત્પાદન અને પુરવઠાની યોજનાને સમયસર પૂર્ણ કરવા ઉદ્યોગને ફરજ પાડો.
નવા કિલ્લેબંધી વિસ્તારોના નિર્માણની દરખાસ્તને મંજૂરી આપો [15].
એપ્લિકેશન્સ:
1. નકશા પર ડિપ્લોયમેન્ટ ડાયાગ્રામ 1:1000,000 1 નકલમાં;
2. 3 નકશા પર કવર માટે જમાવટની યોજના;
3. 1 નકલમાં દળોના સંબંધનો આકૃતિ.
4. પશ્ચિમમાં એરફોર્સ બેઝના ત્રણ નકશા.
[૧] દસ્તાવેજ એ.એમ. વાસિલેવસ્કી દ્વારા કાળી શાહીથી લખાયેલ પ્રમાણભૂત ટાઈપરાઈટર શીટ્સ પરની 15-પાનાની હસ્તપ્રત છે. પ્રથમ પૃષ્ઠ યુએસએસઆરના પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સની કોર્નર સ્ટેમ્પ સાથેના ફોર્મ પર છે. પરિશિષ્ટો - નકશા અને આકૃતિઓ પરના શિલાલેખ અનુસાર તારીખ 15 મે, 1941. હસ્તપ્રતના લખાણમાં પેન્સિલમાં બનાવેલ વ્યૂહાત્મક, આંકડાકીય અને સંપાદકીય પ્રકૃતિના સ્પષ્ટીકરણો અને સુધારાઓ છે. વી. ડેનિલોવના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓનો પરિચય રેડ આર્મીના જનરલ સ્ટાફના પ્રથમ ડેપ્યુટી ચીફ લેફ્ટનન્ટ જનરલ એન.વી. વટુટિન દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. અન્ય સંસ્કરણ મુજબ, ટેક્સ્ટમાં સુધારાઓ કથિત રીતે જી.કે. ઝુકોવના હાથ દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા.
[2] અહીં અને નીચે, ટેક્સ્ટમાં ઉમેરાયેલા શબ્દસમૂહો બોલ્ડમાં આપવામાં આવ્યા છે.
[૩] અહીં અને નીચે, ટેક્સ્ટમાંથી પાછળથી કાઢી નાખવામાં આવેલા શબ્દસમૂહો ચોરસ કૌંસમાં આપવામાં આવ્યા છે.
[૪] દસ્તાવેજમાં રેખાંકિત.
[5] દસ્તાવેજમાં રેખાંકિત.
[૬] છેલ્લો ફકરો અને પાછલા એકનો છેલ્લો વાક્ય N. F. Vatutin દ્વારા લખવામાં આવ્યો હતો.
[૭] છેલ્લા બે શબ્દસમૂહો N. F. Vatutin દ્વારા લખવામાં આવ્યા હતા.
[૮] નકશો પ્રકાશિત થયો નથી.
[૯] નકશો પ્રકાશિત થયો નથી.
[૧૦] નકશો અને ટેબલ પ્રકાશિત નથી.
[૧૧] નકશો પ્રકાશિત થયો નથી.
[૧૨] શબ્દ "કેન્દ્રિત" અને ફકરાનો છેલ્લો વાક્ય N. F. Vatutin દ્વારા લખવામાં આવ્યો હતો.
[૧૩] નકશો પ્રકાશિત થયો નથી.
[૧૪] છેલ્લો ફકરો N. F. Vatutin દ્વારા લખવામાં આવ્યો હતો.
[૧૫] આ વાક્ય N. F. Vatutin દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું.
સ્ક્રિપ્ટ.
TsAMO RF, f. 16, ઓપી. 2951, નંબર 237, પૃષ્ઠ. 1-15.
પ્રકાશિત: 1941: 2 પુસ્તકોમાં. પુસ્તક 2./ કોમ્પ. એલ.ઇ. રેશિન અને અન્ય; એડ. વી.પી. નૌમોવા; પ્રવેશ કલા. acad એ.એન.યાકોવલેવા. – એમ.: ઇન્ટરનેશનલ ફાઉન્ડેશન “ડેમોક્રેસી”, 1998. – પૃષ્ઠ 215-221.
3. ZapOVO ટુકડીઓ નંબર 503859/ss/ov ના કમાન્ડરને નિર્દેશ
[મે 20, 1941 પછી નહીં]
સોવ. ગુપ્ત
વિશેષ મહત્વ છે
દાખલા નંબર 2
નકશો 1:1 000000.
20 મે, 1941 સુધીમાં, જિલ્લા સૈનિકોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને આવરી લેવા માટે, તમે વ્યક્તિગત રીતે, સ્ટાફના વડા અને જિલ્લા મુખ્યાલયના ઓપરેશનલ વિભાગના વડા સાથે, વિકાસ કરશો:
એ) કાંચિયામિએસ્ટિસથી તળાવ સુધી રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટેની વિગતવાર યોજના. સ્વિટ્ઝ (મુકદ્દમા);
b) વિગતવાર હવાઈ સંરક્ષણ યોજના.
I. સંરક્ષણ કાર્યો:
1. જિલ્લાના પ્રદેશમાં જમીન અને હવાઈ બંને દુશ્મનોના આક્રમણને અટકાવો.
2. રાજ્યની સરહદે કિલ્લેબંધીનું મજબૂત સંરક્ષણ જિલ્લાના સૈનિકોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને નિશ્ચિતપણે આવરી લેશે.
3. હવાઈ સંરક્ષણ અને ઉડ્ડયન કામગીરી રેલ્વેની સામાન્ય કામગીરી અને સૈનિકોની એકાગ્રતાને સુનિશ્ચિત કરશે.
4. તમામ પ્રકારના ડિસ્ટ્રિક્ટ રિકોનિસન્સનો ઉપયોગ કરીને, દુશ્મન સૈનિકોની સાંદ્રતા અને જૂથીકરણની પ્રકૃતિ સમયસર નક્કી કરો.
5. સક્રિય ઉડ્ડયન ક્રિયાઓ દ્વારા, મુખ્ય રેલ્વે જંક્શન, પુલો, ક્રોસિંગ અને ટુકડી જૂથો પર હવાઈ સર્વોચ્ચતા અને શક્તિશાળી હડતાલ મેળવો, દુશ્મન સૈનિકોની એકાગ્રતા અને જમાવટમાં વિક્ષેપ અને વિલંબ કરો.
6. હવાઈ હુમલાના દળો અને દુશ્મનના તોડફોડ કરનારા જૂથોને જિલ્લાના પ્રદેશ પર પડતા અને ઉતરતા અટકાવો.
II. નીચેની મૂળભૂત સૂચનાઓ દ્વારા માર્ગદર્શન આપીને રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણનું આયોજન કરો:
1. સંરક્ષણનો આધાર તેમના વધુ વિકાસ માટે તમામ દળો અને ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરીને રાજ્યની સરહદે બનાવવામાં આવેલા કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારો અને ક્ષેત્ર કિલ્લેબંધીનો સતત સંરક્ષણ હોવો જોઈએ. સંરક્ષણને સક્રિય ક્રિયાઓનું પાત્ર આપો. સંરક્ષણને તોડવા માટેના કોઈપણ દુશ્મનના પ્રયાસોને કોર્પ્સ અને આર્મી રિઝર્વ્સના વળતા હુમલાઓ દ્વારા તરત જ દૂર કરવા જોઈએ.
2. ટેન્ક વિરોધી સંરક્ષણ પર વિશેષ ધ્યાન આપો. દુશ્મનના મોટા મોટરચાલિત મિકેનાઇઝ્ડ એકમો દ્વારા સંરક્ષણ મોરચાની સફળતાની ઘટનામાં, તેમની સામેની લડાઈ અને સફળતાને નાબૂદ કરવી એ ડિસ્ટ્રિક્ટ કમાન્ડના સીધા આદેશ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવવી જોઈએ, આ હેતુ માટે વિરોધીનો મોટો ભાગ -ટેન્ક આર્ટિલરી બ્રિગેડ, મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ અને એવિએશનનો મોટા પાયે ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ટેન્ક-વિરોધી બ્રિગેડનું કાર્ય શક્તિશાળી આર્ટિલરી ફાયર સાથે તૈયાર રેખાઓ પર ટાંકીઓને મળવાનું છે અને ઉડ્ડયન સાથે, અમારા મોટરયુક્ત મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સનો અભિગમ અને વળતો હુમલો થાય ત્યાં સુધી તેમની આગોતરી વિલંબ કરવાનું છે. મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સનું કાર્ય દુશ્મનના મિકેનાઇઝ્ડ એકમોને અંતિમ પરાજય આપવા અને સફળતાને દૂર કરવા માટે ઉડ્ડયન સાથે શક્તિશાળી ફ્લેન્ક અને કેન્દ્રિત હડતાલ સાથે, એન્ટી-ટેન્ક બ્રિગેડના કવર હેઠળ તૈનાત કરવાનું છે.
3. ખાસ કરીને જવાબદાર બનવા માટે નીચેના ક્ષેત્રોને ધ્યાનમાં લો:
એ) સુવાપકી, લિડા;
b) સુવાપકી, બાયલિસ્ટોક;
c) ઓસ્ટ્રોલેકા, માલ્કિન્યાના આગળથી બાયલિસ્ટોક સુધી;
ડી) સિડલ્સ, વોલ્કોવિસ્ક;
ડી) બ્રેસ્ટ-લિટોવસ્ક, બારોનોવિચી.
4. સાનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ, તમામ બચાવ ટુકડીઓ અને સેનાઓ અને જિલ્લાઓના અનામતો, હાઇ કમાન્ડની સૂચના પર, ઝડપી હડતાલ શરૂ કરવા માટે તૈયાર હોવા જોઈએ.
III.
જમણી બાજુએ બાલ્ટિક મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ છે. પોનેવેઝમાં એકત્રીકરણના ત્રીજા દિવસથી મુખ્ય મથક. તેની ડાબી બાજુની 11મી આર્મી જુર્બર્ગ મોરચે સંરક્ષણનું આયોજન કરે છે, દાવો. કાંચીઆમિએસ્ટીસ શટર્મ – કૌનાસ. PribOVO સાથેની સરહદ – Oshmeny, Druskeniki, Margerabovo, Letzen, ZapOVO માટે માર્ગેરાબોવ સિવાયના તમામ બિંદુઓ.
ડાબી બાજુએ કિવ સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ છે. ટાર્નોપોલ એકત્રીકરણના 3 જી દિવસથી મુખ્ય મથક. તેની જમણી બાજુની 5મી આર્મી આગળના ભાગમાં સંરક્ષણનું આયોજન કરે છે. તળાવ સ્વીટ્ઝ, ક્રિસ્ટીનોપોલ, શટર્મ, કોવેલ.
KOVO સાથેની બોર્ડર - પિન્સ્ક, વ્લોડાવા, ડેમ્બલિન, બધા જ ZAPOVO માટે ડેમ્બલિનના અપવાદ સાથે.
IV. સોંપાયેલ કાર્યો હાથ ધરવા માટે, ચાર કવર વિસ્તારો છે.
કવર વિસ્તાર નંબર 1 - 3જી આર્મી.
સંયોજન:
3 જી આર્મી ડિરેક્ટોરેટ;
કેસના 4 પૃષ્ઠોને નિયંત્રિત કરો;
56, 27, 85 અને 24 વિભાગો;
11મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સનું નિયંત્રણ;
29 અને 33 ટાંકી વિભાગો;
204 મોટરાઇઝ્ડ ડિવિઝન;
6 વિરોધી ટાંકી કલા. બ્રિગેડ
ગ્રોડનો ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારની ગેરિસન;
11 મી મિશ્ર ઉડ્ડયન વિભાગ;
સરહદ ભાગો.
24મી પાયદળ ડિવિઝનના પ્રથમ મોબાઈલ એકેલોનને ગતિશીલતાના 5મા દિવસ પછી ગ્રોડનો વિસ્તારમાં લાવવામાં આવવું જોઈએ.
વિસ્તારના વડા - 3જી આર્મીના કમાન્ડર. તોફાન Grodno.
ડાબી બાજુની સરહદ - આર્ટ. નોવેલન્યા, દાવો. સોકુલકા, દાવો. શુચિન, દાવો. ફ્રેડરિકસ્કોફ.
કાર્ય એ ગ્રોડ્નો કિલ્લેબંધી વિસ્તાર અને કાંચીઆમિએસ્ટિસ મોરચા પરના ક્ષેત્રની કિલ્લેબંધીનો મજબૂત સંરક્ષણ છે, જ્યાં સુધી શ્ચુચિન દાવો ન કરે. લિડા, ગ્રોડનો અને બાયલિસ્ટોક દિશાઓને આવરી લે છે.
કવર વિસ્તાર નંબર 2 - 10 મી આર્મી.
સંયોજન:
10 સૈન્યનું નિયંત્રણ;
ઇમારતો 1 અને 5 પર નિયંત્રણ;
8 મી, 13 મી, 86 મી અને 2 જી વિભાગો;
નિયંત્રણ 6 kav. આવાસ;
6ઠ્ઠી અને 36મી કેવેલરી. વિભાગો
નિયંત્રણ 6 mech. આવાસ;
4 થી અને 7 મી ટાંકી વિભાગો;
29 મો મોટરાઇઝ્ડ ડિવિઝન;
ઓસોવેત્સ્કી અને ઝામ્બ્રોવો ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારોના ગેરિસન;
9 મી મિશ્ર ઉડ્ડયન વિભાગ;
સરહદ ભાગો.
વિસ્તારના વડા - 10 મી આર્મીના કમાન્ડર. શટર્મ - બાયલિસ્ટોક.
ડાબી બાજુની સરહદ દાવો છે. ચાલો, Svisloch, Surals, Chileevo અને આગળ નદીના કિનારે ઉમેરીએ. બગ.
6 ઘોડેસવાર ટાયકોસિન, સોકોલી, મેનલિયાનિન વિસ્તારમાં કોર્પ્સ છે.
આ પ્રદેશનું કાર્ય ઓસોવિએત્સ્કી અને ઝામ્બ્રોવસ્કી કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારો અને સરહદોની અંદરના ક્ષેત્રની કિલ્લેબંધીનું મજબૂત સંરક્ષણ છે, જેમાં બાયલિસ્ટોક અને ખાસ કરીને જોહાનિસબર્ગ, ઓસ્ટ્રોલેકા અને ઓસ્ટ્રો મેઝોવીકી તરફની દિશા આવરી લેવામાં આવી છે.
કવર વિસ્તાર નંબર 3 - 13મી આર્મી.
સંયોજન:
કેસના 2 પૃષ્ઠોને નિયંત્રિત કરો;
113 અને 49 પૃષ્ઠ. વિભાગો;
નિયંત્રણ 13 mech. આવાસ;
25 અને 31 ટાંકી વિભાગો;
208મો મોટરાઇઝ્ડ ડિવિઝન;
43 મી મિશ્ર ઉડ્ડયન વિભાગ;
સરહદ ભાગો.
જિલ્લાના વડા 13 મી આર્મીના કમાન્ડર છે, અને બેલ્સ્કમાં તેમના આગમન પહેલાં 2 જી કોર્પ્સના કમાન્ડર છે. ગતિશીલતાના ત્રીજા દિવસથી શટર્મ 13 - બેલ્સ્ક.
ડાબી બાજુની સરહદ દાવો છે. કોસોવો, હૈનુવકા, ડ્રોગીચિન, ગુરા કલવારિયા.
આ ક્ષેત્રનું કાર્ય ક્ષેત્ર કિલ્લેબંધીના સંરક્ષણ સાથે કોસી અને સોકોલોથી બિલ્સ્ક તરફની દિશાને નિશ્ચિતપણે આવરી લેવાનું છે.
કવર વિસ્તાર નંબર 4 - 4 સૈન્ય.
સંયોજન:
4 થી આર્મી ડિરેક્ટોરેટ;
કેસના 28 પૃષ્ઠોને નિયંત્રિત કરો;
6, 42, 75 અને 100 વિભાગો;
નિયંત્રણ 14 mech. આવાસ;
22 અને 30 ટાંકી વિભાગો;
205 મોટરાઇઝ્ડ ડિવિઝન;
બ્રેસ્ટ ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારની ચોકી;
10 મી મિશ્ર ઉડ્ડયન વિભાગ;
સરહદ ભાગો.
100મા ડિવિઝનનો પહેલો મોબાઈલ ચેરેમખા વિસ્તારમાં લાવવો જોઈએ
ગતિશીલતાના 4 દિવસ.
વિસ્તારના વડા - 4 થી આર્મીના કમાન્ડર.
ડાબી બાજુની સરહદ સાથેની સરહદ છે. કોવો.
આ કાર્ય નદીના પૂર્વ કિનારે બ્રેસ્ટ ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તાર અને ક્ષેત્ર કિલ્લેબંધીનું મજબૂત સંરક્ષણ છે. બગ, લશ્કરની એકાગ્રતા અને જમાવટને આવરી લે છે.
V. જિલ્લા કમાન્ડ પાસે તેના તાત્કાલિક નિકાલ છે:
1. 21મી પાયદળ કોર્પ્સ, જેમાં 17મી અને 50મી પાયદળ ડિવિઝનનો સમાવેશ થાય છે, સ્ટેશનના વિસ્તારમાં ગતિશીલતાના 15મા દિવસ પછી નહીં. ડ્રુસ્કેનિકી, યાસીડોમલિયા, સ્કિડેલ, ડેમ્બ્રોવો.
2. 47મી પાયદળ કોર્પ્સ, જેમાં 55મી, 121મી અને 155મી પાયદળ ડિવિઝનનો સમાવેશ થાય છે, પ્રુઝાની, ઝાપ્રુડ (નકશો 200,000), કાર્તુઝબેરેઝ, બ્લુડેનના વિસ્તારમાં એકત્રીકરણના 15મા દિવસ પછી નહીં.
3. 44મી કોર્પ્સ, જેમાં 108, 64 અને 161મી ડિવિઝન, 37 અને 143મી ડિવિઝનનો સમાવેશ થાય છે - આ બધા કાયમી જમાવટના સ્થળો પર, જમાવટ યોજના અનુસાર સૈન્યમાં તેમના વધુ ટ્રાન્સફર સાથે.
4. ટાંકી વિરોધી બ્રિગેડ - સ્ટેશનના વિસ્તારમાં 7 મી. બ્લાસ્ટોવિકા, ગ્રુડસ્ક, જાલોવકા; 8 મી - લિડા વિસ્તારમાં.
5. યાંત્રિક ઇમારતો:
17 એમકે, જેમાં વોલ્કોવિસ્ક પ્રદેશમાં 27 અને 36 ટાંકી વિભાગો અને 209 મોટરવાળા વિભાગોનો સમાવેશ થાય છે;
20 MK - 26 અને 38 ટાંકી વિભાગો અને 210 મોટરવાળા એકમોનો સમાવેશ થાય છે. ઓશમ્યાની વિસ્તારમાં વિભાગો.
6. પુખોવિચી, ઓસિપોવિચીના વિસ્તારમાં ચોથી એરબોર્ન કોર્પ્સ.
7. ઉડ્ડયન - 59 અને 60 ફાઇટર ઉડ્ડયન વિભાગો; 12મી અને 13મી બોમ્બર ડિવિઝન.
3જી એવિએશન કોર્પ્સ - જેમાં 42 અને 52 લોંગ-રેન્જ બોમ્બર એવિએશન ડિવિઝન અને 61 ફાઇટર ડિવિઝનનો સમાવેશ થાય છે. કોર્પ્સનો ઉપયોગ હાઈકમાન્ડની સોંપણીઓ પર થાય છે.
VI. ઉડ્ડયન કાર્યો:
1. સ્થાપિત બેઝ અને એરફિલ્ડ્સ પર લડાયક વિમાનો દ્વારા ક્રમિક હડતાલનો ઉપયોગ કરીને, તેમજ હવામાં લડાયક કામગીરી, દુશ્મનના વિમાનોનો નાશ કરો અને યુદ્ધના પ્રથમ દિવસોથી જ હવાઈ સર્વોચ્ચતા પ્રાપ્ત કરો.
2. ફાઇટર એરક્રાફ્ટ, જિલ્લાની સમગ્ર હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલી સાથે ગાઢ સહકારમાં, જિલ્લાના સૈનિકોની ગતિશીલતા અને એકાગ્રતા, રેલ્વેની સામાન્ય કામગીરીને નિશ્ચિતપણે આવરી લેશે અને દુશ્મનના વિમાનોને જિલ્લાના પ્રદેશમાંથી ઉડતા અટકાવશે. દેશનો આંતરિક ભાગ.
3. ભૂમિ દળોના સહયોગમાં, આગળ વધતા દુશ્મનનો નાશ કરો અને તેના વિશાળ મોટરયુક્ત યાંત્રિક દળોને જિલ્લાના સંરક્ષણ મોરચે તોડતા અટકાવો.
4. મોટા રેલ્વે પુલ અને કોનિગ્સબર્ગ, મેરિયનબર્ગ, એલેનસ્ટીન, થોર્ન, કાલિસ, લોડ્ઝ અને વોર્સોના જંકશન પર તેમજ દુશ્મન ટુકડીઓના જૂથો પર શક્તિશાળી, વ્યવસ્થિત હુમલા કરીને, દુશ્મન સૈનિકોની એકાગ્રતાને વિક્ષેપિત અને વિલંબિત કરે છે.
VII. પશ્ચિમી વિશેષ લશ્કરી જિલ્લાના આદેશના આદેશ દ્વારા:
1. પાછળની રેખાઓ તૈયાર કરો:
21 એસકે - આગળના મેરેચ, રોટનિત્સા, ઓઝેરી, લુન્નો પર.
47 sk - મુરાવા, પ્રુઝાની, નીપર-બગ કેનાલથી ગોરોડેટ્સના આગળના ભાગમાં.
2. રાઇફલ કોર્પ્સ અને એન્ટી-ટેન્ક બ્રિગેડના સહયોગમાં યાંત્રિક કોર્પ્સ અને ઉડ્ડયન દ્વારા કાઉન્ટર એટેક માટે પ્રદાન કરો.
3. નદીના સંરક્ષણની સંપૂર્ણ ઊંડાઈ માટે રીકોનોઇટર કરો અને પાછળની રેખાઓ તૈયાર કરો. બેરેઝિના સહિત.
બળજબરીપૂર્વક ઉપાડના કિસ્સામાં, સંપૂર્ણ ઊંડાઈ સુધી ટાંકી વિરોધી અવરોધો બનાવવાની યોજના અને ખાણકામ પુલ, રેલ્વે જંકશન અને સંભવિત દુશ્મન સાંદ્રતાના બિંદુઓ (સૈનિકો, મુખ્ય મથકો, હોસ્પિટલો, વગેરે) માટે યોજના વિકસાવો.
4. જિલ્લાની અંદર પૂર્વ રાજ્યની સરહદ પરના કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોને સંપૂર્ણ લડાઇ તત્પરતામાં લાવવા માટેની યોજના વિકસાવો.
5. વિકાસ કરો: a) ચેતવણી પર સૈનિકો ઉભા કરવા અને સરહદ સૈનિકો માટે સહાયક એકમો સોંપવા માટેની યોજના; b) સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઔદ્યોગિક સાહસો, માળખાં અને સુવિધાઓના સંરક્ષણ અને સંરક્ષણ માટેની યોજના.
6. બળજબરીપૂર્વક ઉપાડના કિસ્સામાં, ખાસ સૂચનાઓ અનુસાર, ફેક્ટરીઓ, કારખાનાઓ, બેંકો અને અન્ય વ્યવસાયિક સાહસો, સરકારી એજન્સીઓ, વેરહાઉસીસ, લશ્કરી અને રાજ્ય મિલકત, લશ્કરી કર્મચારીઓ, પરિવહનના માધ્યમો વગેરેને ખાલી કરાવવા માટેની યોજના વિકસાવો. .
7. હવાઈ સંરક્ષણ યોજનામાં, સૈનિકોના હવાઈ સંરક્ષણ અને પશ્ચિમી હવાઈ સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં પ્રદેશના હવાઈ સંરક્ષણ માટે પ્રદાન કરો, ખાસ કરીને વિગતવાર વિકાસ કરો:
એ) VNOS સેવાનું સંગઠન અને ઉડ્ડયન એરફિલ્ડ્સની તાત્કાલિક સૂચના - મુખ્યત્વે ફાઇટર એરક્રાફ્ટ, કંપની અને લાઇન VNOS પોસ્ટ્સ, એર ડિફેન્સ પોઈન્ટ્સ અને સુવિધાઓની સૂચના, બ્રિગેડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ડિરેક્ટોરેટ અને એર ડિફેન્સ ઝોન;
b) ફાઇટર એરક્રાફ્ટનો ઉપયોગ અને ક્રિયાઓ, વ્યક્તિગત હવાઈ એકમો માટે દુશ્મન વિમાનના વિનાશ માટે વિસ્તારો સ્થાપિત કરવા;
c) એરક્રાફ્ટ વિરોધી આર્ટિલરી અને કાયમી હવાઈ સંરક્ષણ બિંદુઓ અને સુવિધાઓ, અનલોડિંગ વિસ્તારો અને સૈન્ય એકાગ્રતા વિસ્તારોનું ફાઇટર એરક્રાફ્ટ દ્વારા સંપૂર્ણ રક્ષણ;
ડી) વાયુ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓના સંચાર અને નિયંત્રણના મુદ્દાઓ.
VIII. પાછળની સૂચનાઓ.
ગતિશીલતાના 15મા દિવસ પહેલા, તમને ખર્ચ કરવાની મંજૂરી છે:
a) ગ્રાઉન્ડ કવરિંગ ટુકડીઓ માટે:
દારૂગોળો - દારૂગોળાના 3 રાઉન્ડ;
બળતણ - લડાઇ વાહનો માટે - 5 રિફિલ્સ;
- પરિવહન માટે - 8 ગેસ સ્ટેશન;
b) એર ફોર્સ માટે:
લડવૈયાઓ - 15 સોર્ટીઝ;
ટૂંકા અંતરના બોમ્બર્સ - 10 સોર્ટીઝ;
લાંબા અંતરના બોમ્બર્સ - 7 સોર્ટીઝ;
જાસૂસી અધિકારીઓ - 10 સોર્ટીઝ;
c) તમામ કવરિંગ ટુકડીઓ માટે - 15 દૈનિક ડાચા.
તમામ પ્રકારના પુરવઠા સાથે કવરિંગ ટુકડીઓ પૂરી પાડવી, સાધનોનું સમારકામ અને પુનઃસ્થાપન જિલ્લાના અનામત અને સમારકામ આધારના ખર્ચે હાથ ધરવામાં આવે છે.
મુખ્યત્વે તબીબી સંસ્થાઓના સ્થિર નેટવર્કનો ઉપયોગ કરીને, માંદા અને ઘાયલ લોકો અને ઘોડાઓનું સ્થળાંતર ઝાપોવોવોની સીમાઓમાં થવું જોઈએ.
IX. સામાન્ય સૂચનાઓ
1. હાઈકમાન્ડની વિશેષ પરવાનગીથી જ રાજ્યની સરહદની પ્રથમ ફ્લાઈટ અથવા ક્રોસિંગની પરવાનગી છે.
2. કવર પ્લાનમાં નીચેના દસ્તાવેજો હોવા જોઈએ:
a) કવરમાં સૈનિકો માટેની કાર્યવાહીની યોજના પર નોંધ, નિર્ણયના જોડાયેલ નકશા સાથે અને રેજિમેન્ટ અને વ્યક્તિગત એકમ સુધીના સૈનિકોના જૂથ સહિત;
b) લડાઇ કર્મચારીઓની સૂચિ;
c) રાજ્યની સરહદ પર કવર એકમોની બહાર નીકળવા અને સાંદ્રતા માટે કોષ્ટકો;
ડી) એરફોર્સના ઉપયોગ માટેની યોજના, તેની સાથે બેઝિંગ અને ઓપરેશનલ ઉપયોગનો નકશો જોડાયેલ છે;
e) એર ડિફેન્સ પોસ્ટ્સ અને સક્રિય એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ્સના સ્થાનના નકશા સાથેની હવાઈ સંરક્ષણ યોજના;
f) ગણતરીઓ અને નકશા સાથે એન્જિનિયરિંગ યોજના;
g) ગણતરીઓ અને આકૃતિઓ સાથે સંચાર ઉપકરણ યોજના;
h) ભૂમિ સૈનિકો અને હવાઈ દળોના પાછળના અને ભૌતિક સમર્થનને ગોઠવવા માટેની યોજના, તેમની સાથે ભૂમિ દળો અને ઉડ્ડયનના પાછળના ભાગને ગોઠવવાના નકશાના પરિશિષ્ટ સાથે;
i) સેનિટરી અને વેટરનરી ઇવેક્યુએશન પ્લાન;
j) એલાર્મ પર કવર યુનિટ્સ વધારવા અને બોર્ડર યુનિટ્સ માટે સપોર્ટ યુનિટ્સ સોંપવા માટેની સૂચનાઓ;
k) ફિલ્ડ ટુકડીઓ અને NKVD ટુકડીઓ દ્વારા રક્ષણને આધીન પદાર્થો અને માળખાઓની સૂચિ;
l) એક્ઝિક્યુટિવ દસ્તાવેજો (નિર્દેશો, આદેશો, સૂચનાઓ).
3. કવર પ્લાન મારા તરફથી એક એન્ક્રિપ્ટેડ ટેલિગ્રામની પ્રાપ્તિ પછી અમલમાં મૂકવામાં આવે છે, મુખ્ય લશ્કરી પરિષદના સભ્ય, જનરલ સ્ટાફના ચીફ, નીચેની સામગ્રી સાથે હસ્તાક્ષર કરે છે: “1941 ની કવર યોજનાના અમલીકરણ સાથે આગળ વધો. "
4. નીચેનાને કવર અને સંરક્ષણ યોજના વિકસાવવાની મંજૂરી છે:
સંપૂર્ણ રીતે - સૈનિકોના કમાન્ડર, લશ્કરી પરિષદના સભ્ય, જિલ્લા મુખ્યાલયના વડા અને જિલ્લા મુખ્યાલયના ઓપરેશનલ વિભાગના વડા;
એર ફોર્સ પ્લાન સંબંધિત - એર ફોર્સના કમાન્ડર KOVO;
પાછળનું આયોજન કરવાની યોજના અંગે - ડેપ્યુટી. લોજિસ્ટિક્સ માટે જિલ્લાના ચીફ ઓફ સ્ટાફ;
લશ્કરી સંચાર યોજનાના સંદર્ભમાં - જિલ્લાના લશ્કરી સંદેશાવ્યવહારના વડા;
સંદેશાવ્યવહારની દ્રષ્ટિએ - જિલ્લાના સંદેશાવ્યવહારના વડા.
લશ્કરી શાખાઓ અને સેવાઓના અન્ય વડાઓને ફક્ત તેમની વિશેષતામાં વ્યક્તિગત કાર્યો હાથ ધરવા, તેમને કવર પ્લાનની જાણ કરવાની મંજૂરી છે.
આર્મી હેડક્વાર્ટરમાં - આર્મીના કમાન્ડર, આર્મીની મિલિટરી કાઉન્સિલના સભ્ય, આર્મીના ચીફ ઓફ સ્ટાફ, આર્મી હેડક્વાર્ટરના ઓપરેશન્સ વિભાગના વડા.
5. બે નકલોમાં એક કવર પ્લાન તૈયાર કરો, એક નકલ મને જનરલ સ્ટાફના ચીફ દ્વારા મંજૂરી માટે સબમિટ કરો અને બીજી નકલ, જિલ્લા લશ્કરી પરિષદની સીલ સાથે સીલબંધ, જિલ્લા વડાના અંગત તિજોરીમાં રાખો. સ્ટાફ.
6. સૈન્ય દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ અને જિલ્લા સૈન્ય પરિષદ દ્વારા દરેક કવર વિસ્તારો માટે મંજૂર કરાયેલ કવર યોજનાઓ, જિલ્લા લશ્કરી પરિષદની સીલ સાથે, કવર વિસ્તારના સંબંધિત વડાની વ્યક્તિગત સલામતીમાં રાખવી જોઈએ.
7. લશ્કરી રચનાઓ માટે વિકસાવવામાં આવેલા એક્ઝિક્યુટિવ દસ્તાવેજો... રચના સમયે આર્મીની મિલિટરી કાઉન્સિલની સીલ સાથે સીલબંધ બેગમાં સંગ્રહિત હોવા જોઈએ.
8. કવર-અપ દસ્તાવેજો સાથેના ફોલ્ડર અને પેકેજો લેખિત અથવા ટેલિગ્રાફિક ઓર્ડર દ્વારા ખોલવામાં આવે છે - લશ્કરમાં - જિલ્લાની લશ્કરી પરિષદની અને રચનાઓમાં - લશ્કરની લશ્કરી પરિષદની.
9. કવર પ્લાન પરના તમામ દસ્તાવેજો હાથથી લખવામાં આવે છે અથવા તેને વિકસાવવા માટે અધિકૃત કમાન્ડરો દ્વારા વ્યક્તિગત રીતે ટાઇપ કરવામાં આવે છે.
પરિશિષ્ટ - એક નકલમાં નકશા 1: 1,000,000 પર ZAPOVO ટુકડીઓના કવરનો આકૃતિ (માત્ર દાખલા નંબર 1 માટે).
અસલી સહી કરેલ:
યુએસએસઆરના સંરક્ષણના પીપલ્સ કમિશનર
સોવિયત સંઘના માર્શલ એસ. ટિમોશેન્કો
અવકાશયાનના જનરલ સ્ટાફના ચીફ
આર્મી જનરલ જી. ઝુકોવ
લેટરહેડ પર હસ્તપ્રત: "યુએસએસઆરના પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સ." નોંધો છે: “2 નકલોમાં ચલાવવામાં આવે છે. નંબર 1 - એડ્રેસીને, નંબર 2 - ઓપરેશનલ મેનેજમેન્ટને. વહીવટકર્તા: મેજર જનરલ વાસિલેવસ્કી. નકલ ડેપ્યુટી દ્વારા પ્રમાણિત છે. અવકાશયાનના જનરલ સ્ટાફના વિભાગના વડા, મેજર જનરલ વાસિલેવસ્કી.
TsAMO RF, f. 16, ઓપી. 2951, નંબર 237, પૃષ્ઠ. 65-87.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1895-481-503859-20-1941
4. PribOVO ટુકડીઓ નંબર 503920/ss/ov ના કમાન્ડરને નિર્દેશ
[મે 30, 1941 પછી નહીં]
સોવ. ગુપ્ત
વિશેષ મહત્વ છે
દાખલા નંબર 2
નકશો 1:1000000.
PribOVO ટુકડીઓની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને આવરી લેવા માટે, 30 મે, 1941 સુધીમાં, તમે વ્યક્તિગત રીતે સ્ટાફના વડા અને જિલ્લા મુખ્યાલયના ઓપરેશનલ વિભાગના વડા સાથે, વિકાસ કરો:
એ) પલંગાથી દાવા સુધી લિથુનિયન એસએસઆરની રાજ્ય સરહદના સંરક્ષણ માટેની વિગતવાર યોજના. Kapchiamiestis, માત્સાલુ ખાડીની દક્ષિણે બાલ્ટિક સમુદ્રના કિનારે અને ડાગો અને એઝલના ટાપુઓના ઉભયજીવી વિરોધી સંરક્ષણ માટેની યોજના;
b) વિગતવાર હવાઈ સંરક્ષણ યોજના.
I. સંરક્ષણ કાર્યો:
1. જિલ્લાના પ્રદેશમાં જમીન અને હવાઈ બંને દુશ્મનોના આક્રમણને અટકાવો;
2. રાજ્યની સરહદે કિલ્લેબંધીના હઠીલા સંરક્ષણ સાથે, જિલ્લા સૈનિકોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને નિશ્ચિતપણે આવરી લે છે;
3. દુશ્મન ઉભયજીવી લેન્ડિંગને રોકવા માટે રેડ બેનર બાલ્ટિક ફ્લીટ સાથે મળીને દરિયાકિનારા અને ઇઝલ અને ડાગોના ટાપુઓનું સંરક્ષણ;
4. રેલ્વેની અવિરત કામગીરી અને જિલ્લા સૈનિકોની સાંદ્રતાને સુનિશ્ચિત કરવા માટે હવાઈ સંરક્ષણ અને ઉડ્ડયન કામગીરી;
5. દુશ્મન સૈનિકોની સાંદ્રતા અને જૂથીકરણની પ્રકૃતિ સમયસર નિર્ધારિત કરવા માટે તમામ પ્રકારના જિલ્લા રિકોનિસન્સનો ઉપયોગ કરવો;
6. સક્રિય ઉડ્ડયન કામગીરી દ્વારા, મુખ્ય રેલ્વે જંકશન, પુલો, માર્ગો અને સૈનિક જૂથો પર હવાઈ સર્વોચ્ચતા અને શક્તિશાળી હડતાલ મેળવો, દુશ્મન સૈનિકોની એકાગ્રતા અને જમાવટમાં વિક્ષેપ અને વિલંબ;
7. દુશ્મનના હવાઈ હુમલાના દળો અને તોડફોડ કરનારા જૂથોને જિલ્લાના પ્રદેશ પર ઉતારવા અને ઉતરતા અટકાવવા;
8. ગતિશીલતાના પ્રથમ દિવસથી, નરવા ખાડીથી માત્સાલુ ખાડી અને વોર્મસી ટાપુ સુધીના એસ્ટોનિયન દરિયાકાંઠાના સંરક્ષણને લેનિનગ્રાડ લશ્કરી જિલ્લાના આદેશમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવશે. તે જ સમયે, 16 અને 11 રાઇફલ વિભાગો સાથે 65 મી રાઇફલ કોર્પ્સ અને 4 થી એવિએશન વિભાગને એલવીઓ ટુકડીઓમાં સ્થાનાંતરિત કરો.
સંરક્ષણના આ ક્ષેત્ર માટે કવર પ્લાનનો વિકાસ LVO કમાન્ડને સોંપવામાં આવ્યો છે.
II. નીચેની મૂળભૂત સૂચનાઓ દ્વારા માર્ગદર્શન આપીને રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણનું આયોજન કરો:
1. સંરક્ષણનો આધાર તેમના વધુ વિકાસ માટે તમામ દળો અને ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરીને રાજ્યની સરહદે બનાવેલા કિલ્લેબંધી વિસ્તારો અને ક્ષેત્ર કિલ્લેબંધીનો સતત સંરક્ષણ હોવો જોઈએ.
સંરક્ષણ માટે સક્રિય ક્રિયા આપો. સંરક્ષણને તોડવા માટેના કોઈપણ દુશ્મનના પ્રયાસોને કોર્પ્સ અને આર્મી રિઝર્વ્સના વળતા હુમલાઓ દ્વારા તરત જ દૂર કરવા જોઈએ.
2. ટેન્ક વિરોધી સંરક્ષણ પર વિશેષ ધ્યાન આપો. દુશ્મનના મોટા મોટરચાલિત મિકેનાઇઝ્ડ એકમો દ્વારા સંરક્ષણ મોરચાની સફળતાની ઘટનામાં, તેમની સામેની લડાઈ અને સફળતાને નાબૂદ કરવાની પ્રક્રિયા જિલ્લા કમાન્ડના સીધા આદેશ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે, જેના માટે, સૌ પ્રથમ, વિરોધીનો ઉપયોગ કરો. -ટાંકી આર્ટિલરી બ્રિગેડ, યાંત્રિક કોર્પ્સ અને ઉડ્ડયન. એન્ટિ-ટેન્ક બ્રિગેડનું કાર્ય તૈયાર રેખાઓ પર શક્તિશાળી આર્ટિલરી ફાયર સાથે દુશ્મનની ટાંકીઓને મળવાનું છે અને ઉડ્ડયન સાથે મળીને, જ્યાં સુધી અમારી મોટરયુક્ત મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ અભિગમ અને વળતો હુમલો ન કરે ત્યાં સુધી તેમને પકડી રાખવાનું છે. મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સનું કાર્ય દુશ્મનના મિકેનાઇઝ્ડ એકમોને અંતિમ પરાજય આપવા અને સફળતાને દૂર કરવા માટે ઉડ્ડયન સાથે, શક્તિશાળી બાજુ અને કેન્દ્રિત હુમલાઓ સાથે એન્ટી-ટેન્ક બ્રિગેડના કવર હેઠળ તૈનાત કરવાનું છે.
3. ખાસ કરીને જવાબદાર બનવા માટે નીચેના ક્ષેત્રોને ધ્યાનમાં લો:
એ) મેમેલ, ટેલશિનાઈ;
b) તિલસિટ, સિયાઉલિયા;
c) ગુમ્બિનેન, કૌનાસ;
ડી) સુવાલ્કી, ઓલિતા.
4. સાનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ, તમામ બચાવ ટુકડીઓ અને સેનાઓ અને જિલ્લાઓના અનામતો, હાઇ કમાન્ડની સૂચના પર, ઝડપી હડતાલ શરૂ કરવા માટે તૈયાર હોવા જોઈએ.
III.
જમણી બાજુએ લેનિનગ્રાડ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ છે જેમાં લેનિનગ્રાડનો બચાવ કરવાનું મુખ્ય કાર્ય છે. 65મી રાઇફલ કોર્પ્સ, તેની રચનામાં સ્થાનાંતરિત, નરવા ખાડીથી મત્સલુ ખાડી સુધી સંરક્ષણનું આયોજન કરે છે. તુરીમાં કોર્પ્સનું મુખ્ય મથક.
LVO સાથે સરહદ - મુકદ્દમો. Ostashkov, દાવો. આઇલેન્ડ, વોરુ, દાવો. વિલજંડી, એઝલ અને ડાગો ટાપુઓ (સમાવિષ્ટ).
ડાબી બાજુએ વેસ્ટર્ન સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ છે. એકત્રીકરણના 3 જી દિવસથી મુખ્ય મથક - બરાનોવિચી. તેની જમણી બાજુની 3જી આર્મી કપચિયામીસ્ટિસ, શુચિન ફ્રન્ટ પર સંરક્ષણનું આયોજન કરે છે. Shtarm - Grodno.
ZapOVO સાથે સરહદ – દાવો. પોલોત્સ્ક, મુકદ્દમો. અશ્મ્યાની, મુકદ્દમો. Druskeniki, Marggrabovo, દાવો. લેટઝેન.
IV. સોંપાયેલ કાર્યો હાથ ધરવા માટે, ત્રણ કવર વિસ્તારો છે.
કવર વિસ્તાર નંબર 1 - 27 મી આર્મી.
સંયોજન:
27મી આર્મીનું ડિરેક્ટોરેટ;
67 મી પાયદળ વિભાગ;
189મી પાયદળ વિભાગ;
3 વિભાગ રાઇફલ બ્રિગેડ;
દરિયાકાંઠા અને ઇઝલ અને ડેગોના ટાપુઓનું દરિયાઇ સંરક્ષણ;
સરહદ ભાગો.
જિલ્લાના વડા 27મી આર્મીના કમાન્ડર છે. શટર્મ - રીગા.
ડાબી બાજુની સરહદો - મેઝિક્લે, દાવો. પલાંગા.
કાર્યો:
a) મત્સલુ ખાડીથી દરિયાકાંઠાનું સંરક્ષણ, પલાંગા દાવો. અને દરિયાકિનારે અને ટાપુઓ પર દુશ્મન ઉભયજીવી ઉતરાણને રોકવા માટે એઝલ અને ડાગોના ટાપુઓ. Ezel ટાપુ પર, Tagalaht ખાડીના સંરક્ષણ પર વિશેષ ધ્યાન આપો;
b) એઝલ અને ડાગોના ટાપુઓના દરિયાકાંઠાના સંરક્ષણ, રેડ બેનર બાલ્ટિક ફ્લીટ, ઉડ્ડયન અને વિંદાવા કિનારે અને હાન્કો દ્વીપકલ્પના દરિયાકાંઠાના સંરક્ષણના સહયોગથી, દુશ્મન કાફલાને ઇર્બેન્ટ દ્વારા રીગાના અખાતમાં પ્રવેશતા અટકાવે છે, સોસ્લા અને સુર-વેઈન સ્ટ્રેટ્સ અને ફિનલેન્ડના અખાતમાં પ્રવેશ;
c) લીપાજામાં પાયાનો બચાવ;
d) એઝલ અને ડાગો ટાપુઓના સંરક્ષણ ગેરિસનને માનવશક્તિ સહાય પૂરી પાડવા માટે તૈયાર રહો.
કવર વિસ્તાર નંબર 2 - 8મી આર્મી જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
8 મી આર્મીનું નિયંત્રણ; 10 અને 11 ઇમારતોનું સંચાલન; 10,125, 48 અને 90 વિભાગો; 12મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સનું ડિરેક્ટોરેટ; 23 અને 28 ટાંકી વિભાગો; 9મી એન્ટિ-ટેન્ક બ્રિગેડ; ટેલ્શોઈ અને શૌલીઆના કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોની ચોકીઓ; 7 મી મિશ્ર ઉડ્ડયન વિભાગ; સરહદ ભાગો.
12મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ અને 9મી એન્ટિ-ટેન્ક બ્રિગેડ ઉલ્ગવેક્ટિસ, એન્ડુવિનાઈ, કેલ્મી વિસ્તારમાં રાખો.
જિલ્લાના વડા 8મી આર્મીના કમાન્ડર છે. શટર્મ - સિયાઉલિયા.
ડાબી બાજુની સરહદ Daugavpils, મુકદ્દમો છે. Panevezys, દાવો. સેરેજસ, જુર્બર્કર્સ (જુરબર્ગ), ઈન્સ્ટરબર્ગ.
કાર્ય રાજ્યની સરહદે ક્ષેત્રીય કિલ્લેબંધી અને તેલશાઈ અને સિયાઉલિયાઈમાં બનેલા કિલ્લેબંધી વિસ્તારોના સંરક્ષણ સાથે મેમેલથી ક્રેટીંગા, તેલગીનાઈ અને તિલસિતથી ટૌરેજ, સિયાઉલિયાઈ સુધીની દિશાઓને નિશ્ચિતપણે આવરી લેવાનું છે.
કવર વિસ્તાર નંબર 3 - 11મી આર્મી.
સંયોજન:
11મી આર્મીનું ડિરેક્ટોરેટ; 16, 21 અને 24 ઇમારતોની ઓફિસો; 5, 33, 189, 128, 23, 126, 179, 184 વિભાગો; નિયંત્રણ 3 યંત્ર. આવાસ; 2, 5 ટાંકી વિભાગ, 84 યાંત્રિક વિભાગ, 10 ટેન્ક વિરોધી આર્ટિલરી. બ્રિગેડ 110, 429 RGK દોડ્યા; કોવનો અને અલિત્સ્કી ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારોના ગેરિસન; 8 મી મિશ્ર ઉડ્ડયન વિભાગ; સરહદ ભાગો.
પ્રથમ ટોળું. વિભાગના 126મા પાનાની ટ્રેન સ્ટેશનના વિસ્તારમાં મોકલવી જોઈએ. કાઝલુ-રુડા એકત્રીકરણના 3 દિવસ પછી અને કૌનાસ પ્રદેશમાં 23 મો વિભાગ 4 દિવસ પછી નહીં.
3 મેક. Kazlu-Ruda, Prienai, Kaunas વિસ્તારમાં મકાન ધરાવે છે.
24મી પાયદળ કોર્પ્સ, જેમાં 179મી અને 184મી પાયદળ ડિવિઝનનો સમાવેશ થાય છે, તે વિલ્નિયસ અને ઓરેની પ્રદેશમાં હશે.
જિલ્લાના વડા 11મી આર્મીના કમાન્ડર છે. શતર્મ - કૌનાસ.
કાર્ય ક્ષેત્રની કિલ્લેબંધી, કોવનો અને એલિટ ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારોને આગળના ભાગમાં બચાવવાનું છે. Jurburg (Jurbarkas), દાવો. Kapchiamiestis કૌનાસ અને એલિટ દિશાઓને નિશ્ચિતપણે આવરી લે છે.
V. જિલ્લા કમાન્ડ પાસે તેના તાત્કાલિક નિકાલ છે:
24મી કોર્પ્સ જેમાં 180મી અને 182મી ડિવિઝન અને 181મી ડિવિઝન ડિપ્લોયમેન્ટ પોઈન્ટ પર હોય છે, જેમાં ડિપ્લોયમેન્ટ પ્લાન મુજબ તેમના વધુ ટ્રાન્સફર થાય છે.
દૌગાવપિલ્સ વિસ્તારમાં 6ઠ્ઠો અને 57મો મિશ્ર ઉડ્ડયન વિભાગ અને 5મી એરબોર્ન કોર્પ્સ.
VI. ઉડ્ડયન કાર્યો
1) સ્થાપિત બેઝ અને એરફિલ્ડ્સ પર લડાયક વિમાનો દ્વારા ક્રમિક હડતાલ દ્વારા, તેમજ હવામાં લડાયક કામગીરી દ્વારા, દુશ્મનના વિમાનોનો નાશ કરો અને યુદ્ધના પ્રથમ દિવસોથી જ હવાઈ સર્વોચ્ચતા પ્રાપ્ત કરો;
2) ફાઇટર એરક્રાફ્ટ, જિલ્લાની સમગ્ર હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીના નજીકના સહકારથી, જિલ્લાના સૈનિકોની ગતિશીલતા અને એકાગ્રતા, રેલ્વેની સામાન્ય કામગીરીને નિશ્ચિતપણે આવરી લેશે અને દુશ્મનના વિમાનોને જિલ્લાના પ્રદેશમાંથી ઉડતા અટકાવશે. દેશનો આંતરિક ભાગ.
3) ભૂમિ દળોના સહયોગમાં, આગળ વધતા દુશ્મનનો નાશ કરો અને તેના વિશાળ મોટરયુક્ત યાંત્રિક દળોને જિલ્લાના સંરક્ષણ મોરચે તોડતા અટકાવો.
4) નેવલ એવિએશન અને રેડ બેનર બાલ્ટિક ફ્લીટ સાથે મળીને, બાલ્ટિક સમુદ્રમાં દુશ્મનની નૌકાદળ અને પરિવહનનો નાશ કરો અને ડેગો અને એઝલના ટાપુઓ પર અને જિલ્લાની સરહદોની અંદરના દરિયાકાંઠે દુશ્મનના ઉભયજીવી લેન્ડિંગને અટકાવો.
5) Königsberg, Marienburg, Marienwerder, Deutsch-Pilau, Allenstein, Insterburg ના રેલ્વે જંકશન પર અને નદી પારના રેલ્વે પુલો પર હુમલા. ડેન્ઝિગ, બાયડગોસ્ક્ઝ સેક્ટરમાં વિસ્ટુલા, તેમજ સૈન્ય જૂથો સાથે, દુશ્મન સૈનિકોની સાંદ્રતાને જટિલ બનાવવા અને વિલંબિત કરવા.
6) મેમેલ બંદરનો નાશ કરો.
VII. બાલ્ટિક વિશેષ લશ્કરી જિલ્લાના આદેશના આદેશ દ્વારા:
1. પાછળની રેખાઓ તૈયાર કરો:
એ) આગળના ભાગમાં - ડાર્બનોમ, કુલનાઈ, રાયતાવાસ, શિલોમ, યુલિનાસ, સ્કાઉડવિન, રસિયેન્ટાઈ, સેર્ડજસ, કાઝલુ-રુડા, પિલ્વસિકાઈ, મરિયમપોલ, સિમિનાસ અને ડુસીસ, દાવો. ડ્રુસ્કેનિકી;
b) આર. બાર્ટા, કાલવરિયા, ટેલશિનાઈ, લુસ્કે, દુબિસા, નદીના પૂર્વ કાંઠે આગળ. નેમન.
2. રિઝર્વ રાઇફલ ટુકડીઓ અને એન્ટી-ટેન્ક બ્રિગેડના સહયોગમાં યાંત્રિક કોર્પ્સ અને ઉડ્ડયન દ્વારા વળતો હુમલો પૂરો પાડો.
3. પ્રીબોવોની અંદર લાતવિયા, લિથુઆનિયા અને પોલેન્ડ સાથેની જૂની સરહદ અને નદીની સાથેની કટ-ઓફ લાઇનની સમગ્ર ઊંડાઈ સુધી પાછળની લાઇનોને પુનઃપ્રાપ્ત કરો અને રૂપરેખા બનાવો. પશ્ચિમી ડીવિના.
4. 30 મે, 1941 સુધીમાં, ઝાપોવો સૈન્ય જિલ્લામાંથી સેબેઝ ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારને સ્વીકારો અને તેને સંપૂર્ણ લડાઇ તત્પરતામાં લાવવાની યોજના બનાવો.
5. બળજબરીપૂર્વક ઉપાડના કિસ્સામાં, સંપૂર્ણ ઊંડાઈ સુધી ટાંકી વિરોધી અવરોધો બનાવવા માટેની યોજના અને ખાણકામ પુલ, રેલ્વે જંકશન અને સંભવિત દુશ્મન સાંદ્રતાના બિંદુઓ (સૈનિકો, મુખ્ય મથકો, હોસ્પિટલો, વગેરે) માટે યોજના વિકસાવો.
6. હવાઈ સંરક્ષણ યોજનામાં, ઉત્તર-પશ્ચિમ હવાઈ સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં સૈનિકોના હવાઈ સંરક્ષણ અને પ્રદેશના હવાઈ સંરક્ષણ માટે પ્રદાન કરો; ખાસ વિગતવાર કામ કરો:
એ) VNOS સેવાનું સંગઠન - કંપની અને લાઇન VNOS પોસ્ટ્સ બંને તરફથી ઉડ્ડયન એરફિલ્ડ્સ, મુખ્યત્વે ફાઇટર એરક્રાફ્ટની તાત્કાલિક સૂચના; એર ડિફેન્સ પોઈન્ટ અને સુવિધાઓ, બ્રિગેડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ડિરેક્ટોરેટ અને એર ડિફેન્સ ઝોનની સૂચના.
b) ફાઇટર એરક્રાફ્ટનો ઉપયોગ અને ક્રિયાઓ, વ્યક્તિગત હવાઈ એકમો માટે દુશ્મન વિમાનના વિનાશ માટે વિસ્તારોની સ્થાપના;
c) એરક્રાફ્ટ વિરોધી આર્ટિલરી અને ફાઇટર એરક્રાફ્ટ કાયમી હવાઈ સંરક્ષણ બિંદુઓ અને સુવિધાઓ, અનલોડિંગ વિસ્તારો અને ટુકડી સાંદ્રતા વિસ્તારો સાથે આવરી લે છે;
ડી) વાયુ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓના સંચાર અને નિયંત્રણના મુદ્દાઓ.
7. વિકાસ કરો:
a) ચેતવણી પર સૈનિકો ઉભા કરવા અને સરહદ સૈનિકો માટે સહાયક એકમો સોંપવા;
b) સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઔદ્યોગિક સાહસો, માળખાં અને સુવિધાઓના સંરક્ષણ અને સંરક્ષણ માટેની યોજના.
8. બળજબરીપૂર્વક ઉપાડના કિસ્સામાં, ખાસ સૂચનાઓ અનુસાર, ફેક્ટરીઓ, કારખાનાઓ, બેંકો અને અન્ય આર્થિક સાહસો, સરકારી એજન્સીઓ, લશ્કરી અને રાજ્ય સંપત્તિના વેરહાઉસ, લશ્કરી કર્મચારીઓ, પરિવહનના સાધનો વગેરેને ખાલી કરાવવા માટેની યોજના વિકસાવો. .
VIII. પાછળની સૂચનાઓ.
ગતિશીલતાના 15મા દિવસ પહેલા, તમને ખર્ચ કરવાની મંજૂરી છે:
a) ગ્રાઉન્ડ કવરિંગ ટુકડીઓ માટે - દારૂગોળાના 3 રાઉન્ડ, લડાઇ વાહનો માટે બળતણ - 5 રિફિલ, પરિવહન માટે - 8 રિફિલ;
b) એર ફોર્સ માટે: લડવૈયાઓ - 15 સોર્ટીઝ; [તેમની નજીક] બોમ્બમારો [ઓપરેટરો] - 10 સોર્ટીઝ; લાંબા અંતરના બોમ્બર [ઓપરેટરો] - 7 સોર્ટીઝ; જાસૂસી અધિકારીઓ - 10 સોર્ટીઝ;
c) તમામ કવરિંગ ટુકડીઓ માટે - 15 દૈનિક ડાચા.
તમામ પ્રકારના પુરવઠો, સમારકામ અને સાધનોની પુનઃસ્થાપન સાથે આવરી સૈનિકોને આવરી લેવાનું જિલ્લાના અનામત અને સમારકામ આધારના ખર્ચે હાથ ધરવામાં આવે છે.
બીમાર અને ઘાયલ લોકો અને ઘોડાઓનું સ્થળાંતર પ્રાથમિક રીતે તબીબી સંસ્થાઓના સ્થિર નેટવર્કનો ઉપયોગ કરીને PribOVO ની અંદર થવું જોઈએ.
IX. સામાન્ય સૂચનાઓ.
1. હાઈકમાન્ડની વિશેષ પરવાનગીથી જ રાજ્યની સરહદની પ્રથમ ફ્લાઈટ અથવા ક્રોસિંગની પરવાનગી છે.
2. કવર પ્લાનમાં નીચેના દસ્તાવેજો હોવા જોઈએ:
a) નિર્ણયના નકશા સાથે કવરમાં સૈનિકો માટે કાર્યવાહીની યોજના પર નોંધો અને સૈનિકોના જૂથ, રેજિમેન્ટ અને વ્યક્તિગત એકમ સુધી, તેની સાથે જોડાયેલ;
b) લડાઇ કર્મચારીઓની સૂચિ;
c) રાજ્યની સરહદ પર કવર એકમોના ઉપાડ અને સાંદ્રતા માટે કોષ્ટકો;
d) એરફોર્સના ઉપયોગ માટેની યોજના, તેની સાથે જોડાયેલ બેઝિંગ અને ઓપરેશનલ ઉપયોગના નકશા સાથે;
e) એર ડિફેન્સ પોસ્ટ્સ અને સક્રિય એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ્સના સ્થાનના નકશા સાથેની હવાઈ સંરક્ષણ યોજના;
f) ગણતરીઓ અને નકશા સાથે એન્જિનિયરિંગ યોજના;
g) ગણતરીઓ અને આકૃતિઓ સાથે સંચાર ઉપકરણ યોજના;
h) ભૂમિ સૈનિકો અને હવાઈ દળોના પાછળના અને ભૌતિક સમર્થનને ગોઠવવા માટેની યોજના, તેમની સાથે ભૂમિ દળો અને ઉડ્ડયનના પાછળના ભાગને ગોઠવવાના નકશાના પરિશિષ્ટ સાથે;
i) સેનિટરી અને વેટરનરી ઇવેક્યુએશન પ્લાન;
j) ચેતવણી પર એકમો ઉભા કરવા અને સરહદ એકમો માટે સહાયક એકમો સોંપવા માટેની સૂચનાઓ;
k) ફિલ્ડ ટુકડીઓ અને NKVD ટુકડીઓ દ્વારા રક્ષણને આધીન પદાર્થો અને માળખાઓની સૂચિ;
l) એક્ઝિક્યુટિવ દસ્તાવેજો (નિર્દેશો, ઓર્ડર અને ઓર્ડર).
3. નીચેની સામગ્રી સાથે, મુખ્ય લશ્કરી પરિષદના સભ્ય અને [રેડ] આર્મીના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફ દ્વારા મારા હસ્તાક્ષર કરેલ એન્ક્રિપ્ટેડ ટેલિગ્રામની પ્રાપ્તિ પછી કવર પ્લાન અમલમાં મૂકવામાં આવે છે: “અમલીકરણ સાથે આગળ વધો 1941 ની કવર યોજના."
4. નીચેનાને કવર અને સંરક્ષણ યોજના વિકસાવવાની મંજૂરી છે:
જિલ્લા મથક પર: સંપૂર્ણ - સૈનિકોના કમાન્ડર, લશ્કરી પરિષદના સભ્ય, જિલ્લા મુખ્યાલયના વડા, જિલ્લા મુખ્યાલયના ઓપરેશન્સ વિભાગના વડા;
એર ફોર્સ પ્લાનની દ્રષ્ટિએ - PribOVO એર ફોર્સના કમાન્ડર;
પાછળનું આયોજન કરવાની યોજના અંગે - ડેપ્યુટી. લોજિસ્ટિક્સ માટે જિલ્લાના ચીફ ઓફ સ્ટાફ;
લશ્કરી સંચાર યોજનાના સંદર્ભમાં - જિલ્લાના લશ્કરી સંદેશાવ્યવહારના વડા;
સંદેશાવ્યવહારની દ્રષ્ટિએ - જિલ્લાના સંદેશાવ્યવહારના વડા.
લશ્કરી શાખાઓ અને સેવાઓના અન્ય વડાઓને કવર પ્લાનની જાણ કર્યા વિના, તેમની વિશેષતામાં વ્યક્તિગત કાર્યો કરવા માટે જ મંજૂરી આપવામાં આવે છે.
આર્મી હેડક્વાર્ટરમાં - આર્મીના કમાન્ડર, આર્મીની મિલિટરી કાઉન્સિલના સભ્ય, આર્મીના ચીફ ઓફ સ્ટાફ, આર્મી હેડક્વાર્ટરના ઓપરેશન્સ વિભાગના વડા.
5. બે નકલોમાં એક કવર પ્લાન તૈયાર કરો, એક નકલ મને જનરલ સ્ટાફના ચીફ દ્વારા મંજૂરી માટે સબમિટ કરો અને બીજી નકલ, જિલ્લા લશ્કરી પરિષદની સીલ સાથે સીલબંધ, જિલ્લા વડાના અંગત તિજોરીમાં રાખો. સ્ટાફ.
6. સૈન્ય દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ અને જિલ્લા સૈન્ય પરિષદ દ્વારા દરેક કવર વિસ્તારો માટે મંજૂર કરાયેલ કવર યોજનાઓ, જિલ્લા લશ્કરી પરિષદની સીલ સાથે, કવર વિસ્તારના સંબંધિત વડાની વ્યક્તિગત સલામતીમાં રાખવી જોઈએ.
7. લશ્કરી રચનાઓ માટે વિકસિત એક્ઝિક્યુટિવ દસ્તાવેજો, રચનાની મોબાઇલ યોજના સાથે, લશ્કરની લશ્કરી પરિષદની સીલ સાથે સીલબંધ પેકેજોમાં સંગ્રહિત હોવા જોઈએ.
8. કવર-અપ દસ્તાવેજો સાથેના ફોલ્ડર્સ અને પેકેજો લેખિતમાં ખોલવામાં આવે છે (વધુ અયોગ્ય).
9. કવર પ્લાન પરના તમામ દસ્તાવેજો હાથથી લખવામાં આવે છે અથવા તેને વિકસાવવા માટે અધિકૃત કમાન્ડરો દ્વારા વ્યક્તિગત રીતે ટાઇપ કરવામાં આવે છે.
પરિશિષ્ટ - એક નકલમાં 1:1000,000 નકશા પર પ્રિબોવો સૈનિકોના કવરનો આકૃતિ (ફક્ત નકલ નંબર 1 સાથે).
યુએસએસઆરના સંરક્ષણના પીપલ્સ કમિશનર
સોવિયત સંઘના માર્શલ (એસ. ટિમોશેન્કો)
અવકાશયાનના જનરલ સ્ટાફના ચીફ
સેનાના જનરલ (જી. ઝુકોવ)
લેટરહેડ પર હસ્તપ્રત: "યુએસએસઆરના પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સ." નોંધો છે: “કોપી નંબર 1 મેજર જનરલ વાસિલેવસ્કીએ લખી હતી અને સરનામાંને સોંપી હતી; પ્રિબોવો હેડક્વાર્ટરના ઓપરેશનલ વિભાગના વડા, મેજર જનરલ ટ્રુખિન દ્વારા - ઓપરેશનલ વિભાગની ફાઇલ માટે નકલ નંબર 2ની નકલ કરવામાં આવી હતી." નકલ ડેપ્યુટી દ્વારા પ્રમાણિત છે. અવકાશયાનના જનરલ સ્ટાફના વિભાગના વડા, મેજર જનરલ વાસિલેવસ્કી.
TsAMO RF, f.16, op. 2951, ડી. 237, પૃષ્ઠ 33-47.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1921-507-503920-30-1941
5. KOVO ટુકડીઓ નંબર 503862/ss/ov ના કમાન્ડરને નિર્દેશ
[મે 20, 1941 પછી નહીં]
ટોચનું રહસ્ય
વિશેષ મહત્વ છે
દાખલા નંબર 2
નકશો 1:1000000.
25 મે, 1941 સુધીમાં જિલ્લા સૈનિકોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને આવરી લેવા માટે, તમે વ્યક્તિગત રીતે, સ્ટાફના વડા અને જિલ્લા મુખ્યાલયના ઓપરેશનલ વિભાગના વડા સાથે મળીને, વિકાસ કરશો:
1. તળાવમાંથી રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટે વિગતવાર યોજના. Svityazskoye થી Lipkana;
2. વિગતવાર હવાઈ સંરક્ષણ યોજના.
I. સંરક્ષણ કાર્યો:
1. જિલ્લાના પ્રદેશમાં જમીન અને હવાઈ બંને દુશ્મનોના આક્રમણને અટકાવો.
2. રાજ્યની સરહદે કિલ્લેબંધીનું મજબૂત સંરક્ષણ જિલ્લાના સૈનિકોની ગતિશીલતા, એકાગ્રતા અને જમાવટને નિશ્ચિતપણે આવરી લેશે.
3. હવાઈ સંરક્ષણ અને ઉડ્ડયન કામગીરી રેલવેની સામાન્ય કામગીરી અને જિલ્લાના સૈનિકોની એકાગ્રતાને સુનિશ્ચિત કરશે.
4. તમામ પ્રકારના રિકોનિસન્સનો ઉપયોગ કરીને, દુશ્મન સૈનિકોની સાંદ્રતા અને જૂથીકરણની પ્રકૃતિ સમયસર નક્કી કરો.
5. સક્રિય ઉડ્ડયન કામગીરી દ્વારા, મુખ્ય રેલ્વે જંક્શન, પુલો અને સૈનિક જૂથો પર હવાઈ સર્વોચ્ચતા અને શક્તિશાળી હડતાલ મેળવો, દુશ્મન સૈનિકોની એકાગ્રતા અને જમાવટમાં વિક્ષેપ અને વિલંબ કરો.
6. દુશ્મનના હવાઈ હુમલાના દળો અને તોડફોડ કરનારા જૂથોને જિલ્લાના પ્રદેશ પર ઉતારવા અને ઉતરતા અટકાવો.
II. નીચેની મૂળભૂત સૂચનાઓ દ્વારા માર્ગદર્શન આપીને રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણનું આયોજન કરો:
1. સંરક્ષણનો આધાર તેમના વધુ અને વ્યાપક વિકાસ માટે તમામ દળો અને ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરીને રાજ્યની સરહદે બાંધવામાં આવેલા કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારો અને ક્ષેત્ર કિલ્લેબંધીનો સતત સંરક્ષણ હોવો જોઈએ. સંરક્ષણને સક્રિય ક્રિયાઓનું પાત્ર આપો. અમારા સંરક્ષણને તોડવા માટેના કોઈપણ દુશ્મનના પ્રયાસોને કોર્પ્સ અને આર્મી રિઝર્વ્સના વળતા હુમલા દ્વારા તરત જ ખતમ કરી દેવા જોઈએ.
2. ટેન્ક વિરોધી સંરક્ષણ પર વિશેષ ધ્યાન આપો. દુશ્મનના મોટા મોટરાઇઝ્ડ મિકેનાઇઝ્ડ એકમો દ્વારા સંરક્ષણ મોરચાની સફળતાની ઘટનામાં, તેમની સામેની લડાઈ અને સફળતાને નાબૂદ કરવા માટે જિલ્લા કમાન્ડના સીધા આદેશ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવવી જોઈએ, જેના માટે યાંત્રિક કોર્પ્સનો વ્યાપક ઉપયોગ, ટેન્ક વિરોધી આર્ટિલરી બ્રિગેડ અને ઉડ્ડયન. ટાંકી વિરોધી આર્ટિલરી બ્રિગેડનું કાર્ય તૈયાર રેખાઓ પર શક્તિશાળી આર્ટિલરી ફાયર સાથે દુશ્મનની ટાંકીઓને મળવાનું છે અને ઉડ્ડયન સાથે મળીને, અમારા મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના અભિગમ અને વળતો હુમલો થાય ત્યાં સુધી તેમની આગોતરી વિલંબ કરવાનું છે. મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સનું કાર્ય દુશ્મનના મિકેનાઇઝ્ડ એકમોને અંતિમ પરાજય આપવા અને સફળતાને દૂર કરવા માટે, ઉડ્ડયન સાથે, શક્તિશાળી બાજુ અને કેન્દ્રિત હુમલાઓ સાથે, એન્ટી-ટેન્ક આર્ટિલરી બ્રિગેડના કવર હેઠળ તૈનાત કરવાનું છે.
3. ખાસ કરીને જવાબદાર બનવા માટે નીચેના ક્ષેત્રોને ધ્યાનમાં લો:
એ) ખોલમ, કોવેલ, રિવને;
b) આગળના ગ્રુબેશોવ, ક્રિસ્ટીનોપોલથી બ્રોડી, ટાર્નોપોલ સુધી;
c) Tomaszow, Lviv;
3) યારોસ્લાવ, લિવીવ;
e) આગળના પ્રઝેમિસ્લ, લિસ્કોથી સંબીર, ડ્રોહોબિચ સુધી;
ખાવું ઉઝોક, સંબીર;
g) મુકાચેવો, સ્ટ્રાઇ;
e) Kereshmese, Stanislav;
i) રાદૌટી, ડોરોહોઈની આગળથી ચેર્નિવત્સી, કોલોમિયા સુધી;
j) દારાબાની, કામેનેટ્સ-પોડોલ્સ્ક.
4. સાનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ, તમામ બચાવ ટુકડીઓ અને સૈન્ય અને જિલ્લાઓના અનામત, હાઇ કમાન્ડના નિર્દેશ પર, દુશ્મન જૂથોને હરાવવા, દુશ્મનાવટને તેના પ્રદેશમાં સ્થાનાંતરિત કરવા અને ફાયદાકારક સ્થાનો કબજે કરવા માટે ઝડપી હડતાલ શરૂ કરવા માટે તૈયાર હોવા જોઈએ.
III.
જમણી બાજુએ વેસ્ટર્ન સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ છે. બારાનોવિચીની ગતિશીલતાના ત્રીજા દિવસથી મુખ્ય મથક. તેની ડાબી બાજુની ચોથી આર્મી ડ્રોગીચિન મોરચે સંરક્ષણનું આયોજન કરે છે, દાવો. તળાવ સ્વિત્યાઝસ્કો. કોબ્રીન આર્મી હેડક્વાર્ટર. ZapOVO સાથે સરહદ - આર. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Demblin, Radom. ZAPOVO માટે તમામ આઇટમ્સ સહિત.
ડાબી બાજુએ ઓડેસા મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ છે. તિરાસ્પોલની ગતિવિધિના ત્રીજા દિવસથી મુખ્ય મથક. તેની જમણી બાજુની 35મી કોર્પ્સ કોર્ઝેઉટી મોરચાનો બચાવ કરે છે, દાવો. LeOWO.
OdVO-ખુદ્યાકી, ઉમાન, વાપન્યારકા, દાવો સાથેની સરહદ. ઝુરીન, કાલુસ, દાવો. કોર્ઝેઉત્સી, પશ્કાની.
IV. ગતિશીલતા અને એકાગ્રતાના પ્રારંભિક સમયગાળા દરમિયાન સંરક્ષણનું આયોજન કરવા માટે, KOVO ના સમગ્ર સરહદી ક્ષેત્રને ચાર કવર વિસ્તારોમાં વિભાજિત કરવું જોઈએ.
1. કવર વિસ્તારો નંબર 1. કવર વિસ્તારના વડા 5 મી આર્મીના કમાન્ડર છે.
સૈનિકોની રચના: 5મી આર્મીની કમાન્ડ, 15મી કોર્પ્સ (45મી, 62મી પાયદળ); 27 પી. બિલ્ડિંગ (87, 124, 135 એસડી); 22 યાંત્રિક કોર્પ્સ (19, 41 td, 215 md); કોવેલ, વ્લાદિમીર-વોલિન્સ્કી અને સ્ટ્રુમિલોવ્સ્કી ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારોના ઉત્તરીય ભાગ, 39 ફાઇટર, 14 મિશ્ર અને 62 બોમ્બર ઉડ્ડયન વિભાગોના ગેરિસન; NKVD ના સરહદ એકમો.
કાર્ય આગળના ભાગમાં રાજ્યની સરહદનું રક્ષણ કરવાનું છે. Wlodawa, Ustmilug, Krystynopol, દુશ્મનને આપણા પ્રદેશ પર આક્રમણ કરતા અટકાવે છે.
આરપી હેડક્વાર્ટર - 5મી આર્મી કોવેલનું હેડક્વાર્ટર.
ડાબી બાજુની સરહદ ક્રેમેનેટ્સ, ખોલોયેવ, ક્રિસ્ટીનોપોલ, રખાને છે. આરપી નંબર 1 માટેના તમામ મુદ્દાઓ સહિત.
2. કવર વિસ્તાર નંબર 2. કવર વિસ્તારના વડા 6ઠ્ઠી આર્મીના કમાન્ડર છે.
ટુકડીની રચના: 6ઠ્ઠી આર્મી ડિરેક્ટોરેટ, 6મી કોર્પ્સ (41મી, 97મી, 159મી ઇન્ફન્ટ્રી ડિવિઝન); 4 ફર. હલ (8.32 td, 81 md); 3 Cav. વિભાજન રાવા-રસ્કી અને સ્ટ્રુમિલોવ્સ્કી ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારોના પશ્ચિમ ભાગની ગેરિસન; 15મી અને 16મી મિશ્ર ઉડ્ડયન વિભાગો; NKVD ના સરહદ એકમો.
કાર્ય એ છે કે ક્રિસ્ટીનોપોલ, માખ્નોવ, સેન્યાવા, રેડિમ્નોના આગળના ભાગમાં રાજ્યની સરહદનું રક્ષણ કરવું, દુશ્મનને આપણા પ્રદેશમાં પ્રવેશતા અટકાવવું.
આરપી હેડક્વાર્ટર - 6ઠ્ઠી આર્મી લિવિવનું મુખ્ય મથક.
ડાબી બાજુની સરહદ તાર્નોપોલ, બોબ્રકા, ગોર્ડોક, રેડિમ્નો, રઝેઝોવ છે. આરપી નંબર 2 માટેના તમામ મુદ્દાઓ સહિત.
3. કવર વિસ્તારો નંબર 3. કવર વિસ્તારના વડા 26 મી આર્મીના કમાન્ડર છે.
ટુકડીઓની રચના: 26મી આર્મીની કમાન્ડ; 8 પૃષ્ઠ મકાન (72, 99, 173 એસડી); 8મી યાંત્રિક કોર્પ્સ (12, 34 td, 7 md); Przemysl ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારના ગેરિસન; 63 ફાઇટર, 46 સેમી ઉડ્ડયન વિભાગો; NKVD ના સરહદ એકમો.
કાર્ય આગળના ભાગમાં રાજ્યની સરહદનું રક્ષણ કરવાનું છે. Radymo, Przemysl, મુકદ્દમો. લ્યુટોવિસ્કા, દુશ્મનને આપણા પ્રદેશ પર આક્રમણ કરતા અટકાવે છે.
આરપી હેડક્વાર્ટર - 26મી આર્મી સંબીરનું હેડક્વાર્ટર.
ડાબી બાજુની સરહદ ટ્રેમ્બોવલ્યા, સ્ટ્રાઇ, ડ્રોહોબીચ, સેન્ટ. સંબીર, લુટોવિસ્કા. કલા સિવાયના તમામ મુદ્દા. સંબીર, ફક્ત આરપી નંબર 3 માટે.
4. કવર વિસ્તાર નંબર 4. કવર વિસ્તારના વડા 12 મી આર્મીના કમાન્ડર છે.
સૈનિકોની રચના: 12મી આર્મીનું નિયંત્રણ; 13 પૃષ્ઠ મકાન (192, 44); 17મી કોર્પ્સ (58, 60, 96 જીડીએસ, 164 એસડી); 16મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ (15, 32 ટીડી, 240 એમડી); કામેનેટ્સ-પોડોલ્સ્ક ફોર્ટિફાઇડ પ્રદેશના ગેરિસન; 44, 46 ફાઇટર ઉડ્ડયન વિભાગો; NKVD ના સરહદ એકમો.
કાર્ય એ છે કે લ્યુટોવિસ્કા, ઉઝોક, વોરોખ્તા, વોલ્ચિનેટ્સ, લિપકેનીના આગળના ભાગમાં રાજ્યની સરહદનો બચાવ કરવો, દુશ્મનને આપણા પ્રદેશ પર આક્રમણ કરતા અટકાવવું.
આરપી હેડક્વાર્ટર - 12 મી આર્મી સ્ટેનિસ્લાવનું મુખ્ય મથક.
ડાબી બાજુની સરહદ OdOVO ની સરહદ છે.
V. એકત્રીકરણના પ્રથમ દિવસથી જ જિલ્લા કમાન્ડના સીધા નિકાલ પર, પાસે છે:
a) 9 ફર. કોર્પ્સ (20, 35 ટીડી, 131 એમડી), રોઝિત્સે, ટોર્ચિન, લુત્સ્ક, કિવર્ટ્સીના વિસ્તારમાં 5મી એન્ટિ-ટેન્ક આર્ટિલરી બ્રિગેડ;
b) રિવને, વર્કોવિચી, ઝડોલ્બુનોવોના વિસ્તારમાં 19મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ (40, 43 td, 213 md);
c) 15મી યાંત્રિક કોર્પ્સ (10, 37 TD, 212 MD), બ્રોડી, ઝોલોચેવ વિસ્તારમાં 1 એન્ટી-ટેન્ક આર્ટિલરી બ્રિગેડ;
d) વોલોચિસ્ક, પ્રોસ્કુરોવ, સ્ટારકોન્સ્ટેન્ટિનોવ વિસ્તારમાં 24મી મેક કોર્પ્સ (45, 49 ટીડી, 215 એમડી);
e) 36 ફાઇટર, 18, 18 અને 19 બોમ્બર એવિએશન વિભાગો.
વધુમાં, 2જી, 47મી, 49મી, 68મી, 75મી, 76મી અને 77મી મિશ્રિત અને 23મી બોમ્બર એવિએશન ડિવિઝન એકત્રીકરણના પ્રથમ ત્રણ દિવસમાં જિલ્લા કમાન્ડના નિકાલ પર રહેશે.
વધુમાં, ગતિશીલતાના 4 થી 15 દિવસના સમયગાળા દરમિયાન, ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો:
કોવેલ, સોકુલ, ટ્રોયાનોવકા વિસ્તારમાં 31મી કોર્પ્સ (193, 195, 200 પાયદળ વિભાગ);
36મી કોર્પ્સ (140, 146, 228 પાયદળ વિભાગ);
5 કેવ. શરીર (14, 32 સીડી); 37મી કોર્પ્સ (80, 139, 141મી પાયદળ વિભાગ) અને લ્વીવ પ્રદેશમાં બીજી ટાંકી વિરોધી આર્ટિલરી બ્રિગેડ;
7મી કોર્પ્સ (147મી, 196મી, 206મી ઇન્ફન્ટ્રી ડિવિઝન - રેલ દ્વારા આવશે) અને 4થી એન્ટિ-ટેન્ક આર્ટિલરી બ્રિગેડ કોમર્નો વિસ્તાર, ડોરોઝેવમાં દાવો કરે છે. સ્ટ્રાઇ, નિકોલેવ;
55મી કોર્પ્સ (130, 169, 189) અને 3જી એન્ટિ-ટેન્ક આર્ટિલરી બ્રિગેડ યાર્મોલિંટ્સી, બાલિન, એનવી. ઉશિત્સા.
KOVO કમાન્ડ રિઝર્વના કાર્યો:
1. ટેન્ક વિરોધી વિસ્તારો અને પાછળની રક્ષણાત્મક રેખાઓ તૈયાર કરો:
a) 31 sk – Nv ફ્રન્ટ પર. વિઝ્વા, તુરીસ્ક, તુલિચેવ; \236\
6) 36 sk-નદી પર. આગળના લુત્સ્ક, સ્ટેનિસ્લાવચિક, ટોપોરોવ પર સ્ટોખોડ;
c) આગળના ભાગમાં 37 એસકે કામેન્કા, મેગેરુવ, યાવોરોવ;
d) મોસિસ્કા ફ્રન્ટ પર 7 sk, સેન્ટ. સંબીર, તુર્કા અને નદી કિનારે. ચોક્કસ દિશાઓને આવરી લેવા માટે તુર્કા, બોલેખોવના આગળના ભાગમાં સ્ટ્રાઈ કરો.
e) નદી કિનારે 55 sk. ફ્રન્ટ ઝ્વેનેટ્સ પર ડિનિસ્ટર, કાલિયસ.
2. તૈયાર સંરક્ષણ રેખાઓ પર અને ટેન્ક વિરોધી વિસ્તારોમાં, દુશ્મનના મોટા આંતર-જોડાણોની પ્રગતિના કિસ્સામાં, તેની આગળની પ્રગતિમાં વિલંબ કરો અને અવ્યવસ્થિત કરો અને, યાંત્રિક કોર્પ્સના કેન્દ્રિત હુમલાઓ સાથે, ઉડ્ડયન સાથે, દુશ્મનને હરાવો અને ખતમ કરો. સફળતા
3. સાનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ, દુશ્મન જૂથોને હરાવવા, દુશ્મનાવટને તેના પ્રદેશમાં સ્થાનાંતરિત કરવા અને ફાયદાકારક સ્થાનો કબજે કરવા માટે, હાઇ કમાન્ડના નિર્દેશ પર, ઝડપી હડતાલ કરવા માટે તૈયાર રહો.
VI. જિલ્લા ઉડ્ડયનના કાર્યો
1. સ્થાપિત બેઝ અને એરફિલ્ડ્સ પર લડાયક વિમાનો દ્વારા ક્રમિક હડતાલ દ્વારા, તેમજ હવામાં કામગીરી દ્વારા, દુશ્મનના વિમાનોનો નાશ કરો અને યુદ્ધના પ્રથમ દિવસોથી જ હવાઈ સર્વોચ્ચતા પ્રાપ્ત કરો.
2. ફાઇટર એરક્રાફ્ટ, જિલ્લાની સમગ્ર હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલી સાથે ગાઢ સહકારમાં, જિલ્લાના સૈનિકોની ગતિશીલતા અને એકાગ્રતા, રેલ્વેની સામાન્ય કામગીરીને નિશ્ચિતપણે આવરી લેશે અને દુશ્મનના વિમાનોને જિલ્લાના પ્રદેશમાંથી ઉડતા અટકાવશે. દેશનો આંતરિક ભાગ.
3. ભૂમિ દળોના સહયોગમાં, આગળ વધતા દુશ્મનનો નાશ કરો અને તેના વિશાળ યાંત્રિક દળોના વિકાસને અટકાવો.
4. રેલ્વે પુલો, જંકશન કેટોવાઈસ, કીલ્સ, ઝેસ્ટોચોવા, ક્રાકો, તેમજ દુશ્મન જૂથો સામેની કાર્યવાહીનો નાશ કરીને, તેના સૈનિકોની એકાગ્રતા અને જમાવટમાં વિક્ષેપ અને વિલંબ કરે છે.
5. ધ્યાનમાં લો કે હાઈ કમાન્ડ ઉડ્ડયન KOVO ના પ્રદેશ પર આધારિત હશે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
1લી એવિએશન કોર્પ્સ (40, 51 ડીબીએડી અને 56 ઓવર ડીડી);
2જી એર કોર્પ્સ (35, 47 dbad, 67 DD ઉપર).
હાઈ કમાન્ડ ઉડ્ડયનનું મિશન છે:
એ) લોખંડનો વિનાશ. ડોર હબ Breslau, Kreizburg, Oppeln;
b) મુખ્ય લશ્કરી-ઔદ્યોગિક સુવિધાઓ પર વ્યવસ્થિત દરોડા.
VII. જિલ્લા આદેશના આદેશ દ્વારા:
1. નદી સુધી સંરક્ષણની સંપૂર્ણ ઊંડાઈ માટે રીકોનોઈટર કરો અને પાછળની રક્ષણાત્મક રેખાઓ તૈયાર કરો. ડીનીપર સહિત.
કોરોસ્ટેન્સ્કી, નોવગોરોડ-વોલિન્સ્કી, લેટિચેવ્સ્કી અને કિવ ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારો, તેમજ તમામ કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોને 1939 માં સજ્જતા, બાંધકામનો સામનો કરવા માટે એક યોજના વિકસાવો.
બળજબરીપૂર્વક ઉપાડના કિસ્સામાં, સંપૂર્ણ ઊંડાઈ સુધી ટાંકી વિરોધી અવરોધો બનાવવાની યોજના અને ખાણકામ પુલ, ઝેલ માટે યોજના વિકસાવો. ડોર સંભવિત કેન્દ્રિત દુશ્મનના ગાંઠો અને બિંદુઓ (સૈનિકો, મુખ્ય મથકો, હોસ્પિટલો, વગેરે).
2. ડિસ્ટ્રિક્ટ એર ડિફેન્સ પ્લાન વિકસાવતી વખતે, સૈનિકોના હવાઈ સંરક્ષણ અને કિવ હવાઈ સંરક્ષણ ક્ષેત્રના પ્રદેશના હવાઈ સંરક્ષણ માટે પ્રદાન કરો. ખાસ વિગતવાર કામ કરો:
એ) VNOS સેવાનું સંગઠન અને કંપની અને બટાલિયન અને લાઇન VNOS પોસ્ટ્સ, એવિએશન એરફિલ્ડ્સ, ખાસ કરીને ફાઇટર એરફિલ્ડ્સ, એર ડિફેન્સ પોઈન્ટ્સ અને સુવિધાઓ, બ્રિગેડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ડિરેક્ટોરેટ અને એર ડિફેન્સ ઝોન બંને તરફથી તાત્કાલિક સૂચના.
b) ફાઇટર એરક્રાફ્ટનો ઉપયોગ અને ક્રિયાઓ, વ્યક્તિગત હવાઈ એકમો માટે દુશ્મન વિમાનના વિનાશ માટે વિસ્તારોની સ્થાપના;
c) જમીન આધારિત હવાઈ સંરક્ષણ અને ઉડ્ડયન માધ્યમો દ્વારા કાયમી હવાઈ સંરક્ષણ બિંદુઓ અને સુવિધાઓ, અનલોડિંગ વિસ્તારો અને સાંદ્રતા વિસ્તારોનું સંપૂર્ણ કવર;
ડી) વાયુ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓના સંચાર અને નિયંત્રણના મુદ્દાઓ.
3. વિકાસ કરો:
a) ચેતવણી પર સૈનિકો ઉભા કરવા અને સરહદ એકમોને સહાયક એકમો સોંપવાની યોજના;
b) સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઔદ્યોગિક સાહસો, માળખાં અને સુવિધાઓના સંરક્ષણ અને સંરક્ષણ માટેની યોજનાઓ.
4. બળજબરીપૂર્વક ઉપાડના કિસ્સામાં, ખાસ સૂચનાઓ અનુસાર, ફેક્ટરીઓ, ફેક્ટરીઓ, બેંકો અને અન્ય વ્યવસાયિક સાહસો, સરકારી એજન્સીઓ, વેરહાઉસીસ, લશ્કરી અને રાજ્ય મિલકત, લશ્કરી કર્મચારીઓ, પરિવહનના માધ્યમો અને અન્યને ખાલી કરાવવા માટેની યોજના વિકસાવો. વસ્તુઓ
VIII. પાછળની સૂચનાઓ.
ગતિશીલતાના 15મા દિવસ પહેલા, તમને ખર્ચ કરવાની મંજૂરી છે:
a) ગ્રાઉન્ડ કવરિંગ ટુકડીઓ માટે - દારૂગોળાના 3 રાઉન્ડ; ઇંધણ - લડાઇ વાહનો માટે 5 ફિલિંગ સ્ટેશન, પરિવહન વાહનો માટે 8 ફિલિંગ સ્ટેશન.
b) એર ફોર્સ માટે: લડવૈયાઓ - 15 સોર્ટીઝ; ટૂંકા અંતરના બોમ્બર્સ 10 સોર્ટીઝ; લાંબા અંતરના બોમ્બર્સ - 7 સોર્ટીઝ; રિકોનિસન્સ મિશન 10 મિશન.
c) તમામ કવરિંગ ટુકડીઓ માટે - 15 દૈનિક ખાદ્ય સપ્લાય ડાચા.
સૈનિકોને તમામ પ્રકારનો પુરવઠો પૂરો પાડવો, સાધનસામગ્રીનું સમારકામ અને પુનઃસંગ્રહ જિલ્લાના અનામત અને સમારકામ આધારના ખર્ચે હાથ ધરવામાં આવે છે.
બીમાર અને ઘાયલ લોકો અને ઘોડાઓનું સ્થળાંતર KOVO ની અંદર, મુખ્યત્વે તબીબી સંસ્થાઓના સ્થિર નેટવર્કનો ઉપયોગ કરીને હાથ ધરવામાં આવવું જોઈએ.
IX. સામાન્ય સૂચનાઓ
1. મુખ્ય લશ્કરી પરિષદના સભ્ય અને રેડ આર્મીના જનરલ સ્ટાફના ચીફ, નીચેની સામગ્રી સાથે હસ્તાક્ષર કરેલ મારા તરફથી એન્ક્રિપ્ટેડ ટેલિગ્રામ મળ્યા પછી કવર પ્લાન અમલમાં મૂકવામાં આવે છે: “અમલીકરણ સાથે આગળ વધો. 1941ની કવર યોજના."
2. અમારા એકમો દ્વારા રાજ્યની સરહદની પ્રથમ ઉડાન અને ક્રોસિંગ ફક્ત હાઈકમાન્ડની પરવાનગીથી જ થઈ શકે છે.
3. કવર પ્લાનમાં નીચેના દસ્તાવેજો હોવા જોઈએ:
a) કવરમાં સૈનિકો માટેની કાર્યવાહીની યોજના પર નોંધો, નિર્ણયના જોડાયેલ નકશા સાથે અને રેજિમેન્ટ અને વ્યક્તિગત એકમ સુધીના સૈનિકોના જૂથ સહિત.
b) લડાયક કર્મચારીઓની યાદી.
c) રાજ્યની સરહદ પર કવર એકમોની બહાર નીકળો અને સાંદ્રતાના કોષ્ટકો.
d) તેની સાથે જોડાયેલ બેઝિંગ અને ઓપરેશનલ ઉપયોગના નકશા સાથે એરફોર્સના ઉપયોગ માટેની યોજના.
e) એર ડિફેન્સ પોસ્ટ્સ અને સક્રિય એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ્સના સ્થાનના નકશા સાથે હવાઈ સંરક્ષણ યોજના.
f) ગણતરીઓ અને નકશા સાથે એન્જિનિયરિંગ સપોર્ટ પ્લાન.
g) ગણતરીઓ અને આકૃતિઓ સાથે સંચાર ઉપકરણ યોજના.
h) ભૂમિ સૈનિકો અને હવાઈ દળના પાછળના અને ભૌતિક સમર્થનને ગોઠવવા માટેની યોજના, ગ્રાઉન્ડ ટુકડીઓ અને ઉડ્ડયનના પાછળના સંગઠનના નકશા સાથે.
i) સેનિટરી અને વેટરનરી ઇવેક્યુએશન પ્લાન.
j) એલાર્મ પર કવર યુનિટ્સ વધારવા અને બોર્ડર યુનિટ્સ માટે સપોર્ટ યુનિટ્સ ગોઠવવા માટેની સૂચનાઓ.
k) ફિલ્ડ ટુકડીઓ અને NKVD ટુકડીઓ દ્વારા રક્ષણને આધીન વસ્તુઓ અને માળખાઓની સૂચિ.
l) એક્ઝિક્યુટિવ દસ્તાવેજો (નિર્દેશો, ઓર્ડર અને ઓર્ડર).
4. બે નકલોમાં યોજના વિકસાવો. એક નકલ મને મંજૂરી માટે રેડ આર્મીના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફ દ્વારા સબમિટ કરવી જોઈએ, અને બીજી નકલ જિલ્લાની સીલ સાથે સીલ કરેલા ફોલ્ડરમાં જિલ્લા સ્ટાફના વડાના અંગત તિજોરીમાં રાખવી જોઈએ. લશ્કરી પરિષદ.
કવર વિસ્તારની યોજનાઓ બે નકલોમાં વિકસાવવી જોઈએ અને સંગ્રહિત કરવી જોઈએ: પ્રથમ નકલો કવર વિસ્તારોના સ્ટાફના વડાઓની તિજોરીમાં અને બીજી નકલો જિલ્લાની સીલ સાથે સીલ કરેલા ફોલ્ડર્સમાં જિલ્લાના સ્ટાફના વડાની તિજોરીમાં. લશ્કરી પરિષદ.
રચના માટેના એક્ઝિક્યુટિવ દસ્તાવેજો, રચનાની મોબાઇલ યોજનાઓ સાથે, આર્મી મિલિટરી કાઉન્સિલની સીલ સાથે સીલબંધ પેકેજોમાં રાખવા જોઈએ.
સૈન્યમાં ફોલ્ડર્સ અને ફોર્મેશનમાં પેકેજો અનુક્રમે જિલ્લાની સૈન્ય પરિષદ અને સૈન્યના લેખિત અથવા ટેલિગ્રાફિક ઓર્ડર દ્વારા ખોલવામાં આવે છે.
યોજનાના દસ્તાવેજો યોજના વિકસાવવા માટે અધિકૃત કમાન્ડરો દ્વારા વ્યક્તિગત રીતે હસ્તલિખિત અથવા ટાઈપ કરવામાં આવે છે.
5. યોજના વિકસાવવા માટે નીચેનાને મંજૂરી છે:
a) જિલ્લા મથકે:
સંપૂર્ણ રીતે - સૈનિકોના કમાન્ડર, લશ્કરી પરિષદના સભ્ય, સ્ટાફના વડા અને KOVO હેડક્વાર્ટરના ઓપરેશનલ વિભાગના વડા;
એર ફોર્સ એક્શન પ્લાન વિકસાવવાના સંદર્ભમાં - એર ફોર્સ કોવોના કમાન્ડર;
લશ્કરી સંચાર યોજનાના સંદર્ભમાં - KOVO મુખ્ય મથકના લશ્કરી સંચાર વિભાગના વડા;
ડેપ્યુટીના પાછળના, સેનિટરી અને વેટરનરી ઇવેક્યુએશનનું આયોજન કરવાની યોજનાના સંદર્ભમાં. પાછળના માટે KOVO ના ચીફ ઓફ સ્ટાફ;
સંચાર યોજના અંગે - જિલ્લા સંચાર વડા.
લશ્કરી શાખાઓ અને સેવાઓના અન્ય વડાઓને તેમની વિશેષતામાં વ્યક્તિગત સોંપણીઓ આપો, પરંતુ કવર પ્લાનની વાતચીત કર્યા વિના.
b) આર્મી હેડક્વાર્ટરમાં:
કમાન્ડર, મિલિટરી કાઉન્સિલના સભ્ય, ચીફ ઓફ સ્ટાફ અને આર્મી હેડક્વાર્ટરના ઓપરેશન્સ વિભાગના વડા.
અરજીઓ:
1. KOVO અને ODVO ને નકશા પર આવરી લેવાની યોજના 1:1,000,000 – 1.
2. નકશા 1:1,000,000 – 1 પર KOVO અને ODVO એર ફોર્સ બેઝની યોજના.
યુએસએસઆરના સંરક્ષણના પીપલ્સ કમિશનર
સોવિયત સંઘના માર્શલ એસ. ટિમોશેન્કો
અવકાશયાનના જનરલ સ્ટાફના ચીફ
આર્મી જનરલ ઝુકોવ
લેટરહેડ પર હસ્તપ્રત: "યુએસએસઆરના પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સ." નોંધો છે: “2 નકલોમાં ચલાવવામાં આવે છે. નંબર 1 - KOVO લશ્કરી કમાન્ડરો દ્વારા, નંબર 2 - જનરલ સ્ટાફના ઓપરેશનલ ડિરેક્ટોરેટના કારણ માટે. eam દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. શરૂઆત ઓપેરા. ઉદા. મેજર જનરલ અનિસોવ." નકલ ડેપ્યુટી દ્વારા પ્રમાણિત છે. 7 મે, 1941ના રોજ મેજર જનરલ અનિસોવ દ્વારા અવકાશયાનના જનરલ સ્ટાફના વિભાગના વડા.
TsAMO RF, f. 16, ઓપી. 2951, નંબર 259, પૃષ્ઠ. 1-17.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1896-482-503862-20-1941
6. 3જી આર્મી નંબર 002140/ss/ov ના કમાન્ડરને ZapOVOની લશ્કરી પરિષદનો નિર્દેશ
14 મે, 1941
ટોચનું રહસ્ય
વિશેષ મહત્વ છે
ઉદા. નંબર 2
1. યુએસએસઆર નંબર 503859/SS/OV ના પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સના નિર્દેશના આધારે અને 20 મે, 1941 સુધીમાં, જે એકમોની પુનઃસ્થાપના થઈ હતી, તેના આધારે, વિસ્તારની રાજ્ય સરહદને આવરી લેવા માટે એક નવી યોજના વિકસાવો: તળાવ કવિશ્કી, કાદિશ, ક્રેસ્ને, ઓગસ્ટોવ, રાયગોરોડ, ગ્રેયેવો, મુકદ્દમો. શુચિન.
ઉલ્લેખિત યોજનાને નામ આપવામાં આવ્યું છે: "રાજ્યની સરહદ આવરી લેતો વિસ્તાર નંબર 1." હું તમને કવર વિસ્તારના સૈનિકોના કમાન્ડર તરીકે નિયુક્ત કરું છું.
Shtarm - GRODNO.
2. રાજ્યની સરહદને આવરી લેતા વિસ્તાર નંબર 1ના સૈનિકોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
a) 3જી આર્મીનું ડિરેક્ટોરેટ;
b) હલ ભાગો સાથે 4 sk નિયંત્રણ;
c) 56, 27, 85 અને 24 રાઇફલ વિભાગો;
d) હલ એકમો સાથે 11મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સનું નિયંત્રણ;
e) 29 અને 33 ટાંકી વિભાગો;
f) 204 મોટરાઇઝ્ડ ડિવિઝન;
g) 6ઠ્ઠી એન્ટિ-ટેન્ક આર્ટિલરી બ્રિગેડ;
h) 11 મી મિશ્ર હવા વિભાગ;
i) ગ્રોડનો ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારના ભાગો;
j) 86 સરહદ ટુકડી.
k) 124 GAP RGK.
24મી પાયદળ ડિવિઝનના પ્રથમ મોબાઇલ એકેલોનને M5 કરતા પાછળથી ગ્રોડનો વિસ્તારમાં લાવવો જોઈએ. 22.00 M1 સુધીમાં તેને તમારા નિકાલમાં સ્થાનાંતરિત કરવા માટે, લોકો અને ઘોડાઓના પરિવહન માટે સજ્જ 240 ZIS-5 અને 625 GAZ-AA વાહનો ધરાવતી 30મી ઓટો રેજિમેન્ટ મોલોડેક્નો આવશે. તમામ યાંત્રિક આર્ટિલરી, ટ્રેક્ટર, ટ્રેક કરેલા વાહનો, ટાંકી, ઘોડાની આર્ટિલરીનો ભાગ અને કાફલાઓ રેલવે દ્વારા વહન થવી જોઈએ. રોડ, જેના માટે તમારે તાત્કાલિક જરૂરી મૂવેબલ રેલ્વે માટે વિનંતી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે. રોડ ક્રૂ, જિલ્લા મુખ્યાલયના ઓપરેશનલ વિભાગ દ્વારા.
3. કવરિંગ એરિયાના સૈનિકોના કાર્યો: ફિલ્ડ ટુકડીઓ - ગ્રોડનો યુઆરના મજબૂત સંરક્ષણ સાથે અને રાજ્યની સરહદ પર ક્ષેત્રની કિલ્લેબંધી સાથે, સૈન્ય ક્ષેત્રમાં, લિડા, ગ્રોડનો અને બાયલિસ્ટોક દિશાઓને આવરી લેવા અને ગતિશીલતા, એકાગ્રતા સુનિશ્ચિત કરવા. અને જિલ્લા સૈનિકોની જમાવટ.
ટાંકી વિરોધી આર્ટિલરી બ્રિગેડનું કાર્ય તૈયાર લાઇન પર શક્તિશાળી આર્ટિલરી ફાયર સાથે ટાંકીને મળવાનું છે અને ઉડ્ડયન સાથે મળીને, અમારા મેક નજીક આવે અને વળતો હુમલો કરે ત્યાં સુધી તેમની આગોતરી વિલંબ કરે છે. ઇમારતો
મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સનું કાર્ય એન્ટી-ટેન્ક આર્ટિલરીના કવર હેઠળ તૈનાત કરવાનું છે. બ્રિગેડ, શક્તિશાળી ફ્લૅન્ક અને કેન્દ્રિત હુમલાઓ, ઉડ્ડયન સાથે, દુશ્મનના મિકેનાઇઝ્ડ એકમોને અંતિમ હાર લાવે છે અને સફળતાને દૂર કરે છે.
ઉડ્ડયન કાર્યો
1) ફ્રન્ટ-લાઈન ઉડ્ડયન સાથે મળીને, જિલ્લા વાયુસેનાની યોજના અનુસાર, નજીકના સ્થાપિત દુશ્મન બેઝ અને એરફિલ્ડ્સ પર ક્રમિક હડતાલ, તેમજ હવાઈ લડાઇ કામગીરી, દુશ્મન ઉડ્ડયનનો નાશ કરે છે અને યુદ્ધના પહેલા દિવસથી જ હવાઈ સર્વોચ્ચતા પ્રાપ્ત કરે છે. .
2) ફાઇટર એરક્રાફ્ટ, કવરિંગ એરિયાની સમગ્ર હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલી સાથે ગાઢ સહકારમાં, સેક્ટરના સૈનિકોની ગતિશીલતા અને એકાગ્રતાને નિશ્ચિતપણે આવરી લે છે, રેલ્વેની સામાન્ય કામગીરીને સુનિશ્ચિત કરે છે. રસ્તાઓ અને દુશ્મનના વિમાનોને કવર વિસ્તારના પ્રદેશમાંથી જિલ્લાના ઊંડા વિસ્તારોમાં ઉડતા અટકાવવા;
3) જમીન દળોના સહયોગથી, ખાસ કરીને યાંત્રિક કોર્પ્સ, આગળ વધતા દુશ્મનનો નાશ કરે છે અને તેના મોટા મોટરવાળા દળોને કવર વિસ્તારના સંરક્ષણ મોરચે તોડતા અટકાવે છે.
આર્મી ઉડ્ડયન કામગીરી માટેની સીમા: લેટઝેન, નિકોલાઈકેન, ઓર્ટેલસબર્ગ.
નીચેની મૂળભૂત સૂચનાઓ દ્વારા માર્ગદર્શન આપીને રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણનું આયોજન કરો:
એ) યુરલ્સના હઠીલા સંરક્ષણ અને તેમના વધુ વિકાસ માટે તમામ દળો અને ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરીને રાજ્યની સરહદ પર બનાવવામાં આવેલ ક્ષેત્ર કિલ્લેબંધી પર સૈનિકોના સંરક્ષણનો આધાર રાખવો. સંરક્ષણને સક્રિય ક્રિયાઓનું પાત્ર આપો. સંરક્ષણને તોડવા માટેના કોઈપણ દુશ્મનના પ્રયાસોને કોર્પ્સ અને આર્મી રિઝર્વ્સના વળતા હુમલાઓ દ્વારા તરત જ દૂર કરવા જોઈએ;
b) એન્ટી-ટેન્ક સંરક્ષણ પર વિશેષ ધ્યાન આપો. મોટા દુશ્મન મોટરચાલિત એકમો દ્વારા સંરક્ષણ મોરચાની સફળતાના કિસ્સામાં, જિલ્લા કમાન્ડ તેમની સામેની લડાઈ અને તેમના ફડચાને સંભાળશે. સૈન્યનું કાર્ય મોરચા પરની સફળતાને બંધ કરવાનું અને દુશ્મન મોટરચાલિત પાયદળ અને ક્ષેત્ર સૈનિકોને તેમાં પ્રવેશતા અટકાવવાનું છે;
c) તમારી સાઇટ પર ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ વિસ્તારોને ધ્યાનમાં લો: સુવાલ્કી, લિડા અને સુવાલ્કી, બાયલિસ્ટોક;
ડી) સાનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ, તમામ બચાવ ટુકડીઓ અને સૈન્ય અનામત, મારા આદેશ પર, ઝડપી હડતાલ શરૂ કરવા માટે તૈયાર હોવા જોઈએ;
e) સ્પષ્ટપણે શ્રેષ્ઠ દુશ્મન દળો દ્વારા આક્રમણની સ્થિતિમાં અને રાજ્યની સરહદ પર ક્ષેત્રની કિલ્લેબંધી રાખવાની અશક્યતાના કિસ્સામાં, કવરિંગ એરિયામાં સૈનિકો માટે મહત્તમ ઉપાડની લાઇન એ યુઆરની આગળની ધાર છે, જેના પર આધાર રાખીને આગળ વધવાનો નાશ કરવો. વળતો હુમલો સાથે દુશ્મન.
વ્યક્તિગત દુશ્મન એકમો કે જે તૂટી ગયા છે તેમને પણ રેખાની પૂર્વમાં મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં: આર. નેમન થી ખોઝા, શુમકોવસે, યાગ્નિટી, બેનિઓવસે, આર. સિદ્રા, સેકીરકા, રોમનૉવકા, ચોડોરોવકા, માયકીસીન, ગોનિઓન્ડ્ઝ.
અગ્રભૂમિ માટેના સંઘર્ષમાં, બેરિકેડ સેવાનો વ્યાપક ઉપયોગ, પુલો અને રસ્તાઓને નુકસાન અને ટાંકી વિરોધી અવરોધો. ઓગસ્ટો કેનાલ પરના પુલ, આર. બેબ્રઝા, બી. વિનાશ માટે Brzozówka તૈયાર કરો. કવર વિસ્તારના કમાન્ડરના વિશેષ આદેશો પર વિનાશ પોતે જ હાથ ધરવામાં આવવો જોઈએ.
સંરક્ષણની સંપૂર્ણ ઊંડાઈ, ખાણકામ પુલ, રેલ્વે માટેની યોજના માટે ટેન્ક વિરોધી અવરોધો બનાવવાની યોજના. રોડ સ્ટ્રક્ચર્સ અને સૈનિકોની સંભવિત સાંદ્રતાના બિંદુઓ અને મુખ્ય મથકનું સ્થાન - વિકાસ કરવા અને મંજૂરી માટે મને સબમિટ કરવા.
નદી પાર પુલ દરેક રીતે નેમનનો બચાવ કરો. તેમનો વિનાશ ફક્ત જિલ્લાની લશ્કરી પરિષદની વિશેષ પરવાનગીથી જ કરી શકાય છે;
f) ફોરફિલ્ડ ઝોનમાં કિલ્લેબંધી, ટાંકી વિરોધી અને કર્મચારી વિરોધી અવરોધોનો વિકાસ ચાલુ રાખો. 1 જૂન, 1941 ના રોજ, ગ્રોડનો યુઆરની બીજી રક્ષણાત્મક લાઇનનું બાંધકામ શરૂ કરો.
રિકોનિસન્સ અને 2જી રક્ષણાત્મક લાઇન પર કામ પૂર્ણ થયા પછી, અને એલાર્મની ઘોષણા સાથે, તરત જ પાછળની લાઇન તૈયાર કરવાનું શરૂ કરો: આર. નેમન થી સેલ્યુકી અને આગળ નદી કિનારે. સ્વિસલોચ;
g) તમારા પાડોશી સાથેના જંકશનની જવાબદારી તમારી સાથે રહે છે;
h) દુશ્મન સૈનિકોની એકાગ્રતા અને જૂથીકરણની પ્રકૃતિ નક્કી કરવા માટે તમામ પ્રકારના જાસૂસીનો ઉપયોગ કરો;
i) રાજ્યની સરહદ પાર અને તેની ઉપર - ફક્ત મારા ખાસ આદેશથી.
4. સરહદો: જમણી બાજુએ – ઓશ્મ્યાની, ડ્રુસ્કેનિકી, દાવો. માર્ગાબોવા; ડાબે - સેન્ટ. નોવેલન્યા, દાવો. સોકુલકા, દાવો. શુચિન, દાવો. ફ્રેડરિકશોફ.
પાછળની સરહદ - ભૂતપૂર્વ. સોવિયેત-પોલિશ સરહદ, રુબેઝેવિચી સુધી અને સહિત.
5. પડોશીઓ: જમણી તરફ 11 PriBOVO સેના આગળનો બચાવ કરે છે: જુર્બર્કાસ, તળાવ. કવિશ્કી. શતર્મ - કૌનાસ.
ડાબી બાજુએ, કવર વિસ્તાર નંબર 2 ના ભાગોનો શ્ચુચીન, નોવગોરોડ, ચિઝેવના આગળના ભાગ દ્વારા બચાવ કરવામાં આવે છે. કવર વિસ્તાર 10 મી આર્મીના કમાન્ડર દ્વારા કમાન્ડ કરવામાં આવે છે. તોફાન બાયલસ્ટોક.
ફ્રન્ટ રિઝર્વ:
એ) સ્ટેશનના વિસ્તારમાં M5 થી M15 સુધી. ડ્રુસ્કેનિકી, સેન્ટ. Zhitomlya, m Skidel, m. ડેમ્બ્રોવો 17 અને 50 પાયદળ વિભાગોનો સમાવેશ કરે છે, જે આગળની બાજુએ રક્ષણાત્મક રેખા તૈયાર કરવાનું કાર્ય ધરાવે છે: મર્કિન, રોટનિત્સા, ઓઝ્યોરી, લુન્નો;
બી) લિડા વિસ્તારમાં - 8 એન્ટી-ટેન્ક આર્ટિલરી. બ્રિગેડ વોલ્કોવિસ્ક વિસ્તારમાં 17 યાંત્રિક કોર્પ્સ.
6. હવાઈ સંરક્ષણ. હવામાંથી, સાઇટનો પ્રદેશ 11 મી મિશ્રિત હવા વિભાગ દ્વારા આવરી લેવામાં આવ્યો છે, જે તમારા માટે ગૌણ છે અને સામાન્ય રીતે જિલ્લાની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીની રચના કરે છે - પ્રથમ એર કવર ક્ષેત્ર.
પરિશિષ્ટ નંબરમાં જિલ્લા હવાઈ સંરક્ષણ યોજના અને VNOS પોસ્ટ્સની સિસ્ટમમાંથી અર્ક....
7. લડાઇ ચેતવણી પર એકમો વધારવા માટેની પ્રક્રિયા:
1) નીચેનાને એલાર્મ પર એકમો વધારવાનો અધિકાર છે:
એ) પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સ;
b) જિલ્લા લશ્કરી પરિષદ;
c) આર્મીની લશ્કરી પરિષદ;
d) જે વ્યક્તિઓ માત્ર પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સ અથવા ડિસ્ટ્રિક્ટની મિલિટરી કાઉન્સિલ દ્વારા હસ્તાક્ષરિત ઓર્ડર ધરાવે છે;
e) રચનાઓ અને એકમોના કમાન્ડર, તેમને ગૌણ એકમોના ભાગમાં.
આ કવર પ્લાનના અમલીકરણ વિશે ડિસ્ટ્રિક્ટ મિલિટ્રી કાઉન્સિલ તરફથી એન્ક્રિપ્ટેડ ટેલિગ્રામ નીચે મુજબ હશે: “3જી આર્મીના કમાન્ડરને. હું GRODNO 1941 માં એલાર્મ જાહેર કરું છું. સહીઓ.”
તમારે કવર વિસ્તારની રચનાઓ અને એકમો માટે સાઇફર ટેલિગ્રામ (કોડગ્રામ) નો નીચેનો પરંપરાગત ટેક્સ્ટ સૂચવવો આવશ્યક છે: “કોર્પ્સ (વિભાગ) નંબરના કમાન્ડરને. હું "લાલ" પેકેજ ખોલીને એલાર્મ જાહેર કરું છું. સહીઓ."
2) લશ્કરી રહસ્યો જાળવવા અને છોડવા માટેના તમામ પગલાંના પાલનમાં લડાઇ ચેતવણી પર એકમો ઉભા કરવામાં આવે છે:
a) 56મું પૃષ્ઠ વિભાગ, લડાઇ ચેતવણીની જાહેરાતના 3-9 કલાક પછી, રાજ્યની સરહદ પર, આગળના ભાગમાં, ગ્રોડનો યુઆર અને ક્ષેત્ર મજબૂતીકરણની સ્થિતિ પર કબજો કરે છે: તળાવ. Kavishki, Kadysh, Krasne, Charny Brud, Augustow Canal;
b) 27મું પૃષ્ઠ વિભાગ, લડાઇ ચેતવણીની જાહેરાતના 3-9 કલાક પછી, આગળના ભાગમાં ક્ષેત્ર મજબૂતીકરણની સ્થિતિ લે છે: દાવો. Czarny Brud, Janówka, Raigorod, Bogusze, દાવો. શચુચીન;
c) 85મું પૃષ્ઠ વિભાગ, લડાઇ ચેતવણીની ઘોષણાના 24 કલાક પછી, આ વિસ્તારમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે: સ્ટારોકામેન્ના, સુખોવોલા, કોરીટસિન, સિડ્રા અને, બીજા જૂથની રચના કરીને, નદીના દક્ષિણ કાંઠે એક રક્ષણાત્મક રેખા તૈયાર કરે છે. બેબ્રઝા અને પૂર્વીય નદી. બ્રઝોઝોવકા;
d) બાકીના એકમો એલર્ટ પર એસેમ્બલીના વિસ્તારોમાં કેન્દ્રિત છે, તેમના ક્વાર્ટરિંગના સ્થાનથી 3 - 5 કિમી દૂર, હવાઈ હુમલાથી સૌથી વધુ આશ્રિત અને સ્તંભોની કૂચ અને લડાઇ મિશન હાથ ધરવા માટે સૌથી અનુકૂળ છે.
3) લડાઇ ચેતવણી પરના એસેમ્બલી વિસ્તારોમાંથી, એકમો, જો ત્યાં "લાલ" પેકેજ ખોલવાનો ઓર્ડર હોય, તો વિશેષ સૂચનાઓની રાહ જોયા વિના, રાજ્યની સરહદ પર, સાઇટ સંરક્ષણ યોજના અનુસાર નિયુક્ત વિસ્તારોમાં ખસેડો.
ત્યારબાદ, કવર વિસ્તારના ભાગો પરિસ્થિતિના આધારે તમારા ઓર્ડર પર કાર્ય કરે છે.
4) તૈયારીનો સમય ઘટાડવા માટે, કવર એરિયામાં સમાવિષ્ટ એકમો પાસે હોવું આવશ્યક છે:
પાયદળ અને ઘોડેસવાર:
a) રાઇફલ કારતુસનો પોર્ટેબલ સપ્લાય (રાઇફલ દીઠ 90 ટુકડાઓ) સીલબંધ બોક્સમાં, ફરજ અધિકારીના રક્ષણ હેઠળ અને એક સુવ્યવસ્થિત, એકમોમાં. દરેક કમાન્ડર (પ્લટૂન, કંપની, બટાલિયન) પોર્ટેબલ અનામત જારી કરવાની પ્રક્રિયા નક્કી કરે છે. સમસ્યા ફક્ત એલાર્મ પર જ હાથ ધરવામાં આવે છે. પ્રોપેલર કારતુસનો પરિવહનક્ષમ સ્ટોક (હાથથી જારી કરાયેલા સિવાય) પ્લાટૂન અને કંપનીઓ વચ્ચે સીલબંધ બોક્સ, સ્ટેક્સ અને ગાડા પર ચિહ્નિત કરીને વહેંચવો જોઈએ. દરેક રેજિમેન્ટ, બટાલિયન, કંપની અને સ્ક્વોડ્રનમાં તેમના સમયસર અને યોગ્ય લોડિંગ માટે જવાબદાર નિયુક્ત વ્યક્તિ હોવી આવશ્યક છે.
b) દરેક હેવી મશીનગન માટે, 4 ટેપ સ્ટફ્ડ અને બોક્સમાં મૂકવામાં આવે છે; લાઇટ મશીનગન અને મશીનગન દીઠ 2 ડિસ્ક. સ્ટફ્ડ ટેપ અને ડિસ્ક સાથેના બોક્સ વિભાગોમાં અથવા ખાસ, સુરક્ષિત જગ્યામાં સીલબંધ ફોર્મમાં. સમયાંતરે ડિસ્ક અને કારતુસને તાજું કરો અને ટેપને સૂકવો;
c) હેન્ડ અને રાઇફલ ગ્રેનેડને એકમના વેરહાઉસમાં સેટમાં, દરેક એકમ માટે ખાસ બોક્સમાં સંગ્રહિત કરો;
d) દારૂગોળોના 0.25 રાઉન્ડના જથ્થામાં શેલ અને ખાણો, સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ, સીલબંધ અને લૉક કરાયેલા અંગો અને ચાર્જિંગ બોક્સમાં, યુનિટ પાર્કમાં સંગ્રહિત હોવા જોઈએ;
e) લશ્કરી-રાસાયણિક, ઇજનેરી અને સંદેશાવ્યવહારના સાધનો દરેક એકમ માટે સેટમાં એકમ વેરહાઉસમાં સંગ્રહિત કરવા જોઈએ;
f) ડફેલ બેગ અને બેકપેકમાં પ્લેસમેન્ટ માટે ફાઇટરના ખોરાક અને વ્યક્તિગત પુરવઠાના પોર્ટેબલ સપ્લાયને તૈયાર સ્વરૂપમાં સંગ્રહિત કરો;
વધુમાં, એકમના વેરહાઉસીસમાં, દરેક એકમ માટે દરરોજનો એક ખોરાક અને ઘાસચારો સ્ટોર કરો, જે યુનિટના કાફલામાં લોડ કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે;
આ ભાગોના રસોડા અને કાફલા સારા કાર્યકારી ક્રમમાં અને તેમના માટે પૂરા પાડવામાં આવેલ સાધનો અને ફાજલ ભાગો સાથે હોવા જોઈએ;
g) શિયાળાની પરિસ્થિતિઓમાં, બધા એકમોને સમગ્ર એકમ માટે ગરમ અન્ડરવેર, મિટન્સ, છદ્માવરણ સૂટ અને સ્કીસ પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે;
h) GRODNO-41 ની જાહેરાત ન થાય ત્યાં સુધી ઇમરજન્સી રિઝર્વના લશ્કરી ટોપોગ્રાફિકલ નકશાઓને દરેક કમાન્ડર માટે સીલબંધ બેગમાં એકસાથે ગુંદર ધરાવતા રાખો.
"NZ" કાર્ડ્સ મેળવતા પહેલા, વર્તમાન ભથ્થા કાર્ડ્સ તૈયાર કરો, જે એકસાથે ગુંદર ધરાવતા હોય છે અને યુનિટના મુખ્યાલયમાં એકમો માટેના સેટમાં રાખવામાં આવે છે, અને આ કાર્ડ્સને માત્ર ચેતવણી પર જ જારી કરો.
મોટર અને ટાંકી એકમો:
એ) યુનિટના વેરહાઉસમાં દરેક લડાઇ વાહન માટે, 10% લડાઇ દારૂગોળો ડિસ્કમાં સ્ટફ્ડ હોય છે, દર 15 દિવસે ડિસ્કને ફરીથી લોડ કરે છે.
લડાઇ ચેતવણીની જાહેરાત પર વાહનોમાં ડિસ્ક મૂકવામાં આવે છે;
b) રાઇફલ એકમો માટે ઉલ્લેખિત ક્રમમાં અન્ય તમામ પ્રકારના પુરવઠાનો સંગ્રહ કરો. દરેક વાહન માટેના વિતરણની ગણતરી સાથે દારૂગોળોનો સંપૂર્ણ ધોરણ કંપનીઓ અને પ્લાટૂન વચ્ચે વહેંચવો જોઈએ. દરેક કમાન્ડરને વાહનના સાધનો જાણતા હોવા જોઈએ. ખોરાક અને સામગ્રી. વાહનોમાં લોડ થવાની અપેક્ષા સાથે મિલકત તૈયાર અને ગોઠવવી જોઈએ, અને કમાન્ડરોને ખબર હોવી જોઈએ કે કયું વાહન અને શું લોડ થઈ રહ્યું છે;
c) ઇંધણ - વધારાની ઇંધણ ટાંકીઓ (જ્યાં પહેલાથી જ નથી) બનાવો, જેનાથી 27 નવેમ્બર, 1940 ના NKO ઓર્ડર નંબર 0335 ના ધોરણો સુધી વાહનોની શ્રેણીમાં વધારો થાય છે;
5) હું કરવા માટે એકમોની તૈયારી સ્થાપિત કરું છું:
a) રાઇફલ અને કેવેલરી યુનિટ્સ માટે - ઉનાળામાં - બે કલાક પછી, શિયાળામાં - ત્રણ કલાક પછી; 45 મિનિટમાં ફરજ એકમો;
b) ટાંકી રેજિમેન્ટ્સ માટે - ઉનાળામાં 2 કલાક, શિયાળામાં 4 કલાક; જો એકમોમાં ગરમ ગેરેજ હોય, તો શિયાળામાં ટાંકી એકમોની તૈયારીનો સમય 1 કલાક ઓછો થાય છે.
6) જ્યારે એલાર્મ જાહેર કરવામાં આવે છે, ત્યારે એકમો નીચેના પગલાં લે છે:
એ) એકમને માર્શલ લોમાં સ્થાનાંતરિત કરવા માટેના તમામ કાર્ય હાથ ધરવાની સંભાવનાને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કમાન્ડ, રાજકીય અને લાલ સૈન્યના કર્મચારીઓને સખત જરૂરી સંખ્યામાં છોડી દો;
મિલકતના રક્ષણ માટે, KECH અથવા લશ્કરી એકમોને ઇમારતો અને મિલકતના ટ્રાન્સફર માટે જવાબદાર વ્યક્તિઓ સિવાય, સુવિધા દીઠ એક વ્યક્તિને છોડી દો. બેરેકમાં સ્થાનાંતરણ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવા માટે, ઇન્વેન્ટરી સૂચિઓ રાખો જે ટ્રાન્સફર દરમિયાન સ્વીકૃતિ દસ્તાવેજો તરીકે સેવા આપે છે;
b) ટાંકી એકમોમાં, જીવંત દારૂગોળો સાથેની ડિસ્ક વાહનોમાં મૂકવામાં આવે છે; બધા વાહનો સતત બળતણ અને તેલથી ભરેલા હોવા જોઈએ; પાણી (શિયાળામાં) એલાર્મથી ભરેલું છે;
c) વેરહાઉસ, ઉદ્યાનો, ગેરેજની સુરક્ષા મજબૂત કરવામાં આવી રહી છે;
ડી) કાફલામાં અગ્નિ પુરવઠો, બળતણ અને ખાદ્ય ચારાનો પરિવહન પુરવઠો મૂકવામાં આવે છે;
e) “લાલ” પેકેજ ખોલ્યા પછી, “NZ” કાર્ડ કમાન્ડ સ્ટાફને જારી કરવામાં આવે છે;
f) ટેલિફોન તત્વો પાણીથી ભરેલા છે (ખાસ ઓર્ડર દ્વારા).
7) યુરલ્સની આગળની ધારની તમામ લશ્કરી રચનાઓ ગેરીસન્સના સંપૂર્ણ પૂરક દ્વારા કબજે કરેલી હોવી જોઈએ અને તોપો અને મશીનગન સાથે પ્રદાન કરવી જોઈએ. અલાર્મની જાહેરાત થયાના 2-3 કલાક પછી અને યુરલ્સના એકમો માટે, 45 મિનિટ પછી, ફ્રન્ટ લાઇન પર સ્થિત સ્ટ્રક્ચર્સ પર કબજો કરવો અને તેને સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં લાવવો આવશ્યક છે.
એલાર્મની ઘોષણા સાથે, ગેરિસન લશ્કરી સ્થાપનો પર કબજો કરે છે અને યુદ્ધ માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે, લડાઇ રક્ષકોને મોકલવામાં આવે છે અને સંદેશાવ્યવહાર સ્થાપિત થાય છે.
8) એલાર્મ પર એકમોનો ઉછેર અને વિસ્તારોના તેમના કબજાને ઓટોમેશનના તબક્કે લાવવું જોઈએ, જેના માટે એકમની સંપૂર્ણ આંતરિક દિનચર્યા ખાસ કરીને સ્પષ્ટપણે સ્થાપિત થવી જોઈએ, કમાન્ડ કર્મચારીઓ માટે ચેતવણી સેવાનું કામ કરવું જોઈએ અને તપાસ કરવી જોઈએ, મિલકતના સંગ્રહથી એકમોને તેની ઝડપી મુક્તિ સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ. જુનિયર કમાન્ડ સ્ટાફ, ખાસ કરીને વરિષ્ઠ અધિકારીઓને એલાર્મ દરમિયાન તેમના એકમોનું નેતૃત્વ કરવા માટે તાલીમ આપવી જોઈએ.
યુનિટ કમાન્ડરોએ તેમના લડાયક મિશન અને તેમના ક્ષેત્રોને સંપૂર્ણ રીતે જાણવું જોઈએ, તેઓએ ખાસ કરીને ગોઠવણ અને લડાઇ માટે અનુકૂળ માર્ગો, ક્રોસિંગ અને રેખાઓનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. કમાન્ડ સ્ટાફ અને એકમોની વ્યવસ્થિત તાલીમ રમતો, ફિલ્ડ ટ્રિપ્સ અને અન્ય પ્રકારની કવાયતમાં લડાઇ મિશન માટે વ્યૂહાત્મક ઉકેલો માટેના સંભવિત વિકલ્પો પર કામ કરવું જોઈએ.
8. સરહદ એકમો માટે આધાર.
ફિલ્ડ ટુકડીઓ સરહદ સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી સરહદ રક્ષક એકમોને ટેકો આપવા માટે, જો બાદમાં સશસ્ત્ર ટુકડીઓ અથવા ગેંગ દ્વારા ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે તો, 345મી પાયદળ રેજિમેન્ટમાંથી એક બટાલિયન, 86મી સરહદ ટુકડી માટે 27મી પાયદળ રેજિમેન્ટ ફાળવો.
ફાળવેલ ટુકડી (બોર્ડર સપોર્ટ ડિટેચમેન્ટ) માટે તૈયારીનો સમયગાળો લડાઇ ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવે ત્યારથી 45 મિનિટ પર સેટ કરવામાં આવે છે.
સરહદ ટુકડીના કમાન્ડરને ટુકડીની તૈનાતીની તાત્કાલિક જાણ કરવી આવશ્યક છે. આ ટુકડીઓને કૉલ કરવાનો અધિકાર ટુકડીના કમાન્ડરને આપવામાં આવે છે, જે ટુકડી સાથે વાયર કનેક્શન સ્થાપિત કરે છે અને કૉલ માટે સંકેત નક્કી કરે છે.
સપોર્ટ ડિટેચમેન્ટના કમાન્ડર, જ્યારે બોલાવવામાં આવે છે, ત્યારે એલાર્મ વગાડે છે અને તેના આદેશને સૂચિત કરે છે.
જ્યારે સરહદ એકમો સહાયક એકમોને બોલાવે છે, ત્યારે બાદના લડવૈયાઓને દારૂગોળોનો પોર્ટેબલ પુરવઠો આપવામાં આવે છે. સહાયક ટુકડીઓ, એકમો રાજ્યની સરહદ સુધી પહોંચે તે પહેલાં, સરહદ ટુકડીના કમાન્ડરોને ગૌણ છે.
રાજ્યની સરહદમાં રેડ આર્મી ટુકડીઓના પ્રવેશ સાથે, કવર વિસ્તારમાં સ્થિત NKVD ના સરહદ એકમો તમારા ઓપરેશનલ ગૌણ હેઠળ આવે છે.
રેડ આર્મીના એકમો અને NKVD ના સરહદી એકમો વચ્ચેના સંબંધ માટેની પ્રક્રિયા 1939 નંબર માટે પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સના નિર્દેશ અનુસાર સ્થાપિત કરવામાં આવશે ..., જેમાંથી એક અર્ક પરિશિષ્ટ નંબરમાં છે. ..
9. કોમ્યુનિકેશન.
વિભાગ (સૈન્ય) ના મુખ્ય મથક અને જિલ્લાના મુખ્ય મથક, પડોશીઓ અને ગૌણ એકમોના મુખ્ય મથક વચ્ચે વાયર સંચાર શાંતિકાળમાં સંચાલિત ટેલિગ્રાફ અને ટેલિફોન વાયર દ્વારા અને પરિશિષ્ટ નંબરમાં સંચાર રેખાકૃતિ અનુસાર ICS વાયર દ્વારા કરવામાં આવે છે. ...
વાયુસેના સંચાર શાંતિ સમયના સંચાર યોજનાને અનુસરે છે.
રેડિયો સંચાર. રેડિયો નેટવર્ક રેડિયો કમ્યુનિકેશન ડાયાગ્રામ અને પરિશિષ્ટ નંબરમાં તેના માટેની સૂચનાઓ અનુસાર ગોઠવવામાં આવે છે.
ફક્ત નીચેના નેટવર્ક્સને ટ્રાન્સમિટ કરવાની મંજૂરી છે:
a) એર ફોર્સ, અને માત્ર ત્યારે જ જ્યારે એરક્રાફ્ટ હવામાં હોય અને
b) હવાઈ સંરક્ષણ. અન્ય તમામ નેટવર્ક્સ (લશ્કરી અને સૈન્ય) માં, રેડિયો સ્ટેશનો દુશ્મન રેડિયો સ્ટેશનોની કામગીરી પર નજર રાખે છે.
10. એસયુવી પર સૂચનાઓ - પરિશિષ્ટ નંબરના આધારે સૈનિકોને વિકસિત કરો અને આપો....
11. સામગ્રી આધાર:
1) M15 સુધી તેને ખર્ચ કરવાની મંજૂરી છે:
a) ગ્રાઉન્ડ ટુકડીઓ માટે - દારૂગોળાના ત્રણ રાઉન્ડ; ઇંધણ - લડાઇ વાહનો માટે પાંચ ફિલિંગ સ્ટેશન, પરિવહન વાહનો માટે આઠ ફિલિંગ સ્ટેશન;
b) એર ફોર્સના એકમો માટે:
ફાઇટર ઉડ્ડયન 15 સોર્ટીઝ;
ટૂંકા અંતરના બોમ્બર ઉડ્ડયન 10 સોર્ટીઝ;
રિકોનિસન્સ એરક્રાફ્ટ 10 સોર્ટીઝ;
c) કવર વિસ્તારમાં તમામ સૈનિકો માટે 15 દૈનિક dachas.
2) આગ પુરવઠો. કવર સેક્ટરના ભાગો લડાયક ચેતવણી પર બહાર જાય છે, જેમાં:
એ) દરેક બંદૂક માટે, શેલોનો પુરવઠો બંદૂકના લિમ્બર અને ચાર્જિંગ બોક્સની ક્ષમતા કરતા ઓછો નથી (જે બંદૂકોમાં અંગો અને લોડર્સ નથી, શેલોનો પુરવઠો દારૂગોળો લોડ કરતા ઓછામાં ઓછો 0.25 ગણો હોવો જોઈએ);
b) વાહનો પર, દરેક બંદૂક માટે 0.25 રાઉન્ડ દારૂગોળો વહન કરો; કુલ મળીને, બંદૂક દીઠ ઓછામાં ઓછા 0.5 રાઉન્ડ દારૂગોળો છે; બાકીના 0.75 રાઉન્ડ દારૂગોળો બીજા એકલોઝ સાથે લાવવાના રહેશે;
c) દરેક ફાઇટર માટે, હાથમાં જારી રાઇફલ કારતુસનો વહન કરી શકાય તેવો પુરવઠો. આ રીતે મુક્ત કરાયેલ પરિવહનનો ઉપયોગ વધુ દારૂગોળો ઉપાડવા માટે થાય છે;
ડી) કારતુસનો પરિવહન પુરવઠો, ફાઇટર, લાઇટ અને હેવી મશીનગન માટેના સંપૂર્ણ સેટ સુધીની ગણતરી, એકમના કાફલામાં, રક્ષક હેઠળ, સીલબંધ સ્વરૂપમાં વહન કરવામાં આવે છે;
e) ટાંકી એકમોમાં, દરેક લડાઇ વાહન માટે એક દારૂગોળો લોડ હોય છે.
સૈન્ય આર્ટિલરી ડેપો - ગ્રોડનો, નંબર 856 માંથી આગ પુરવઠોનો વધુ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવશે.
3) બળતણ. સાઇટના ભાગોમાં તમામ પ્રકારની કાર માટે બે ગેસ સ્ટેશન હોવા આવશ્યક છે: એક કારની ટાંકીમાં, એક ટાંકીમાં અથવા બેરલમાં;
ઇંધણની ફરી ભરપાઇ ઇંધણ ડેપો નંબર 919, ગ્રોડનો અને નંબર 928 - લિડાના વર્તમાન પુરવઠામાંથી કરવામાં આવશે.
4) ખોરાક ચારો. એલાર્મ વિસ્તારના ભાગોમાં આ હોવું આવશ્યક છે:
a) ખોરાક - એક સૈનિકના બેકપેકમાં એક દૈનિક ડેચાનો પોર્ટેબલ સપ્લાય, રસોડામાં એક ઉપભોજ્ય ડાચા અને યુનિટના કાફલામાં લઈ જવામાં આવતો એક દૈનિક ડાચા;
b) ઘાસચારો - કાઠીમાં અથવા કાર્ટમાં દરરોજનો એક ડાચા અને યુનિટની ટ્રેનમાં એક દૈનિક ડાચા.
ખોરાકનો પુરવઠો એકમો દ્વારા જાતે જ એકમો અને ફૂડ વેરહાઉસીસ નંબર 817 - ગ્રોડનો, નંબર 816 લિડાના વર્તમાન પુરવઠામાંથી હાથ ધરવામાં આવશે.
5) લશ્કરી રાસાયણિક, એન્જિનિયરિંગ અને સંદેશાવ્યવહારના સાધનો દરેક એકમ માટેના સેટમાં એકમના કાફલામાં લઈ જવામાં આવે છે અને ખાસ ઓર્ડર પર એકમોને જારી કરવામાં આવે છે.
12. ઇવેક્યુએશન. બીમાર અને ઘાયલોને કાયમી લશ્કરી હોસ્પિટલોમાં ખસેડવા જોઈએ: ગ્રોડનો, લિડા, મોલોડેચેન્સ્કી.
સ્થાનિક તબીબી સંસ્થાઓમાં ઘોડાની ટ્રેનને ખાલી કરો, જેની સૂચિ યોજના સાથે જોડાયેલ છે.
13. યોજના બનાવવા માટેની સામાન્ય સૂચનાઓ:
a) સાઇટ કવરેજ પ્લાનમાં નીચેના દસ્તાવેજો હોવા આવશ્યક છે:
1) કવરમાં સૈનિકો માટેની કાર્યવાહીની યોજના પરની નોંધ, નિર્ણયના જોડાયેલ નકશા સાથે અને રેજિમેન્ટ અને વ્યક્તિગત એકમ સુધીના સૈનિકોના જૂથ સહિત;
2) લડાઇના નિવેદનો અને સૈનિકોની સંખ્યાત્મક તાકાત, વ્યક્તિગત એકમ, રચના અને સમગ્ર વિસ્તાર માટે;
3) રાજ્યની સરહદ પર કવર વિસ્તારના ભાગોના બહાર નીકળવા અને સાંદ્રતા માટે શેડ્યૂલની કોષ્ટકો;
4) એન્જિનિયરિંગ સપોર્ટ પ્લાન, ગણતરીઓ અને નકશા સાથે;
5) સંચાર ઉપકરણ યોજના, ગણતરીઓ અને આકૃતિઓ સાથે;
6) પાછળની સંસ્થાના નકશાના પરિશિષ્ટ સાથે, ગ્રાઉન્ડ ટુપ્સ અને એર ફોર્સના પાછળના અને ભૌતિક સમર્થનને ગોઠવવાની યોજના;
7) સેનિટરી અને વેટરનરી ઇવેક્યુએશન પ્લાન;
8) લડાઇ ચેતવણી (ચેતવણી સૂચનાઓ) પર એકમો વધારવા માટેની સૂચનાઓ અને સરહદ સૈનિકો માટે સહાયક એકમોની ફાળવણી;
9) ફિલ્ડ ટુકડીઓ અને NKVD ટુકડીઓ દ્વારા રક્ષણને આધીન વસ્તુઓ અને માળખાઓની સૂચિ;
10) એક્ઝિક્યુટિવ દસ્તાવેજો (નિર્દેશો, આદેશો, સૂચનાઓ).
11) એરફોર્સના ઉપયોગ માટેની યોજના.
b) નીચેનાને કવર પ્લાન વિકસાવવાની મંજૂરી છે: તમે, મિલિટરી કાઉન્સિલના સભ્ય, ચીફ ઓફ સ્ટાફ અને આર્મી હેડક્વાર્ટરના ઓપરેશન્સ વિભાગના વડા. વિશિષ્ટ મુદ્દાઓ પર કામ કરતી વખતે, તેમની વિશેષતામાં લશ્કરી શાખાઓ અને સેવાઓના વડાઓને વ્યક્તિગત સોંપણીઓ આપવાની મંજૂરી છે, તેમને કવર પ્લાનની જાણ કર્યા વિના;
c) કવર વિસ્તાર યોજના બે નકલોમાં વિકસાવવામાં આવી છે અને બંને નકલો જિલ્લાની લશ્કરી પરિષદને સબમિટ કરવામાં આવે છે. જિલ્લાની મિલિટરી કાઉન્સિલ દ્વારા કવર એરિયા પ્લાનની મંજૂરી પર, એક સીલબંધ નકલ તમને પરત કરવામાં આવે છે અને તે સૈન્યના ચીફ ઓફ સ્ટાફના અંગત તિજોરીમાં સંગ્રહિત હોવી જોઈએ અને અમલીકરણ વિશે સ્થાપિત ટેલિગ્રામની પ્રાપ્તિ પછી ખોલવામાં આવે છે. કવર યોજના.
લશ્કરી એકમો અને રચનાઓ માટે વિકસિત એક્ઝિક્યુટિવ દસ્તાવેજો "લાલ" બેગમાં સંગ્રહિત હોવા જોઈએ, જે આર્મીની મિલિટરી કાઉન્સિલની મીણની સીલ સાથે સીલ કરવામાં આવે છે, આ એકમો - રચનાઓની ટોળાની યોજનાઓ સાથે, જેમાં, તમારા ઓર્ડર ઉપરાંત, તમે હોવી જ જોઈએ:
1) સંચાર પર સૂચનાઓ સાથે, કટોકટી નિયંત્રણ પ્રણાલી પર, સામગ્રીના સમર્થન પર, દંતકથા સાથે હવાઈ સંરક્ષણ આકૃતિઓ પર, સંરક્ષણ ક્ષેત્રો પર કબજો કરવા માટે રચનાનો આદેશ;
2) રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટે સાંદ્રતાવાળા વિસ્તારોમાં ચેતવણી પર એસેમ્બલી વિસ્તારોમાંથી એકમો અને રચનાઓમાંથી બહાર નીકળવાનો નિયંત્રણ નકશો; આ દસ્તાવેજો તમારી સીધી દેખરેખ હેઠળ અને તમારા દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલા ફોર્મેશનના કમાન્ડરો અને તેમના હેડક્વાર્ટર દ્વારા જાતે, આર્મી હેડક્વાર્ટરમાં તૈયાર કરવા જોઈએ.
ભાગોમાં શામેલ હોવું જોઈએ:
1) યુનિટ ડ્યુટી ઓફિસર પાસે યુનિટ કમાન્ડર દ્વારા મંજૂર કરાયેલ અલાર્મ સૂચના છે;
2) ચીફ ઓફ સ્ટાફ, યુનિટના મોબાઈલ પ્લાન સાથે, રચના કમાન્ડરના આદેશ અને સંદેશાવ્યવહાર, SUV, હવાઈ સંરક્ષણ અને સામગ્રી સહાયતા પર સૂચનાઓ સાથે સીલબંધ "લાલ" પેકેજ ધરાવે છે.
d) કવર પ્લાન પરના તમામ દસ્તાવેજો હાથથી લખવામાં આવે છે અથવા તેને વિકસાવવા માટે અધિકૃત કમાન્ડરો દ્વારા વ્યક્તિગત રીતે લખવામાં આવે છે;
e) જૂન 15, 1941 પહેલાં, હાથ ધરો:
1) એકમોના કમાન્ડ સ્ટાફ સાથે ક્ષેત્રની બે સફર, યોજના અનુસાર આયોજિત વિસ્તારોમાં;
2) એક કે બે તાલીમ એકમોને રાજ્યની સરહદથી 5 કિમીથી વધુ નજીક લાવ્યા વિના, યોજના અનુસાર દર્શાવેલ માર્ગો સાથે તેમની આગોતરી સાથે, તેમની લડાઇની તૈયારીની સંપૂર્ણ તપાસ સાથે, ચેતવણી એકમો માટે બહાર નીકળી જાય છે.
લડાઇ ચેતવણીઓ અને કસરતો કરવા માટેની કેલેન્ડર યોજના કવર વિસ્તાર માટેની યોજના સાથે એકસાથે મંજૂરી માટે મને સબમિટ કરવી આવશ્યક છે.
ZapOVO ટુકડીઓના કમાન્ડર
આર્મી જનરલ ડી. પાવલોવ
ZapOVO ના લશ્કરી પરિષદના સભ્ય
કોર્પ્સ કમિશનર ફોમિનીખ
ZapOVO ના ચીફ ઓફ સ્ટાફ
મેજર જનરલ ક્લિમોવસ્કીખ
લેટરહેડ પર ટાઈપસ્ક્રીપ્ટ: “NGO USSR. પશ્ચિમી વિશેષ લશ્કરી જિલ્લાનું મુખ્ય મથક." કલાકાર: નાયબ ZapOVO ના ચીફ ઓફ સ્ટાફ, મેજર જનરલ સેમેનોવ. ડિસ્પેચ સૂચવ્યું. મૂળ, ઓટોગ્રાફ.
TsAMO RF, f. 16, ઓપી. 2951, નંબર 248, પૃષ્ઠ. 36-54.
પ્રકાશિત: 1941: 2 પુસ્તકોમાં. પુસ્તક 1./ કોમ્પ. એલ.ઇ. રેશિન અને અન્ય; એડ. વી.પી. નૌમોવા; પ્રવેશ કલા. acad એ.એન.યાકોવલેવા. – એમ.: ઇન્ટરનેશનલ ફાઉન્ડેશન “ડેમોક્રેસી”, 1998. – પી. 201-209.
7. નવેમ્બર 1940 થી જૂન 10, 1941 સુધી યુએસએસઆર સરહદના ઉલ્લંઘન પર નંબર 1996/6
12 જૂન, 1941
ઑક્ટોબર 1940 પછીના સમયગાળા દરમિયાન, એટલે કે 10 જૂન, 1941 સુધી, 185 વિમાનોએ જર્મનીથી યુએસએસઆરની સરહદનું ઉલ્લંઘન કર્યું. જર્મન વિમાનો દ્વારા અમારી સરહદનું ઉલ્લંઘન છેલ્લા દોઢ મહિનામાં ખાસ કરીને તીવ્ર બન્યું છે. એકલા મે અને જૂન 1941ના 10 દિવસમાં, 91 જર્મન વિમાનોએ યુએસએસઆર સરહદનું ઉલ્લંઘન કર્યું.
જર્મન વિમાનો દ્વારા યુએસએસઆર સરહદનું ઉલ્લંઘન રેન્ડમ નથી, જે આપણા પ્રદેશ પરની ફ્લાઇટ્સની દિશા અને ઊંડાઈ દ્વારા પુષ્ટિ થયેલ છે. અસંખ્ય કિસ્સાઓમાં, જર્મન વિમાનોએ અમારા પ્રદેશ પર 100 કિલોમીટર અથવા વધુ સુધી ઉડાન ભરી હતી, અને ખાસ કરીને તે વિસ્તારોની દિશામાં જ્યાં રક્ષણાત્મક માળખાઓ બનાવવામાં આવી રહી હતી, અને લાલ સૈન્યના મોટા ગેરિસન્સના સ્થાનો પર.
આ વર્ષના 15 એપ્રિલના રોજ, રિવનેના વિસ્તારમાં, રેડ આર્મીના લડવૈયાઓએ એક જર્મન લશ્કરી વિમાન ઉતરાણ કર્યું, જેના ક્રૂ પાસે યુક્રેનિયન એસએસઆરના ચેર્નિગોવ પ્રદેશના નકશા, તેમજ એરિયલ ફોટોગ્રાફી સાધનો અને ફિલ્મ હતી. આ પ્લેન 200 કિમીની ઉંડાઈ સુધી આપણા પ્રદેશમાં ઉડ્યું...
1 જાન્યુઆરીથી 10 જૂન, 1941 સુધી એટલે કે 5 મહિના અને 10 દિવસમાં જર્મનીમાંથી કુલ 2,080 સરહદ ઉલ્લંઘન કરનારાઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. આ સંખ્યામાંથી, 183 જર્મન ગુપ્તચર એજન્ટોનો પર્દાફાશ થઈ ચૂક્યો છે.
મહિના પ્રમાણે 1941 માટે સરહદનું ઉલ્લંઘન કરનારાઓની અટકાયતની સંખ્યા હતી: જાન્યુઆરીમાં - 503, ફેબ્રુઆરીમાં - 175, માર્ચમાં - 381, એપ્રિલમાં - 260. મેમાં અને જૂનમાં 10 દિવસ માટે, જર્મનીમાંથી અટકાયત કરાયેલ ઉલ્લંઘનકારોની સંખ્યામાં વધારો થયો. : મે મહિનામાં 353 ઉલ્લંઘનકારોની અને જૂનના 10 દિવસ માટે - 108ની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
સાડા પાંચ મહિના દરમિયાન, જ્યારે સશસ્ત્ર પ્રતિકારના સંબંધમાં જર્મનીની સરહદ પર ઉલ્લંઘનકારોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે 36 સરહદ ઉલ્લંઘનકારો માર્યા ગયા હતા અને 25 ઘાયલ થયા હતા.
તાજેતરમાં, પોર્ટેબલ ટ્રાન્સસીવર રેડિયો, શસ્ત્રો અને ગ્રેનેડથી સજ્જ, યુએસએસઆરમાં ત્યજી દેવાયેલા જર્મન ગુપ્તચર એજન્સીઓના એજન્ટોની અટકાયતના ઘણા કિસ્સાઓ છે.
યુએસએસઆરના આંતરિક બાબતોના પીપલ્સ કમિશનર
બેરિયા
રશિયન ફેડરેશનના એફએસબીનું સેન્ટ્રલ એડમિનિસ્ટ્રેશન, એફ. ઝોસ, ઓપ. 8, સમય નંબર 9, પૃષ્ઠ. 87-89.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1959-544-1940-10-1941
8. સોવિયત યુનિયન પર હુમલા માટે તારીખ નક્કી કરવા પર
10 જૂન, 1941
ગ્રાઉન્ડ ફોર્સીસના હાઈકમાન્ડ દ્વારા સબમિટ કરાયેલા પ્રસ્તાવના આધારે, સશસ્ત્ર દળોના સુપ્રીમ હાઈ કમાન્ડે લશ્કરી કાર્યવાહીની તૈયારીઓ માટે નીચેની સમયમર્યાદા નક્કી કરી:
1. 22 જૂનને ઓપરેશન બાર્બરોસાના ડી-ડે તરીકે ધ્યાનમાં લેવાનો પ્રસ્તાવ છે.
2. જો આ સમયસીમા મુલતવી રાખવામાં આવે છે, તો અનુરૂપ નિર્ણય 18 જૂન પછી લેવામાં આવશે. આ કિસ્સામાં, મુખ્ય હુમલાની દિશા પરનો ડેટા ગુપ્ત રહેશે.
3. 21 જૂનના રોજ 13.00 વાગ્યે, નીચેના બે સિગ્નલોમાંથી એક સૈનિકોને પ્રસારિત કરવામાં આવશે:
a) ડોર્ટમંડ સિગ્નલ. તેનો અર્થ એ છે કે આક્રમણ 22 જૂનના રોજ આયોજન મુજબ શરૂ થશે અને તે આદેશો ખુલ્લેઆમ હાથ ધરવામાં આવી શકે છે;
b) એલ્ટન સિગ્નલ. તેનો અર્થ એ છે કે આક્રમણ બીજી તારીખ સુધી મુલતવી રાખવામાં આવ્યું છે; પરંતુ આ કિસ્સામાં જર્મન સૈનિકોની એકાગ્રતાના લક્ષ્યોને સંપૂર્ણ રીતે જાહેર કરવું જરૂરી રહેશે, કારણ કે બાદમાં પહેલેથી જ સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં હશે.
4. જૂન 22, 3 કલાક 30 મિનિટ: જમીન દળોના આક્રમણની શરૂઆત અને સરહદ પાર ઉડ્ડયનની ઉડાન. જો હવામાન પરિસ્થિતિઓ ઉડ્ડયનના પ્રસ્થાનમાં વિલંબ કરે છે, તો જમીન દળો તેમના પોતાના પર આક્રમણ શરૂ કરશે.
જર્મનમાંથી અનુવાદ: DMA પોટ્સડેમ, H 02.02/10/43, BI.689.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1951-536-10-1941
9. શકિયાઈ બોર્ડર ડિટેચમેન્ટના કમાન્ડિંગ સ્ટાફના પરિવારોને બહાર કાઢવાની પરવાનગી અંગે આંતરિક બાબતોના ડેપ્યુટી પીપલ્સ કમિશનર તરફથી મેમો
20 જૂન, 1941
યુક્રેનિયન SSR ના સરહદ સૈનિકોના વડા, મેજર જનરલ કોમરેડ ખોમેન્કોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે આ વર્ષે 18 જૂનના ડેટા અનુસાર. ગ્રુબેશોવમાં જર્મન રિકોનિસન્સ પોઈન્ટ કથિત રીતે તેની પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરે છે અને દુશ્મનાવટના કહેવાતા ફાટી નીકળવાના સંબંધમાં પાછળની તરફ જાય છે.
બીએસએસઆરના એનકેવીડીના સરહદી સૈનિકોના વડા, લેફ્ટનન્ટ જનરલ કોમરેડ બોગદાનોવે અહેવાલ આપ્યો કે બાલ્ટિક મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના કમાન્ડરના આદેશથી, ટૌરોજેન દિશાના રેડ આર્મી એકમોના કમાન્ડિંગ સ્ટાફના પરિવારો સ્થળાંતર કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. .
ટી. બોગદાનોવ શકિયાઈ સરહદી ટુકડીના કમાન્ડરોના પરિવારોને ખાલી કરવા માટે સૂચનાઓ માંગે છે, જેના માટે તેમને તૈયાર થવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
NKVD સરહદ સૈનિકોની 7 મી એર સ્ક્વોડ્રનના કમાન્ડરે આ વર્ષે 20 જૂને અહેવાલ આપ્યો હતો. તેને બ્લેક સી ફ્લીટના કમાન્ડર તરફથી સ્ક્વોડ્રનને ઓડેસા નેવલ બેઝના કમાન્ડરના ઓપરેશનલ સબઓર્ડિનેશનમાં સ્થાનાંતરિત કરવા, તેને એકત્રીત કરવા અને તેને સંપૂર્ણ લડાઇ તત્પરતામાં લાવવા માટે ટેલિગ્રાફિક ઓર્ડર મળ્યો.
હું તમારી સૂચનાઓ માટે પૂછું છું
લેફ્ટનન્ટ જનરલ મસ્લેનીકોવ
પ્રકાશિત: યુએસએસઆરના બોર્ડર ટ્રુપ્સ. 1939–1941: દસ્તાવેજો અને સામગ્રીનો સંગ્રહ./chap. સંપાદન પી. આઇ. ઝાયરિયાનોવ. – એમ: નૌકા, 1970. પૃષ્ઠ 402.
10. સરહદની સુરક્ષાને મજબૂત કરવાનો આદેશ
20 જૂન, 1941
સરહદ સુરક્ષાને મજબૂત કરવા માટે, હું આદેશ આપું છું:
1. જૂન 30, 1941 સુધી, કર્મચારીઓ સાથે સુનિશ્ચિત તાલીમ હાથ ધરવામાં આવવી જોઈએ નહીં.
2. પ્રશિક્ષણ ચોકીઓ પર તાલીમ શિબિરમાં રહેલા કર્મચારીઓને તરત જ લાઇન આઉટપોસ્ટ પર પાછા ફરવા જોઈએ અને હવેથી આગળની સૂચના સુધી બોલાવવામાં આવશે નહીં.
3. લાઇટ મશીન ગનર્સના તમામ કર્મચારીઓ તાલીમ ચોકીઓ પર ત્રણ દિવસીય તાલીમ શિબિરમાંથી પસાર થાય છે, દરેક લાઇન આઉટપોસ્ટમાંથી બે મશીનગનર્સને બોલાવે છે.
4. 30 જૂન, 1941 સુધી કર્મચારીઓને કોઈ દિવસની રજા આપવામાં આવશે નહીં.
5. રાત્રે બોર્ડર પેટ્રોલિંગ (23.00 થી 5.00 સુધી) દરેક ત્રણ લોકોની રચનામાં મોકલવું જોઈએ. તમામ લાઇટ મશીનગનનો ઉપયોગ સૌથી મહત્વપૂર્ણ દિશામાં નાઇટ સ્ક્વોડમાં થવો જોઈએ.
6. રાત્રે પોશાકમાં રહેવાનો સમયગાળો 6 કલાક છે, દિવસ દરમિયાન 4 કલાક.
7. ફરજ માટે લોકોની સંખ્યાની ગણતરી કરો જેથી કરીને 23.00 થી 5.00 સુધી તમામ લોકો સરહદ પર સેવા આપે, 23.00 સુધીમાં પેટ્રોલિંગમાંથી પાછા ફરનારા અને સંત્રી રક્ષકોને બાદ કરતાં.
8. વ્યક્તિગત, સૌથી વધુ સંવેદનશીલ પાર્શ્વ દિશાઓ પર, ચોકીના મદદનીશ વડાના આદેશ હેઠળ દસ દિવસ માટે ચોકીઓ ગોઠવો.
9. કંટ્રોલ સ્ટ્રીપને દિવસ દરમિયાન દરેક ટુકડીમાં બે વ્યક્તિઓ ધરાવતા ઘોડેસવારો દ્વારા તપાસવામાં આવવી જોઈએ, સેવા જીવન - 8 - 9 કલાક સાઇટની સાથે ડાબે અને જમણે સતત હિલચાલ.
10. રાત્રે, ગિયરબોક્સ અને દરેક પોઈન્ટ ઓછામાં ઓછા દર દોઢ કલાકે તપાસો. દરેક ચોકીની કમાન્ડ પોસ્ટને બે અથવા ત્રણ વિભાગોમાં વિભાજીત કરો.
11. બોર્ડર ગાર્ડ્સ સરહદ રેખાથી 300 મીટરથી વધુ નજીક સ્થિત હોવા જોઈએ નહીં.
પ્રકાશિત: યુએસએસઆરના બોર્ડર ટ્રુપ્સ. 1939–1941: દસ્તાવેજો અને સામગ્રીનો સંગ્રહ./chap. સંપાદન પી. આઇ. ઝાયરિયાનોવ. – એમ: નૌકા, 1970. પૃષ્ઠ 402-403.
11. લશ્કરી પરિષદ KOVO નંબર A1-00211 નો નિર્દેશ
11 જૂન, 1941
ટોચનું રહસ્ય
વિશેષ મહત્વ છે
ઉદા. નંબર 1
1. સરહદ સૈનિકોને ટેકો આપવા માટે ફાળવવામાં આવેલા એકમો અને ટુકડીઓને આવરી લેવાના લડાઇ તૈયારીના સમયને ઘટાડવા માટે, નીચેના પગલાં લો:
રાઇફલ, ઘોડેસવાર અને તોપખાના એકમો
a) સીલબંધ બોક્સમાં રાઇફલ કારતુસનો પોર્ટેબલ સપ્લાય રાખો. દરેક હેવી મશીનગન માટે, 50% દારૂગોળો લોડ અને બોક્સમાં પેક કરો, અને લાઇટ મશીનગન માટે, 50% લોડ કરેલા સામયિકો.
કારતુસ સાથેના બોક્સ, ભરેલા ટેપ અને ડિસ્કવાળા બોક્સ ખાસ સુરક્ષિત જગ્યામાં એકમોમાં સીલબંધ સંગ્રહિત હોવા જોઈએ.
સમયાંતરે ડિસ્ક અને કારતુસને તાજું કરો અને ટેપને સૂકવો. દર બે મહિને લાઇટ મશીનગન માટે ભરેલી ડિસ્ક બદલો.
b) હેન્ડ અને રાઇફલ ગ્રેનેડ દરેક યુનિટ માટે ખાસ બોક્સમાં યુનિટ વેરહાઉસમાં સેટમાં સંગ્રહિત હોવા જોઈએ.
c) તમામ કવર યુનિટ્સ માટે આર્ટિલરી શેલ્સ અને ઇમરજન્સી માઇન્સના દારૂગોળાનો 1/2 ભાગ સંપૂર્ણપણે સજ્જ હોવો જોઈએ. એકમોમાં જ્યાં, આ નિર્દેશ પ્રાપ્ત કરતા પહેલા, આર્ટિલરી શેલોના દારૂગોળાના 1/2 થી વધુ લોડને અંતે સજ્જ કરવામાં આવ્યું હતું, તેમનો આગળનો સંગ્રહ સજ્જ સ્વરૂપમાં છોડવો જોઈએ.
લશ્કરી એન્ટી એરક્રાફ્ટ આર્ટિલરી માટે, સંપૂર્ણપણે લોડ સ્વરૂપમાં બિન-રિપ્લેસમેન્ટ આર્ટિલરી શેલ્સનો 1/2 દારૂગોળો રાખો.
શેલને લૉક અને સીલબંધ અંગો અને ચાર્જિંગ બૉક્સમાં રાખો.
d) લશ્કરી રાસાયણિક, ઇજનેરી અને સંદેશાવ્યવહારના સાધનો દરેક એકમના સેટમાં એકમના વેરહાઉસમાં સંગ્રહિત કરવા જોઈએ.
e) ડફેલ બેગ અને બેકપેકમાં પ્લેસમેન્ટ માટે તૈયાર સ્વરૂપમાં પોર્ટેબલ ખાદ્ય પુરવઠો અને લડવૈયાઓનો વ્યક્તિગત સામાન સ્ટોર કરો.
વધુમાં, એકમના વેરહાઉસીસમાં, દરેક એકમ માટે દરરોજનો એક ખોરાક અને ઘાસચારો સ્ટોર કરો, જે યુનિટના કાફલામાં લોડ કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે. રસોડા અને કાફલાઓ તેમની સાથે પૂરા પાડવામાં આવેલ સાધનો અને સ્પેરપાર્ટ્સ સાથે સારી રીતે કાર્યકારી ક્રમમાં હોવા જોઈએ.
f) તમામ પ્રકારના મશીનો માટે બળતણનો પુરવઠો બે ફિલિંગ સ્ટેશન હોવો જોઈએ - એક કાર (ટ્રેક્ટર) ની ટાંકીમાં અને એક ટાંકીમાં (બેરલ).
g) શિયાળાની પરિસ્થિતિઓમાં, બધા એકમોને સમગ્ર એકમ, મિટન્સ અને છદ્માવરણ સૂટ માટે ગરમ અન્ડરવેર સાથે પ્રદાન કરવું આવશ્યક છે.
મોટર અને ટાંકી એકમો
h) યુનિટના વેરહાઉસમાં દરેક લડાયક વાહન માટે, અંતિમ લોડ કરેલા સ્વરૂપમાં બિન-રિપ્લેસમેન્ટ આર્ટિલરી શેલ્સનો 1/2 દારૂગોળો અને 50% કારતુસનો દારૂગોળો બેલ્ટ અને ડિસ્કમાં ભરેલ છે. એકમો જ્યાં, આ નિર્દેશ પ્રાપ્ત કરતા પહેલા, આર્ટિલરી શેલોના દારૂગોળાના લોડના 1/2 થી વધુ લોડ આખરે સજ્જ હતા, તેમનો આગળનો સંગ્રહ સજ્જ સ્વરૂપમાં ચાલુ રાખવો જોઈએ.
દર બે મહિને સ્ટોર્સને ફરીથી સજ્જ કરવું જોઈએ.
વાહનોમાં શેલો અને લોડ કરેલા સામયિકોનો સંગ્રહ લડાઇ ચેતવણીની જાહેરાત પર હાથ ધરવામાં આવવો જોઈએ.
b) અન્ય તમામ પ્રકારનો પુરવઠો રાઈફલ, ઘોડેસવાર અને આર્ટિલરી એકમો માટે ઉલ્લેખિત ક્રમમાં સંગ્રહિત થવો જોઈએ.
c) તમામ પ્રકારના મશીનો માટે બળતણનો પુરવઠો બે ફિલિંગ સ્ટેશન હોવો જોઈએ - એક કાર (ટ્રેક્ટર) ની ટાંકીમાં અને એક ટાંકીમાં (બેરલ).
2. એલર્ટ પર કવર એકમો અને સરહદ સૈનિકો સહાયક એકમો વધારવાના મુદ્દા પર વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ.
મેં ચેતવણીની તૈયારી માટે સમયમર્યાદા નક્કી કરી છે: ઘોડાથી દોરેલી રાઇફલ અને આર્ટિલરી એકમો માટે - 2 કલાક; ઘોડેસવાર, મોટરયુક્ત યાંત્રિક એકમો અને યાંત્રિક આર્ટિલરી માટે - 3 કલાક. શિયાળામાં, ભાગો અનુક્રમે 3 અને 4 કલાકમાં તૈયાર થાય છે. આધાર એકમો માટે, તૈયારી 45 મિનિટ છે.
જ્યારે યુનિટ કમાન્ડ દ્વારા લડાઇ ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવે છે, ત્યારે નીચેની પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવે છે:
a) એકમ માર્શલ લોમાં જાય તે પહેલાં સુરક્ષા અને તમામ કામ હાથ ધરવાની ક્ષમતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કમાન્ડ અને રેડ આર્મીના જવાનોને સંખ્યામાં ફાળવવામાં આવે છે. એન્ટિ-એરક્રાફ્ટ મશીન ગન અને આર્ટિલરી પૂર્વ-તૈયાર ફાયરિંગ પોઝિશન્સ પર કબજો કરે છે અને દુશ્મન એરક્રાફ્ટ અને પેરાટ્રૂપર્સ પર તરત જ ગોળીબાર કરવા માટે તૈયાર છે.
b) વેરહાઉસ, પાર્ક અને ગેરેજની સુરક્ષા મજબૂત કરવામાં આવી રહી છે.
c) પ્રથમ વર્ગ માટે અગ્નિ પુરવઠો, બળતણ અને ખોરાકનો પરિવહનક્ષમ પુરવઠો કાફલા (લડાઇ વાહનો) માં મૂકવામાં આવે છે; એસેમ્બલી પોઈન્ટ પર ફાયર સપ્લાયનો પોર્ટેબલ સપ્લાય આપવામાં આવે છે. ટાંકી એકમોમાં, કારતુસ અને શેલો સાથે સામયિકો વાહનોમાં મૂકવામાં આવે છે.
ડી) તે તપાસવામાં આવે છે કે તમામ લડાઇ અને પરિવહન વાહનો સંપૂર્ણપણે બળતણ અને તેલથી ભરેલા છે.
e) પૂર્વ-તૈયાર ઇમરજન્સી રિઝર્વ કાર્ડ ખાસ ઓર્ડર દ્વારા કમાન્ડ અને કંટ્રોલ કર્મચારીઓને અને સરહદ સૈન્ય સહાયક એકમોના કમાન્ડરોને - તરત જ આપવામાં આવે છે.
f) તમામ કર્મચારીઓને કોમ્બેટ ગેસ માસ્ક જારી કરવામાં આવે છે.
g) ટેલિફોન તત્વો ખાસ ઓર્ડર દ્વારા પાણીથી ભરવામાં આવે છે.
એલાર્મ પર એકમોનો ઉછેર અને એસેમ્બલી પોઈન્ટ્સ પર તેમના પ્રસ્થાનને ઓટોમેશનના બિંદુ પર લાવવું આવશ્યક છે, જેના માટે તે ખાસ કરીને એકમની સંપૂર્ણ આંતરિક દિનચર્યાને સ્પષ્ટપણે સ્થાપિત કરવા, કમાન્ડ કર્મચારીઓ માટે ચેતવણી સેવાને તપાસવા માટે જરૂરી છે.
પ્રોપર્ટીના સ્ટોરેજથી એકમોમાં તેના ઝડપી પ્રકાશનની ખાતરી કરવી જોઈએ.
3. એકમોની તત્પરતા ચકાસવા અને તેમને એલાર્મ પર ઝડપથી એસેમ્બલ થવાની તાલીમ આપવા માટે, મેં કોમ્બેટ ટ્રેનિંગ એલાર્મ્સ સેટ કર્યા છે.
લડાઇ પ્રશિક્ષણ એલાર્મ યુનિટ કમાન્ડર અને તેનાથી ઉપરના તાત્કાલિક અને સીધા ઉપરી અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે.
સૈન્ય અને જિલ્લાની લશ્કરી પરિષદની વિશેષ સૂચનાઓ અનુસાર, લશ્કરી વિભાગો અને જિલ્લા (કર્મચારીઓના વડાઓ, ઓપરેશનલ વિભાગો, લશ્કરી શાખાઓના વડાઓ) ના કમાન્ડરો દ્વારા લડાઇ તાલીમ એલાર્મ હાથ ધરવામાં આવી શકે છે.
એકમ કમાન્ડરની હાજરીમાં લડાઇ કવાયત હાથ ધરવામાં આવશ્યક છે.
લડાઇ તાલીમ ચેતવણી દરમિયાન તમારે:
એ) એકમોને એસેમ્બલી પોઈન્ટ પર લાવો (યુનિટના એલાર્મ પ્લાન મુજબ);
b) લડાઇ ચેતવણીના કિસ્સામાં સીલબંધ પેકેજ ખોલશો નહીં;
c) સૈનિકોને કારતુસ ન આપો, પરંતુ તેમને બહાર કાઢો અથવા તેમને એસેમ્બલી પોઇન્ટ પર લઈ જાઓ;
ડી) ટેલિફોન તત્વો અપલોડ કરશો નહીં;
e) ટોપોગ્રાફિક નકશાવાળા પેકેજો કમાન્ડ સ્ટાફને સોંપશો નહીં;
f) ચકાસણી કરતી વ્યક્તિના વિશેષ આદેશથી બોઈલરમાં ખોરાક મૂકો.
એસેમ્બલી પોઈન્ટ પર યુનિટની તપાસ કર્યા પછી, ઈન્સ્પેક્ટર તમામ સ્પષ્ટતા આપે છે અથવા યુનિટને તાલીમ કાર્ય સોંપે છે.
આ નિર્દેશના અનુસંધાનમાં, સૈન્યની સૈન્ય પરિષદો તરત જ ગૌણ રચનાઓ અને એકમોને સંબંધિત આદેશો જારી કરે છે અને તેમના ચોક્કસ અમલીકરણની ચકાસણીનું આયોજન કરે છે.
KOVO ટુકડીઓના કમાન્ડર
કર્નલ જનરલ કિર્પોનોસ
KOVO ના લશ્કરી પરિષદના સભ્ય
કોર્પ્સ કમિશનર વાશુગિન
KOVO ના ચીફ ઓફ સ્ટાફ
લેફ્ટનન્ટ જનરલ પુરકેવ
લેટરહેડ પર ટાઈપસ્ક્રીપ્ટ: “NGO USSR. કિવ લશ્કરી જિલ્લાના કમાન્ડર. બચ્ચા છે, જેમાં જી.કે. ઝુકોવા: “ટી. વટુટીન. તે બહાર કામ. 12.06.41.” મૂળ, ઓટોગ્રાફ.
TsAMO RF, f. 16, ઓપી. 2951, નંબર 265, પૃષ્ઠ. 26-30.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1957-542-100211-11-1941
12. મિલિટરી કાઉન્સિલ KOVO નંબર 504205 ને નિર્દેશ
13 જૂન, 1941
ટોચનું રહસ્ય
વિશેષ મહત્વ છે
જિલ્લાના સૈનિકોની લડાઇની તૈયારીમાં વધારો કરવા માટે, 1 જુલાઈ, 1941 સુધીમાં, જોડાયેલ નકશા અનુસાર, તમામ ડીપ ડિવિઝન અને કોર્પ્સ એકમો સાથેના કોર્પ્સ ડિરેક્ટોરેટને રાજ્યની સરહદની નજીક નવા કેમ્પમાં સ્થાનાંતરિત કરવા જોઈએ.
1) 31 sk - પર્યટન પર;
2) 36 sk - હાઇકિંગ;
3) 55 sk - હાઇકિંગ;
4) 49 sk – રેલ્વે અને હાઇક દ્વારા;
5) 37 sk - હાઇકિંગ.
સરહદી વિભાગોને સ્થાને છોડી દો, તે ધ્યાનમાં રાખીને કે રાજ્યની સરહદ પર તેમની ઉપાડ, જો જરૂરી હોય તો, ફક્ત મારા વિશેષ આદેશ દ્વારા જ હાથ ધરવામાં આવી શકે છે. કેમ્પ પાર્કિંગ માટે 164 પાયદળ વિભાગ 17 જૂન, 1941 સુધીમાં પાછો ખેંચી લેવામાં આવશે:
1) એક સંયુક્ત સાહસ - ડુનાવત્સીમાં, 20 કિ.મી. ઉત્તર હર્ટ્ઝ;
2) એક સંયુક્ત સાહસ - લાર્ગા વિસ્તારમાં;
3) બાકીના ભાગો - ખોટીન પ્રદેશમાં.
ટુકડીની હિલચાલ સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખવી જોઈએ.
કૂચ વ્યૂહાત્મક કસરતો દરમિયાન, રાત્રે હાથ ધરવામાં આવવી જોઈએ.
સૈનિકો સાથે, અગ્નિ પુરવઠો અને ઇંધણ અને લુબ્રિકન્ટ્સના તમામ પરિવહનક્ષમ અનામતો પાછા ખેંચો. શિયાળાના ક્વાર્ટર્સની રક્ષા કરવા માટે, સખ્ત રીતે જરૂરી લઘુત્તમ સંખ્યામાં સૈન્ય કર્મચારીઓ રાખો, જે મોટાભાગે સ્વાસ્થ્યના કારણોસર અભિયાન માટે અયોગ્ય હોય છે.
પરિવારોને ન લો.
1 જુલાઈ, 1941 સુધીમાં કુરિયર દ્વારા અમલ પહોંચાડો.
પરિશિષ્ટ: 500,000 કાર્ડ – એક.
યુએસએસઆરના સંરક્ષણના પીપલ્સ કમિશનર
સોવિયત સંઘના માર્શલ એસ. ટિમોશેન્કો
રેડ આર્મીના જનરલ સ્ટાફના ચીફ
આર્મી જનરલ જી. ઝુકોવ
લેટરહેડ પર હસ્તપ્રત: "યુએસએસઆરના પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સ." રેડ આર્મીના જનરલ સ્ટાફના ઓપરેશન્સ ડિરેક્ટોરેટના ડેપ્યુટી ચીફ મેજર જનરલ અનિસોવ દ્વારા પ્રમાણિત નકલ. ત્યાં કચરા છે.
TsAMO RF, f. 16, ઓપી. 2951, નંબર 261, પૃષ્ઠ. 20-21.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1964-549-504205-13-1941
13. યુએસએસઆર એલ/જી 0042 ના સંરક્ષણ કમિશનરનો ઓર્ડર
19 જૂન, 1941
ટોચનું રહસ્ય
ઉદા. નંબર 1
વિષયવસ્તુ: એરફિલ્ડ્સ, લશ્કરી એકમો અને જિલ્લાઓના મહત્વપૂર્ણ લશ્કરી સ્થાપનોના છદ્માવરણ વિશે.
એરફિલ્ડ્સ અને ચાવીરૂપ લશ્કરી સ્થાપનોને છદ્માવરણ કરવા માટે હજુ સુધી નોંધપાત્ર કંઈ કરવામાં આવ્યું નથી.
એરફિલ્ડ ક્ષેત્રો બધા વાવેલા નથી, ભૂપ્રદેશના રંગને મેચ કરવા માટે રનવે દોરવામાં આવ્યા નથી, અને એરફિલ્ડની ઇમારતો, તેજસ્વી રંગોથી તીવ્રપણે ઉભા છે, દસ કિલોમીટર સુધી નિરીક્ષકનું ધ્યાન આકર્ષિત કરે છે.
છદ્માવરણનો સંપૂર્ણ અભાવ અને અનમાસ્કિંગ ચિહ્નો અને સિગ્નલોના ઉપયોગ સાથે એરફિલ્ડ સેવાઓની નબળી સંસ્થા સાથે એરફિલ્ડ પર એરક્રાફ્ટની ભીડ અને રેખીય ગોઠવણી એરફિલ્ડને સંપૂર્ણપણે અનમાસ્ક કરે છે.
આધુનિક એરફિલ્ડ તેની આસપાસના વાતાવરણમાં સંપૂર્ણપણે ભળી જવું જોઈએ અને એરફિલ્ડ પરની કોઈ પણ વસ્તુ હવાથી ધ્યાન આકર્ષિત કરવી જોઈએ નહીં.
આર્ટિલરી અને મિકેનાઇઝ્ડ એકમો છદ્માવરણ વિશે સમાન બેદરકારી દર્શાવે છે: તેમના ઉદ્યાનોની ભીડ અને રેખીય ગોઠવણી માત્ર ઉત્તમ અવલોકન પદાર્થો જ પ્રદાન કરે છે, પરંતુ હવામાંથી મારવા માટે ફાયદાકારક લક્ષ્યો પણ આપે છે.
ટાંકી, સશસ્ત્ર વાહનો, કમાન્ડ અને મોટરચાલિત અને અન્ય સૈનિકોના અન્ય વિશેષ વાહનોને પેઇન્ટથી દોરવામાં આવે છે જે તેજસ્વી પ્રતિબિંબ આપે છે અને તે માત્ર હવામાંથી જ નહીં, પણ જમીન પરથી પણ સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે.
વેરહાઉસ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ લશ્કરી સ્થાપનોને છદ્માવરણ માટે કંઈ કરવામાં આવ્યું નથી.
હું ઓર્ડર આપું છું:
1. 1.7.41 સુધીમાં, આસપાસના વિસ્તારના રંગને મેચ કરવા માટે તમામ એરફિલ્ડને ઘાસ સાથે વાવો, રનવેને રંગ કરો અને આસપાસની પૃષ્ઠભૂમિ અનુસાર સમગ્ર એરફિલ્ડ પર્યાવરણનું અનુકરણ કરો.
2. એરફિલ્ડની આજુબાજુની ઇમારતો જેવી જ શૈલીમાં એરફિલ્ડની ઇમારતો અને છત સહિતની પેઇન્ટિંગ કરો. બળતણ સંગ્રહ ટાંકી જમીનમાં દફનાવી જોઈએ અને ખાસ કરીને કાળજીપૂર્વક છદ્માવરણ કરવું જોઈએ.
3. એરક્રાફ્ટની રેખીય અને ભીડવાળી વ્યવસ્થા સખત પ્રતિબંધિત છે; એરક્રાફ્ટની વિખેરાયેલી અને છદ્માવરણ સ્થિતિ હવામાંથી તેમની સંપૂર્ણ અદ્રશ્યતાની ખાતરી કરે છે.
4. 5.7 સુધીમાં ગોઠવો. બોર્ડર સ્ટ્રીપના 500 કિમીના દરેક એવિએશન બેઝિંગ એરિયામાં 8 - 10 ખોટા એરફિલ્ડ છે, તેમાંના દરેકને 40 - 50 એરક્રાફ્ટ મોક-અપ્સથી સજ્જ છે.
5. 1.7 સુધીમાં, પેઇન્ટ ટેન્ક, સશસ્ત્ર વાહનો, કમાન્ડ, વિશેષ અને પરિવહન વાહનો. છદ્માવરણ પેઇન્ટિંગ માટે, સ્થાન અને ક્રિયાના ક્ષેત્રોના ભૂપ્રદેશના સંબંધમાં મેટ પેઇન્ટનો ઉપયોગ કરો. તે પેઇન્ટનો ઉપયોગ કરવા માટે સખત પ્રતિબંધિત છે જે ઝગઝગાટ આપે છે.
6. જોખમી ઝોનમાં સમાવિષ્ટ જિલ્લાઓએ સમાન છદ્માવરણ પગલાં લેવા જોઈએ: વેરહાઉસ, વર્કશોપ, ઉદ્યાનો અને 15.7.41 સુધીમાં હવાથી તેમની સંપૂર્ણ અદ્રશ્યતાની ખાતરી કરો.
7. જવાબદાર દ્વારા અવલોકન દ્વારા એરફિલ્ડ, વેરહાઉસ, લડાઇ અને પરિવહન વાહનોની છદ્માવરણ તપાસો. જિલ્લા મુખ્યાલયના કમાન્ડર અને ફોટોગ્રાફ. તેમના દ્વારા શોધાયેલ તમામ ખામીઓ તાત્કાલિક સુધારવી જોઈએ.
8. જનરલ સ્ટાફના ચીફ દ્વારા 1.7 અને 15.7.41ના રોજ અમલીકરણ પહોંચાડો.
યુએસએસઆરના સંરક્ષણના પીપલ્સ કમિશનર
સોવિયત સંઘના માર્શલ (એસ. ટિમોશેન્કો)
રેડ આર્મીના જનરલ સ્ટાફના ચીફ
આર્મી જનરલ (ઝુકોવ)
ટાઇપસ્ક્રીપ્ટ, મૂળ, ઓટોગ્રાફ.
આરજીવીએ. દસ્તાવેજોનો સંગ્રહ.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1997-582-0042-19-1941
14. મોરચાના સંગઠન અને કમાન્ડ કર્મચારીઓની નિમણૂક પર
21 જૂન, 1941
ખાસ ફોલ્ડર
આઈ
1. વિનિત્સામાં લશ્કરી પરિષદની બેઠક સાથે બે સૈન્ય ધરાવતા દક્ષિણી મોરચાનું આયોજન કરો.
2. દક્ષિણ મોરચાના કમાન્ડર તરીકે કોમરેડ ટ્યુલેનેવની નિમણૂક કરો, તેમને મોસ્કો લશ્કરી જિલ્લાના કમાન્ડરનું પદ છોડીને.
3. સધર્ન ફ્રન્ટની મિલિટરી કાઉન્સિલના સભ્ય તરીકે કોમરેડ ઝાપોરોઝેટ્સની નિમણૂક કરો.
II
કામરેજના સેકન્ડમેન્ટને કારણે. સધર્ન ફ્રન્ટની મિલિટરી કાઉન્સિલના સભ્ય તરીકે ઝાપોરોઝેટ્સે, પીપલ્સ કમિશનર ઑફ સ્ટેટ કંટ્રોલ તરીકેનો હોદ્દો જાળવી રાખીને, લાલ સૈન્યના રાજકીય પ્રચારના મુખ્ય નિર્દેશાલયના વડા તરીકે કોમરેડ મેહલિસની નિમણૂક કરી.
III
1. બીજી હરોળની સેનાના કમાન્ડર તરીકે કોમરેડ બુડિયોનીની નિમણૂક કરો.
2. બોલ્શેવિક્સની ઓલ-યુનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના સેક્રેટરી, કોમરેડ માલેન્કોવને બીજી લાઇનની સૈન્યની લશ્કરી પરિષદના સભ્ય તરીકે નિયુક્ત કરો.
3. પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સ, કોમરેડ ટિમોશેન્કો અને સેકન્ડ લાઇન આર્મીના કમાન્ડર, કોમરેડ બુડિયોનીને બ્રાયન્સ્ક સ્થિત હેડક્વાર્ટર ગોઠવવા સૂચના આપો.
IV
શરૂઆતની સૂચના આપો જનરલ સ્ટાફ કોમરેડ ઝુકોવ દક્ષિણપશ્ચિમ અને દક્ષિણ મોરચાના સામાન્ય નેતૃત્વ, સ્થળ પર મુલાકાતો સાથે.
વી
સાઈટ મુલાકાતો સાથે, ઉત્તરી મોરચાના સામાન્ય નેતૃત્વ સાથે કોમરેડ મેરેત્સ્કોવને સોંપો.
VI
બોલ્શેવિક્સની ઓલ-યુનિયન કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની લેનિનગ્રાડ સિટી કમિટીના સેક્રેટરી, કોમરેડ કુઝનેત્સોવને ઉત્તરી મોરચાની લશ્કરી પરિષદના સભ્ય તરીકે નિયુક્ત કરો.
હસ્તપ્રત, મૂળ, જી.એમ. માલેન્કોવનો ઓટોગ્રાફ. નોંધો અને સુધારાઓ છે.
એપી આરએફ, એફ. 3, ઓપ. 50, નંબર 125, પૃષ્ઠ. 75-76.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2011-596-21-1941
15. 12મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ નંબર 0033 ને ઓર્ડર
18 જૂન, 1941
જેલગવા
1. આ ઓર્ડરની પ્રાપ્તિ પછી, તમામ એકમોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકો.
2. લડાઇ ચેતવણી વધારવા માટેની યોજનાઓ અનુસાર એકમોને ચેતવણી પર મૂકો, પરંતુ પોતે એલાર્મ જાહેર કરશો નહીં. તમામ કામ ઝડપથી હાથ ધરો, પરંતુ ઘોંઘાટ વિના, ગભરાટ અને વાચાળતા વિના, ખોરાક, બળતણ અને લુબ્રિકન્ટ્સ, દારૂગોળો અને અન્ય પ્રકારના લશ્કરી-તકનીકી સહાયના પોર્ટેબલ અને પરિવહનક્ષમ પુરવઠા માટે જરૂરી ધોરણો ધરાવો. જીવન અને યુદ્ધ માટે જરૂરી છે તે જ તમારી સાથે લો.
3. દરેક એકમને કર્મચારીઓ સાથે ફરી ભરો. વ્યવસાયિક પ્રવાસોમાંથી તાત્કાલિક કર્મચારીઓને પાછા બોલાવો અને તેમને તમામ પ્રકારના કામ પરથી દૂર કરો. જૂના જમાવટના સ્થળો પર, જવાબદાર કમાન્ડરો અને રાજકીય કાર્યકરોની આગેવાની હેઠળની સુરક્ષા અને ગતિશીલતા કોષો માટે ન્યૂનતમ સંખ્યામાં લોકોને છોડી દો.
4. જૂન 18, 1941 ના રોજ 23.00 વાગ્યે, એકમો તેમના કબજા હેઠળના શિયાળાના ક્વાર્ટરમાંથી બહાર નીકળી ગયા અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું:
એ) મોટરાઇઝ્ડ રાઇફલ રેજિમેન્ટ વિના 28 મી ટાંકી વિભાગ - બુવોઇના (2648), ગ્રુડઝિયાઇ (2040), બ્રિડી (1046), નોરેકી (1850), (સિયાઉલિયા હાઇવેની તમામ પશ્ચિમમાં) ના જંગલોમાં.
20 જૂન, 1941 ના રોજ 5.00 સુધીમાં, કમાન્ડ પોસ્ટ નોરેકા (2050) ના ઉત્તર પશ્ચિમમાં 1.5 કિમી દૂર જંગલ હતું.
બી) 23મો પાન્ઝર વિભાગ - તિર્કશ્લિયા મી (3680), સેડા એમ (2366), ત્રિશકાઈ મી (1498) ના જંગલોમાં.
20 જૂન, 1941ના રોજ સાંજે 5.00 સુધીમાં, કમાન્ડ પોસ્ટ નેરિમડાઇચાઇ (ઉત્તરીય) (1886) થી 2 કિમી ઉત્તરે એક જંગલ હતું.
c) 202મો મોટરાઇઝ્ડ રાઇફલ વિભાગ તેની સંપૂર્ણતામાં - ડ્રેગના (9222), ગેસ્વી (9814), વાલ્ડેઇકી (8680), નૌકોનિસ (8418) ના વિસ્તારના જંગલોમાં.
19 જૂન, 1941 ના રોજ બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં, કમાન્ડ પોસ્ટ સેંકના (9416) થી 1.5 કિમી પૂર્વમાં એક જંગલ હતું.
d) 10મી મોટરસાઇકલ રેજિમેન્ટ સંપૂર્ણ બળમાં - દાવનોરા (1254) થી 2 કિમી ઉત્તર પશ્ચિમમાં જંગલમાં.
20 જૂન, 1941 ના રોજ સાંજે 5.00 સુધીમાં, કમાન્ડ પોસ્ટ દાવનોરા (1054) થી 1 કિમી ઉત્તરે એક જંગલ હતું.
e) 47મી અલગ મોટરાઇઝ્ડ એન્જિનિયરિંગ બટાલિયન સંપૂર્ણ બળમાં - 20 જૂન, 1941 ના રોજ 5.00 સુધીમાં એડોમિશ્કી (1256) થી 2 કિમી દક્ષિણે જંગલમાં.
f) 380મી અલગ સંચાર બટાલિયન - 12મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના મુખ્ય મથક સાથે.
5. માર્ચ ફક્ત રાત્રે જ હાથ ધરવામાં આવવી જોઈએ. એકાગ્રતાના ક્ષેત્રોમાં, કાળજીપૂર્વક તમારી જાતને છદ્માવવી અને સર્વાંગી સુરક્ષા અને દેખરેખ ગોઠવો. સ્લિટ્સ ડિગ કરો, કંપનીથી 300-400 મીટરના અંતરે કંપની સુધી સૈનિકોને વિખેરી નાખો.
6. ટ્રાફિક માર્ગો સાથે સાધનોને નિયમન અને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે સેવાનું આયોજન કરો.
7. એકાગ્રતાવાળા વિસ્તારોમાં ગૌણ એકમો સાથે મુશ્કેલી મુક્ત અને ઝડપી સંચાર સ્થાપિત કરો. 20 જૂન, 1941 ના રોજ 4.00 સુધીમાં, 12મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સની કમાન્ડ પોસ્ટ પર સંચાર પ્રતિનિધિઓને મોકલો, જેઓ પછી કોર્પ્સ કમાન્ડ પોસ્ટ પર કાયમી ધોરણે ઉપલબ્ધ રહેશે.
8. 18 જૂન, 1941 ના રોજ 23.00 સુધીમાં, કોર્પ્સ હેડક્વાર્ટર (જેલગાવા) ને ટેલિફોન અથવા ટેલિગ્રાફ દ્વારા "127" પ્રતીક સાથે શિયાળાના ક્વાર્ટરમાંથી પ્રસ્થાન વિશે જાણ કરો. ભવિષ્યમાં, ડે કેમ્પમાં આગમન અને એકાગ્રતા વિસ્તારમાં આગમન પર અહેવાલો સબમિટ કરવામાં આવશે.
9. 18 જૂન, 1941 ના રોજ 20.00 સુધીમાં, કૂચ માટેના તમારા ઓર્ડરનો સારાંશ કોડમાં જણાવો, તેમના માટે એકમો અને માર્ગો, પ્રદર્શનનો સમય, દિવસોનો સમય અને સ્થળ અને તેમના નવા વિસ્તારોમાં એકમોની સાંદ્રતા દર્શાવે છે. કૂચ અને મુખ્ય મથકના દિવસો દરમિયાન સમય અને સ્થળને ચોક્કસ રીતે દર્શાવવું ખાસ કરીને મહત્વનું છે.
10. 20.6.41 ના રોજ 4.00 થી 12મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સની કમાન્ડ પોસ્ટ - શહેરથી 2 કિમી પશ્ચિમે જંગલમાં. Naise (1266). 18 જૂન, 1941 ના રોજ 22.00 સુધી, કોર્પ્સ કમાન્ડ પોસ્ટ જેલગાવામાં હતી.
12મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના કમાન્ડર
મેજર જનરલ શેસ્ટોપાલોવ
કોર્પ્સના ચીફ ઓફ સ્ટાફ
કર્નલ કાલિનીચેન્કો
લખેલી નકલ.
TsAMO RF, f. 619, ઓપ. 266019с, નં. 11, નં. 14-15.
પ્રકાશિત: જનરલ સ્ટાફ. લશ્કરી વૈજ્ઞાનિક નિર્દેશાલય. મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધના લડાઇ દસ્તાવેજોનો સંગ્રહ. – એમ.: વોનિઝદાત, 1957. – ટી. 33.
16. 3જી, 4ઠ્ઠી અને 10મી સેનાના કમાન્ડરોને ZAPOVO નો નિર્દેશ. નિર્દેશક નંબર 1.
22 જૂન, 1941 02-25 – 02-35 વાગ્યે
નકલો LVO, PribOVO, KOVO, OdVO, નેવીને મોકલવામાં આવી છે
હું તાત્કાલિક અમલ માટે પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સનો આદેશ પ્રસારિત કરી રહ્યો છું:
1. જૂન 22 - 23, 1941 દરમિયાન, LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO ના મોરચે જર્મનો દ્વારા આશ્ચર્યજનક હુમલો શક્ય છે. હુમલો ઉશ્કેરણીજનક ક્રિયાઓથી શરૂ થઈ શકે છે.
2. અમારા સૈનિકોનું કાર્ય કોઈ પણ ઉશ્કેરણીજનક ક્રિયાઓને વશ થવાનું નથી જે મોટી ગૂંચવણોનું કારણ બની શકે.
તે જ સમયે, લેનિનગ્રાડ, બાલ્ટિક, પશ્ચિમી, કિવ અને ઓડેસા લશ્કરી જિલ્લાઓના સૈનિકો જર્મનો અથવા તેમના સાથીઓના સંભવિત આશ્ચર્યજનક હુમલાને પહોંચી વળવા માટે સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં હોવા જોઈએ.
હું ઓર્ડર આપું છું:
a) 22 જૂન, 1941 ની રાત્રિ દરમિયાન, રાજ્યની સરહદ પરના કિલ્લેબંધી વિસ્તારોના ગોળીબાર સ્થળો પર ગુપ્ત રીતે કબજો મેળવ્યો;
b) 22 જૂન, 1941 ના રોજ સવાર પહેલા, લશ્કરી ઉડ્ડયન સહિત તમામ ઉડ્ડયનને ફિલ્ડ એરફિલ્ડમાં વિખેરી નાખો, કાળજીપૂર્વક છદ્માવરણ કરો;
c) તમામ એકમોને લડાઇ તત્પરતા પર મૂકો. સૈનિકો વિખરાયેલા અને છદ્માવરણ રાખે છે;
ડી) સોંપાયેલ કર્મચારીઓમાં વધારાના વધારા વિના હવાઈ સંરક્ષણને સજ્જતા સામે લડવા માટે લાવો. શહેરો અને વસ્તુઓને અંધારું કરવા માટે તમામ પગલાં તૈયાર કરો;
e) વિશેષ ઓર્ડર વિના અન્ય કોઈપણ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરશો નહીં.
ટાઇમોશેન્કો
ઝુકોવ
પાવલોવ
ફોમિનીખ
ક્લિમોવ્સ્કી
ટાઈપસ્ક્રીપ્ટ. ત્યાં નોંધો છે: "22 જૂન, 1941 ના રોજ 01-45 વાગ્યે પ્રાપ્ત થઈ", "22 જૂન, 1941 ના રોજ 02-25 - 02-35 વાગ્યે મોકલવામાં આવી." મૂળ, ઓટોગ્રાફ
TsAMO RF, f. 208, ઓપી. 2513, ડી 71, એલ. 69.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2020-605-3-4-10-22-1941
17. LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO ની લશ્કરી પરિષદોને નિર્દેશ નંબર 2.
22 જૂન, 1941 7 કલાક 15 મિનિટ
પીપલ્સ કમિશનરને નકલ કરો
નૌકાદળ (USSR)
22 જૂન, 1941 ના રોજ સવારે 04 વાગ્યે જર્મન એરક્રાફ્ટે, કોઈપણ કારણ વિના, પશ્ચિમ સરહદ સાથેના અમારા એરફિલ્ડ્સ અને શહેરો પર હુમલો કર્યો અને બોમ્બમારો કર્યો.
તે જ સમયે, જર્મન સૈનિકોએ વિવિધ સ્થળોએ આર્ટિલરી ગોળીબાર કર્યો અને અમારી સરહદ પાર કરી.
જર્મની દ્વારા સોવિયેત યુનિયન પર અભૂતપૂર્વ હુમલાના સંદર્ભમાં, હું ઓર્ડર આપું છું:
1. સૈનિકો, તેમની તમામ શક્તિ અને સાધનસામગ્રી સાથે, દુશ્મન દળો પર હુમલો કરે છે અને સોવિયત સરહદનું ઉલ્લંઘન કરતા વિસ્તારોમાં તેમનો નાશ કરે છે.
2. દુશ્મન વિમાનોના એકાગ્રતા વિસ્તારો અને તેમના ભૂમિ દળોના જૂથને સ્થાપિત કરવા માટે જાસૂસી અને લડાયક વિમાનનો ઉપયોગ કરવો.
3. બોમ્બર અને એટેક એરક્રાફ્ટથી શક્તિશાળી હડતાલનો ઉપયોગ કરીને, દુશ્મનના એરફિલ્ડ્સ અને તેના ભૂમિ દળોના બોમ્બ જૂથો પર વિમાનનો નાશ કરો.
4. જર્મન પ્રદેશની 100 -150 કિમી સુધીની ઊંડાઈ સુધી હવાઈ હુમલાઓ કરવા જોઈએ.
બોમ્બ Koenigsberg અને Memel.
5. વિશેષ સૂચનાઓ સુધી ફિનલેન્ડ અને રોમાનિયાના પ્રદેશ પર દરોડા પાડશો નહીં.
ટાયમોશેન્કો
મલેન્કોવ
ઝુકોવ
ટાઈપસ્ક્રીપ્ટ, અપ્રમાણિત નકલ.
TsAMO RF, f. 132a, ઓપ. 2642, નંબર 41, પૃષ્ઠ. 1.2.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2023-607-2-22-1941-7-15
18. 7 જુલાઈ, 1941ના રોજ ધરપકડ કરાયેલ ડી.જી. પાવલોવની પૂછપરછના પ્રોટોકોલમાંથી (અંતરો).
7 જુલાઈ, 1941
જવાબ: હું પ્રથમ પરિસ્થિતિની રૂપરેખા આપીશ કે જેમાં જર્મન સૈનિકોએ રેડ આર્મી સામે લશ્કરી કાર્યવાહી શરૂ કરી.
22 જૂનના રોજ સવારે એક વાગ્યે પૂ. પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સના આદેશથી, મને ફ્રન્ટ હેડક્વાર્ટરમાં બોલાવવામાં આવ્યો. મારી સાથે મિલિટરી કાઉન્સિલના સભ્ય, કોર્પ્સ કમિશનર ફોમિનીખ અને ફ્રન્ટના ચીફ ઓફ સ્ટાફ, મેજર જનરલ ક્લિમોવસ્કીખ આવ્યા હતા.
પીપલ્સ કમિશનરે ફોન પર પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો: “સારું, તમે કેમ શાંત છો? મેં જવાબ આપ્યો કે જમણી બાજુએ જર્મન સૈનિકોની ખૂબ મોટી હિલચાલ જોવા મળી હતી, 3જી આર્મીના કમાન્ડર, કુઝનેત્સોવના અહેવાલ મુજબ, દોઢ દિવસથી, જર્મન મોટરચાલિત મિકેનાઇઝ્ડ સ્તંભો સુવાલી કિનારે સતત કૂચ કરી રહ્યા હતા. તેમના પોતાના અહેવાલ મુજબ, ઓગસ્ટો-સાપોટસ્કિન વિભાગ પર, જર્મનોએ ઘણી જગ્યાએ બેરિકેડ વાયર હટાવી દીધા હતા. ફ્રન્ટના અન્ય ક્ષેત્રોમાં, મેં જાણ કરી કે હું ખાસ કરીને બાયલોપોડલાસ્કા જૂથ વિશે ચિંતિત હતો.
મારા અહેવાલના જવાબમાં, પીપલ્સ કમિશનરે જવાબ આપ્યો: "શાંત રહો અને ગભરાશો નહીં, આજે સવારે તમારા મુખ્ય મથકને એકત્રિત કરો, કદાચ કંઈક અપ્રિય બનશે, પરંતુ કોઈપણ ઉશ્કેરણીનું જોખમ ન લો. જો કોઈ અલગ ઉશ્કેરણી હોય, તો કૉલ કરો. વાતચીત ત્યાં જ પૂરી થઈ.
પીપલ્સ કમિશનરની સૂચનાઓ અનુસાર, મેં તરત જ તમામ આર્મી કમાન્ડરોને HF ઓફિસમાં બોલાવ્યા, તેમને સ્ટાફ અને ઓપરેશનલ વિભાગોના વડાઓ સાથે સૈન્યના મુખ્યાલયમાં રિપોર્ટ કરવાનો આદેશ આપ્યો. મેં કમાન્ડરોને સૈનિકોને લડાઇની સ્થિતિમાં મૂકવા અને તમામ લડાઇ-પ્રકારની રચનાઓ અને અપૂર્ણ પ્રબલિત કોંક્રિટ પર પણ કબજો કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો.
મારા આ આદેશ પર, કુઝનેત્સોવે જવાબ આપ્યો કે, મેં અગાઉ આપેલી સૂચનાઓ અનુસાર, તેણે સૈનિકોને કારતુસનું વિતરણ કર્યું અને હવે તે માળખા પર કબજો કરવાનું શરૂ કરી રહ્યો છે.
10મી સૈન્યના કમાન્ડર, ગોલુબેવે અહેવાલ આપ્યો કે યુદ્ધની રમત પછી તેના કોર્પ્સનું મુખ્ય મથક સૈનિકોને તે જગ્યાએ લઈ જવા માટે છોડી દેવામાં આવ્યું હતું જ્યાં તેઓ યોજના અનુસાર રહેવાના હતા. મેં ગોલુબેવને તેના સૈનિકોને સંપૂર્ણ લડાઇની તૈયારીમાં રાખવા અને મારા આગળના આદેશોની રાહ જોવાની ચેતવણી આપી.
4 થી આર્મીના કમાન્ડર કોરોબકોવએ અહેવાલ આપ્યો કે તેમના સૈનિકો યુદ્ધ માટે તૈયાર છે. તેણે બ્રેસ્ટ ગેરિસનની લડાઇ તૈયારી તપાસવાનું વચન આપ્યું. આ માટે મેં કોરોબકોવને ધ્યાન દોર્યું કે ગેરીસન તે જગ્યાએ હોવું જોઈએ જ્યાં તે યોજના અનુસાર હોવું જોઈએ, અને સૂચવ્યું કે તેઓ તરત જ મારા આદેશનું પાલન કરવાનું શરૂ કરે.
કોપેક જિલ્લાના વાયુસેનાના કમાન્ડર અને તેના નાયબ તાયુર્સ્કી, જે મારી પાસે જિલ્લા મુખ્યાલય પર આવ્યા હતા, તેમણે મને જાણ કરી કે ઉડ્ડયન સંપૂર્ણ લડાઇ તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યું છે અને એરફિલ્ડ્સ પરના આદેશ અનુસાર વિખેરાઈ ગયું છે. NKO.
સેનાના કમાન્ડરો સાથેની આ વાતચીત સવારે લગભગ બે વાગ્યે થઈ હતી.
સવારે 3:30 કલાકે પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સે મને ફરીથી ફોન પર બોલાવ્યો અને પૂછ્યું - નવું શું છે? મેં તેને જવાબ આપ્યો કે હવે કંઈ નવું નથી, મેં સેનાઓ સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કર્યો છે અને કમાન્ડરોને અનુરૂપ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.
તે જ સમયે, મેં પીપલ્સ કમિશનરને જાણ કરી કે, એરફોર્સના વડા ઝિગરેવ દ્વારા એનઝેડ ગેસોલિનથી એરક્રાફ્ટને રિફ્યુઅલ કરવા અને એનઝેડ એન્જિનો સાથેના એન્જિનોને બદલવાની પ્રતિબંધની વિરુદ્ધ, મેં કોપ્ટ્સ અને તાયુર્સ્કીને આવો આદેશ આપ્યો. પીપલ્સ કમિશનરે મારા આ ઓર્ડરને મંજૂરી આપી. મેં પીપલ્સ કમિશનરને આર્મી કમાન્ડરો સાથે ગૌણ વાટાઘાટો પછી મારા સેક્ટરની આગળની પરિસ્થિતિ વિશે જાણ કરવાનું વચન આપ્યું હતું.
આગામી 15 મિનિટમાં મને કમાન્ડરો પાસેથી નીચેની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ:
10 મી આર્મીના કમાન્ડર તરફથી - "બધું શાંત છે"; 4 થી આર્મી તરફથી - "બધે અને બધું શાંત છે, સૈનિકો તમે સેટ કરેલ કાર્ય પૂર્ણ કરી રહ્યાં છે." જ્યારે મેં પૂછ્યું કે શું 22મી ટાંકી વિભાગ બ્રેસ્ટ છોડી રહ્યું છે, ત્યારે મને જવાબ મળ્યો: "હા, તે અન્ય એકમોની જેમ જ છોડી રહ્યું છે." 3જી આર્મીના કમાન્ડરે મને જવાબ આપ્યો કે તેની સાથે કંઈ નવું થયું નથી. કિલ્લેબંધી વિસ્તારના વડા, ઇવાનવના સૈનિકો કિલ્લેબંધીમાં છે, 56 મી પાયદળ વિભાગને યોજના અનુસાર તેના સોંપાયેલ સ્થાન પર પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે; 27 મી પાયદળ વિભાગ પણ તેની જગ્યાએ છે; દુશ્મનાવટની શરૂઆતના લગભગ એક મહિના પહેલા, મેં તેને સપોટસ્કિન-ગ્રોડનોથી ઓગસ્ટો-ગ્રેવો, સુખોવોમાં સ્થાનાંતરિત કર્યું. આ જગ્યાઓ જનરલ સ્ટાફ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે.
હું પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સને નવી પરિસ્થિતિની જાણ કરવા ગયો હતો અને હું મોસ્કો પહોંચે તે પહેલાં, કુઝનેત્સોવે મને ફોન પર ફોન કર્યો, અહેવાલ આપ્યો: “આખા મોરચે આર્ટિલરી અને મશીન-ગન ફાયર છે. ગ્રોડનો ઉપર, 50-60 જેટલા વિમાનો હેડક્વાર્ટર પર બોમ્બમારો કરી રહ્યા છે, મને ભોંયરામાં જવાની ફરજ પડી છે. મેં તેને ફોન પર કહ્યું કે "Grodno-41" (કવર પ્લાન માટેનો પરંપરાગત પાસવર્ડ) ફાઇલ દાખલ કરો અને ખચકાટ વિના કાર્ય કરો, મુખ્યાલય સાથે યોગ્ય સ્થાન લો. તે પછી, મેં તાત્કાલિક બાયલિસ્ટોકને ફોન કર્યો, બાયલિસ્ટોકે જવાબ આપ્યો: "હવે તે આગળ શાંત છે."
લગભગ 4.10 - 4.15 વાગ્યે મેં કોરોબકોવ સાથે વાત કરી, જેણે પણ જવાબ આપ્યો: "અહીં બધું શાંત છે."
લગભગ 8 મિનિટ પછી, કોરોબકોવે અહેવાલ આપ્યો કે "વિમાનોએ કોબ્રિન પર હુમલો કર્યો, આગળના ભાગમાં ભયંકર આર્ટિલરી ફાયર હતી." મેં સૂચન કર્યું કે કોરોબકોવ "કોબ્રીન 4l" ને ક્રિયામાં લાવે અને તેને સૈનિકોને તેના હાથમાં રાખવા અને સંપૂર્ણ જવાબદારી સાથે કાર્ય કરવાનું શરૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો.
કમાન્ડરોએ મને જે પણ જાણ કરી, મેં તરત જ અને સચોટપણે પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સને જાણ કરી. બાદમાં જવાબ આપ્યો: "પરિસ્થિતિ મુજબ કાર્ય કરો."
પ્રશ્ન: શા માટે જર્મનો આગળથી તોડીને આપણા પ્રદેશમાં ઊંડે સુધી ઘૂસવામાં સફળ થયા?
જવાબ: બ્રેસ્ટ દિશામાં, 3 યાંત્રિક કોર્પ્સે 6ઠ્ઠા અને 42મા વિભાગ પર એક સાથે હુમલો કર્યો; જેણે સંખ્યા અને સાધનોની ગુણવત્તા બંનેમાં દુશ્મનની શ્રેષ્ઠતા બનાવી. 4 થી આર્મીના કમાન્ડર, કોરોબકોવ, નિયંત્રણ ગુમાવ્યું અને, દેખીતી રીતે, મૂંઝવણમાં હોવાને કારણે, ઓછામાં ઓછા 4 થી વિભાગને આ દિશામાં ખેંચીને, તેના પોતાના દળો સાથે મુખ્ય દિશાને પૂરતા પ્રમાણમાં આવરી લેવામાં અસમર્થ હતો. દુશ્મને બોમ્બર એરક્રાફ્ટનો વિશાળ સમૂહ એ જ બ્રેસ્ટ દિશામાં 6ઠ્ઠા અને 42મા વિભાગમાં મોકલ્યો. કોરોબકોવના અહેવાલ મુજબ, આ વિમાને કાળજીપૂર્વક અમારા પાયદળના સ્થાન પર પ્રક્રિયા કરી, અને દુશ્મન ડાઇવ બોમ્બરોએ બંદૂક પછી બંદૂકને નિષ્ક્રિય કરી. હવામાં દુશ્મન ઉડ્ડયનનું વર્ચસ્વ સંપૂર્ણ હતું, ખાસ કરીને કારણ કે પહેલા જ દિવસે અમારા ફાઇટર એરક્રાફ્ટને ટેક ઓફ કર્યા વિના તમામ એરફિલ્ડ્સ પર સવારે 4 વાગ્યે એક સાથે દુશ્મનના હુમલા દ્વારા નોંધપાત્ર સંખ્યામાં પછાડવામાં આવ્યા હતા. કુલ મળીને, આ દિવસ દરમિયાન તમામ પ્રણાલીઓના 300 જેટલા વિમાનો, તાલીમ સહિત, પછાડવામાં આવ્યા હતા. આ બધું એટલા માટે થયું કારણ કે અંધારું હતું અને અમારું વિમાન ઉડાન ભરી શક્યું ન હતું. એરફિલ્ડ પર ઉડ્ડયન કેવી રીતે વિખેરાઈ ગયું તે હું વ્યક્તિગત રીતે શારીરિક રીતે તપાસી શક્યો નહીં, જ્યારે એર ફોર્સ કોલેટ્સના કમાન્ડર અને તેના ડેપ્યુટી તાયુર્સ્કી, ડેપ્યુટી. રાજકીય મોરચે, પિયારોવ અને એરફોર્સ ચીફ ઓફ સ્ટાફ તારનેન્કોએ મને જાણ કરી કે તેઓએ ઉડ્ડયનની કેન્દ્રિત જમાવટ પર પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સના આદેશને પૂર્ણ કર્યો છે.
જવાબ: હું બધી મુશ્કેલીઓનું મુખ્ય કારણ દુશ્મનની ટાંકી અને તેમની નવી સામગ્રીની પ્રચંડ શ્રેષ્ઠતા અને દુશ્મનના ઉડ્ડયનની પ્રચંડ શ્રેષ્ઠતાને માનું છું.
પ્રશ્ન: પશ્ચિમી મોરચા પર પ્રગતિ માટે કોણ જવાબદાર છે?
જવાબ: મેં પહેલેથી જ બતાવ્યું છે તેમ, આપણા પ્રદેશ પર જર્મન સૈનિકોની ઝડપી પ્રગતિનું મુખ્ય કારણ દુશ્મન વિમાનો અને ટાંકીઓની સ્પષ્ટ શ્રેષ્ઠતા હતી. વધુમાં, કુઝનેત્સોવ (બાલ્ટિક મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ) એ લિથુનિયન એકમોને ડાબી બાજુએ મૂક્યા, જે લડવા માંગતા ન હતા. બાલ્ટિક રાજ્યોની ડાબી પાંખ પર પ્રથમ દબાણ પછી, લિથુનિયન એકમોએ તેમના કમાન્ડરોને ગોળી મારીને ભાગી ગયા. આનાથી જર્મન ટાંકી એકમો માટે વિલ્નિયસથી મારા પર હુમલો કરવાનું શક્ય બન્યું. આ સાથે, કોરોબકોવ અને સેન્ડાલોવ દ્વારા તેમના એકમો સાથે 4 થી આર્મીના હેડક્વાર્ટરનું નિયંત્રણ ગુમાવવાથી બોબ્રુઇસ્ક દિશામાં દુશ્મનની ઝડપી પ્રગતિ અને 10 મી આર્મીના કમાન્ડર દ્વારા મારા આદેશનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતામાં ફાળો આપ્યો. , જનરલ ગોલુબેવ, દુશ્મન મિકેનાઇઝ્ડ જૂથને હરાવવા માટે 6ઠ્ઠી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ સાથે બ્રાયન્સ્ક પર હુમલો કરવા માટે, જે પછી વોલ્કોવિસ્કના વિસ્તારમાં મારા નિકાલ પર હતો, મને યોગ્ય હડતાલ જૂથની તકથી વંચિત રાખ્યો. .
પ્રશ્ન: શું તમારા ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી કોઈ દેશદ્રોહી ક્રિયાઓ થઈ હતી?
જવાબ: ના, એવું નહોતું. ઝડપથી બદલાતા વાતાવરણથી કેટલાક કામદારો થોડાક મૂંઝવણમાં હતા.
પ્રશ્ન : મોરચો તોડવામાં તમારો અંગત દોષ શું છે?
જવાબ: મેં જર્મન સૈનિકો દ્વારા સફળતાને રોકવા માટે તમામ પગલાં લીધાં. સામેની પરિસ્થિતિ માટે હું મારી જાતને દોષિત માનતો નથી.
પ્રશ્ન: તમે કેટલા સમય સુધી વેસ્ટર્ન સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટની કમાન્ડ કરી?
જવાબ: એક વર્ષ.
પ્રશ્ન: શું જિલ્લાના ભાગો લશ્કરી કાર્યવાહી માટે તૈયાર હતા?
જવાબ: નવા રચાયેલા 17મી, 20મી, 13મી, 11મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સને બાદ કરતાં જિલ્લાના એકમો લશ્કરી કાર્યવાહી માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. તદુપરાંત, 13 મી અને 11 મી કોર્પ્સમાં, દરેક એક વિભાગને તાલીમ આપવામાં આવી હતી, અને બાકીના, ભરતી મેળવ્યા પછી, ફક્ત તાલીમ સાધનો હતા, અને તે પછી પણ દરેક જગ્યાએ નહીં. 14મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ પાસે માત્ર એક જ નબળી પ્રશિક્ષિત મોટરાઇઝ્ડ ડિવિઝન અને ટાંકી વિભાગોની રાઇફલ રેજિમેન્ટ હતી.
પ્રશ્ન: જો જિલ્લાના મુખ્ય ભાગો લશ્કરી કાર્યવાહી માટે તૈયાર હતા, તો તમને સમયસર ખસેડવાનો આદેશ મળ્યો, તો પછી સોવિયેત પ્રદેશમાં જર્મન સૈનિકોની ઊંડી પ્રગતિ ફક્ત ફ્રન્ટ કમાન્ડર તરીકેની તમારી ગુનાહિત ક્રિયાઓને આભારી હોઈ શકે છે.
જવાબ: હું આ આરોપને સ્પષ્ટપણે નકારું છું. મેં રાજદ્રોહ કે વિશ્વાસઘાત કર્યો નથી.
પ્રશ્ન: રાજ્યની સરહદની સમગ્ર લંબાઈ સાથે, તમે જે સેક્ટરને આદેશ આપ્યો હતો ત્યાં જ, જર્મન સૈનિકો સોવિયેત પ્રદેશમાં ઊંડે સુધી ઘૂસી ગયા હતા. હું પુનરાવર્તન કરું છું કે આ તમારા તરફથી રાજદ્રોહી ક્રિયાઓનું પરિણામ છે.
જવાબ: મારા મોરચે સફળતા એટલા માટે આવી કારણ કે મારી પાસે નવું મટિરિયલ યુનિટ નહોતું, ઉદાહરણ તરીકે, કિવ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ પાસે હતું.
પૂછપરછ કરી:
Wreed ડેપ્યુટી તપાસ એકમના વડા
યુએસએસઆરના એનજીઓનું 3જી ડિરેક્ટોરેટ
કલા. બટાલિયન કમિશનર પાવલોવ્સ્કી
યુએસએસઆરના એનજીઓના 3 જી ડિરેક્ટોરેટના તપાસનીસ
મિલી રાજ્ય સુરક્ષા લેફ્ટનન્ટ કોમરોવ
હસ્તપ્રત, મૂળ.
કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ FSB. આર્કાઇવલ અને ઇન્વેસ્ટિગેટિવ ફાઇલ નંબર R-24000, પૃષ્ઠ. 23-53.
પ્રકાશિત: "...1941 ની વસંતમાં રશિયાનો નાશ કરો." (એ. હિટલર, જુલાઈ 31, 1940): યુએસએસઆર અને જર્મનીની ગુપ્તચર સેવાઓના દસ્તાવેજો. 1937-1945", કોમ્પ. યામ્પોલ્સ્કી વી.પી. - એમ.; કુચકોવો ફીલ્ડ, 2008. – પૃષ્ઠ 457-481.
19. બાલ્ટિક સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના હેડક્વાર્ટરનો નિર્દેશ (અર્ક)
18 જૂન, 1941
જિલ્લાના લશ્કરી કામગીરીના થિયેટરને ઝડપથી લડતની તૈયારીમાં લાવવા માટે, હું આદેશ આપું છું:
4. 8મી અને 11મી સેનાના કમાન્ડરને:
એ) દરેક સૈન્યની સાઇટ પર ફિલ્ડ વેરહાઉસ, ટેન્ક-વિરોધી ખાણો, વિસ્ફોટકો અને કર્મચારી વિરોધી અવરોધોના નિર્માણ માટે યોજનામાં પ્રદાન કરવામાં આવેલ ચોક્કસ અવરોધોના નિર્માણ માટેના બિંદુઓ નક્કી કરો. 21.6.41 સુધીમાં સંગઠિત વેરહાઉસમાં ઉલ્લેખિત મિલકતને કેન્દ્રિત કરો;
b) માઇનફિલ્ડ્સ નાખવા, ટીમોની રચના, તેમને ક્યાં ફાળવવી અને તેમની કાર્ય યોજના નક્કી કરવી. આ બધું સરહદી વિભાગોના કમાન્ડરો દ્વારા;
c) વિલિયા, નેવ્યાઝા, ડુબીસા નદીઓના ક્રોસિંગના નિર્માણ માટે ઉપલબ્ધ સામગ્રી (રાફ્ટ્સ, બાર્જ, વગેરે) ની તૈયારી શરૂ કરો. ક્રોસિંગ પોઈન્ટની સ્થાપના જિલ્લા મુખ્યાલયના ઓપરેશનલ વિભાગ સાથે સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવશે.
11મી આર્મીની મિલિટરી કાઉન્સિલની 30મી અને 4થી પોન્ટૂન રેજિમેન્ટને ગૌણ કરો. નદી પર પુલ બનાવવા માટે છાજલીઓ સંપૂર્ણ તૈયારીમાં રાખો. નેમન. કસરતોની શ્રેણીમાં, આ રેજિમેન્ટ્સ દ્વારા પુલ બનાવવા માટેની શરતો તપાસો, પૂર્ણ કરવાની ન્યૂનતમ સમયમર્યાદા હાંસલ કરો;
e) 8 મી અને 11 મી સૈન્યના સૈન્યના કમાન્ડર - ઝોનના સૌથી મહત્વપૂર્ણ પુલોને નષ્ટ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે: રાજ્યની સરહદ અને સિયાઉલિયાની પાછળની લાઇન, કૌનાસ, આર. નેમાને આ પુલોની શોધખોળ કરવા, તેમાંથી દરેક માટે વિસ્ફોટકોની સંખ્યા, ડિમોલિશન ટીમો નક્કી કરવા અને તેમાંથી નજીકના બિંદુઓ પર તોડી પાડવા માટેના તમામ સાધનો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું. સેનાની સૈન્ય પરિષદ દ્વારા પુલોને નષ્ટ કરવાની યોજનાને મંજૂરી આપવી જોઈએ.
નિયત તારીખ 6/21/41.
7. આર્મી ટુકડીઓના કમાન્ડર અને એબીટીવી જિલ્લાના વડાને.
દરેક ઓટોબેટના ખર્ચે ટાંકીઓની અલગ પ્લાટુન બનાવો, આ હેતુ માટે ટ્રક પર કન્ટેનરની સ્થાપનાનો ઉપયોગ કરીને, બનાવેલ અલગ પ્લાટુનની સંખ્યા 4 છે.
સમાપ્તિ તારીખ: 23 જૂન, 1941.
આ અલગ પ્લાટૂનને મોબાઈલ રિઝર્વ તરીકે રાખવા માટે: ટેલશાઈ, સિયાઉલિયાઈ, કીડાની, આયોનોવા સેના કમાન્ડરોના નિકાલ પર.
e) જિલ્લાના એકમોમાંથી ગેસોલિન ટાંકીઓ પસંદ કરો (મિકેનાઇઝ્ડ અને એવિએશન સિવાય) અને દરેકને 50 ટકા સ્થાનાંતરિત કરો. 3 અને 12 માઇક્રોન પર. અંતિમ તારીખ: જૂન 21, 1941;
f) દરેક મશીન અને ટ્રેક્ટરને સ્પેરપાર્ટ્સ અને OST ના વડા દ્વારા, રિફ્યુઅલિંગ મશીનો (ફનલ, બકેટ્સ) માટે એક્સેસરીઝ સાથે પ્રદાન કરવા માટેના તમામ પગલાં લો.
PribOVO ટુકડીઓના કમાન્ડર
કર્નલ જનરલ કુઝનેત્સોવ
લશ્કરી પરિષદના સભ્ય
કોર્પ્સ કમિશનર ડીબ્રોવા
કર્મચારી વર્ગ ના અગ્રણી
લેફ્ટનન્ટ જનરલ ક્લેનોવ
સ્ક્રિપ્ટ.
TsAMO RF, f. 344, ઓપી. 5564, નંબર 1, પૃષ્ઠ. 34-35.
પ્રકાશિત: મિલિટરી હિસ્ટ્રી મેગેઝિન. 1989. - નંબર 5. - પૃષ્ઠ 46.
20. બાલ્ટિક વિશેષ લશ્કરી જિલ્લાના મુખ્ય મથકના હુકમમાંથી અર્ક
19 જૂન, 1941
1. સંરક્ષણ રેખાના સાધનોનું સંચાલન કરો. એસડીની મુખ્ય લાઇન પર પોઝિશન તૈયાર કરવા પર ભાર, જેના પર કામ વધુ મજબૂત કરવામાં આવશે.
2. ક્ષેત્રમાં કામ પૂરું કરો. પરંતુ જો દુશ્મન રાજ્યની સરહદનું ઉલ્લંઘન કરે તો જ આગળની સ્થિતિ લો.
ફોરફિલ્ડમાં અને (માં) મુખ્ય રક્ષણાત્મક ઝોન બંને સ્થાનો પર ઝડપી કબજો સુનિશ્ચિત કરવા માટે, સંબંધિત એકમો સંપૂર્ણપણે લડાઇ તત્પરતામાં હોવા જોઈએ.
તમારી સ્થિતિ પાછળના વિસ્તારમાં, સરહદ એકમો સાથે સંચારની વિશ્વસનીયતા અને ગતિ તપાસો.
3. અમારા એકમોમાં ઉશ્કેરણી અને ગભરાટ ટાળવા માટે વિશેષ ધ્યાન આપો, લડાઇની તૈયારી પર નિયંત્રણ મજબૂત કરો. શાંતિથી, નિશ્ચિતપણે, શાંતિથી બધું કરો. દરેક કમાન્ડર અને રાજકીય કાર્યકર્તાએ પરિસ્થિતિને સમજીને સમજવી જોઈએ.
4. આર્મી કમાન્ડરની યોજના અનુસાર માઇનફિલ્ડ્સ ઇન્સ્ટોલ કરો જ્યાં તેઓ રક્ષણાત્મક બાંધકામ યોજના અનુસાર સ્થિત હોવા જોઈએ. દુશ્મન માટે સંપૂર્ણ ગુપ્તતા અને તમારા એકમો માટે સલામતી પર ધ્યાન આપો. સૈન્ય કમાન્ડરની યોજના અનુસાર રોડાં અને અન્ય એન્ટી-ટેન્ક અને એન્ટી-કર્મચારી અવરોધો બનાવવા જોઈએ - રક્ષણાત્મક બાંધકામની યોજના અનુસાર પણ.
5. હેડક્વાર્ટર, કોર્પ્સ અને વિભાગો - તેમની કમાન્ડ પોસ્ટ્સ પર, જે સંબંધિત કમાન્ડરના નિર્ણય દ્વારા ટેન્ક વિરોધી સાધનો પ્રદાન કરે છે.
6. અમારા આગળ વધી રહેલા એકમોએ તેમના આશ્રય વિસ્તારોમાં જવું જોઈએ. રાજ્યની સરહદ પાર કરતા જર્મન વિમાનોના વધતા જતા કેસોને ધ્યાનમાં લો.
7. ફાયર સપ્લાય અને અન્ય પ્રકારના સપ્લાય સાથે એકમોને સતત ફરી ભરવાનું ચાલુ રાખો.
કૂચ અને સ્થળ પર સતત એકમોને એકસાથે મૂકો.
PribOVO ટુકડીઓના કમાન્ડર
કર્નલ જનરલ કુઝનેત્સોવ
રાજકીય પ્રચાર વિભાગના વડા
રાયબચી
કર્મચારી વર્ગ ના અગ્રણી
લેફ્ટનન્ટ જનરલ ક્લેનોવ
TsAMO RF, f. 344, ઓપી. 5564, 1, એલ. 34-36.
પ્રકાશિત: મિલિટરી હિસ્ટ્રી મેગેઝિન. 1989. - નંબર 5. - પૃષ્ઠ 47-48.
21. ZapOVO એર ડિવિઝનમાં ટેલિગ્રામ નંબર 217
સોવ. ગુપ્ત શ્રેણી "જી"
DECIPRED ટેલિગ્રામ N217
લિડા તરફથી સબમિટ 4-08 21.6.41 સ્વીકૃત 8-00 21.6.41
OSHS 8-05 21.6.41 દાખલ કર્યું
ડિસિફર્ડ 8-15 21.6.41.
સરનામું: એડી કમાન્ડર, એર-આધારિત વિસ્તારોના વડાઓ, વ્યક્તિગત હવાઈ સંરક્ષણ સ્ટેશનોના કમાન્ડર.
એરફોર્સ કમાન્ડરે તમામ એકમોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવાનો આદેશ આપ્યો, જરૂરી માત્રામાં દારૂગોળો પૂરો પાડવો અને એરફિલ્ડ, સામગ્રી અને પરિવહનને છદ્માવરણ માટે જરૂરી પગલાં લેવા. 6/21/41 ના રોજ અમલની જાણ કરો, હું 6/21/41 પુનરાવર્તન કરું છું. 18:00 સુધીમાં.
TsAMO RF, f. 14મી ગાર્ડ્સ BAP, ઓપ. 178446, મકાન 2, એલ. 310.
22. રેડ બેનર બાલ્ટિક ફ્લીટના કમાન્ડર તરફથી લેનિનગ્રાડ અને બાલ્ટિક વિશેષ લશ્કરી જિલ્લાઓના કમાન્ડર, સરહદ સૈનિકોના વડાને અહેવાલ
20 જૂન, 1941
19 જૂન, 1941 થી, રેડ બેનર બાલ્ટિક ફ્લીટના એકમોને યોજના નંબર 2 અનુસાર લડાઇની તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યા છે, કમાન્ડ પોસ્ટ્સ તૈનાત કરવામાં આવી છે, અને ફિનલેન્ડના અખાત અને ઇર્બ સ્ટ્રેટના મુખ પર પેટ્રોલિંગ સેવાને મજબૂત બનાવવામાં આવી છે. .
રેડ બેનર બાલ્ટિક ફ્લીટ વાઇસ એડમિરલ ટ્રિબ્યુટ્સના કમાન્ડર
સ્ક્રિપ્ટ
TsAMO RF, f. 221, ઓપી. 1394, 2, એલ. 59.
પ્રકાશિત: મિલિટરી હિસ્ટ્રી મેગેઝિન. 1989. - નંબર 5. - પૃષ્ઠ 48.
23. વી. એમ. મોલોટોવ અને રાજદૂત વી. શુલેનબર્ગ વચ્ચેની વાતચીત.
21 જૂન, 1941
જ્યારે બોલાવવામાં આવ્યો ત્યારે શુલેનબર્ગ દેખાયો. કામરેજ મોલોટોવે તેને જર્મન વિમાનો દ્વારા અમારી સરહદના ઉલ્લંઘન અંગેના નિવેદનની નકલ આપી, જે કોમરેડે કરવી જોઈતી હતી. ડેકાનોઝોવ રિબેન્ટ્રોપ અથવા વેઇઝસેકર.
શુલેનબર્ગ જવાબ આપે છે કે તે આ નિવેદન બર્લિનમાં પ્રસારિત કરશે અને જણાવે છે કે તે જર્મન વિમાનો દ્વારા સરહદ ઉલ્લંઘન વિશે કંઈ જાણતો નથી, પરંતુ તે બીજી બાજુના વિમાનો દ્વારા સરહદ ઉલ્લંઘન વિશે માહિતી મેળવે છે.
કામરેજ મોલોટોવ જવાબ આપે છે કે અમારા એરક્રાફ્ટ દ્વારા જર્મન સરહદના ઉલ્લંઘન વિશે જર્મન સરહદ સત્તાવાળાઓ તરફથી અમારી પાસે ઘણી ઓછી ફરિયાદો છે. અમારા તરફથી કોઈપણ સરહદ ઉલ્લંઘન એ એક દુર્લભ ઘટના છે, અને તે અનિવાર્ય છે, ઉદાહરણ તરીકે, કેટલાક કિસ્સાઓમાં પાઇલટ્સની બિનઅનુભવીતાને કારણે. જર્મન વિમાનો દ્વારા સરહદનું ઉલ્લંઘન અલગ પ્રકારનું છે. કામરેજ મોલોટોવ શુલેનબર્ગને જાહેર કરે છે કે જર્મનોએ, યોગ્ય રીતે, અમારા નિવેદનનો જવાબ આપવો જોઈએ. પછી કામરેજ મોલોટોવ શુલેનબર્ગને કહે છે કે તે તેને સોવિયેત-જર્મન સંબંધોની સામાન્ય પરિસ્થિતિ વિશે પૂછવા માંગે છે. કામરેજ મોલોટોવ શુલેનબર્ગને પૂછે છે કે મામલો શું છે, કે તાજેતરમાં જર્મન દૂતાવાસના ઘણા કર્મચારીઓ અને તેમની પત્નીઓએ મોસ્કો છોડી દીધું છે, યુએસએસઆર અને જર્મની વચ્ચે નિકટવર્તી યુદ્ધની અફવાઓ વધુને વધુ તીવ્ર સ્વરૂપમાં ફેલાવવામાં આવી રહી છે, કે શાંતિ-પ્રેમાળ TASS સંદેશ જૂન 13 જર્મનીમાં પ્રકાશિત થયું ન હતું, જો કોઈ હોય તો, યુએસએસઆર પ્રત્યે જર્મનીની અસંતોષ શું છે? કામરેજ મોલોટોવ શુલેનબર્ગને પૂછે છે કે શું તે આ ઘટનાઓ માટે સમજૂતી આપી શકે છે.
શુલેનબર્ગ જવાબ આપે છે કે આ બધા પ્રશ્નોનો આધાર છે, પરંતુ તે તેનો જવાબ આપી શકતો નથી, કારણ કે બર્લિન તેને બિલકુલ જાણ કરતું નથી. શુલેનબર્ગ પુષ્ટિ કરે છે કે જર્મન દૂતાવાસના કેટલાક કર્મચારીઓને ખરેખર પાછા બોલાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આ રિકોલથી દૂતાવાસના રાજદ્વારી કર્મચારીઓને સીધી અસર થઈ નથી. નેવલ એટેચી બૌમ્બાચ, ફોરેસ્ટ્રી એટેચીને યાદ કર્યા, જેનું કોઈ મહત્વ ન હતું. એશેનબ્રેનર, એરફોર્સ એટેચ, બર્લિનની વ્યવસાયિક સફરથી પાછા ફર્યા ન હતા. તે, શુલેનબર્ગ, અફવાઓથી વાકેફ છે, પરંતુ તે તેમને કોઈ સ્પષ્ટતા પણ આપી શકતો નથી.
કામરેજ મોલોટોવ જણાવે છે કે, તેમના મતે, યુએસએસઆરના સંદર્ભમાં જર્મન સરકાર અસંતુષ્ટ હોઈ શકે તેવું કોઈ કારણ નથી. સોવિયેત-યુગોસ્લાવ સંધિ, જે સોવિયેત-જર્મન સંબંધોની વિરુદ્ધ હોવાના કારણે વિદેશમાં ખૂબ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી હતી, તે મર્યાદિત છે, જેમ કે મેં અગાઉ સમજાવ્યું હતું, એક સાંકડી માળખામાં અને તે આપણા સંબંધોને અસર કરી શકતું નથી. હાલમાં, આ પ્રશ્ન સામાન્ય રીતે તેની સુસંગતતા ગુમાવી બેસે છે.
શુલેનબર્ગ પુનરાવર્તન કરે છે કે તે પૂછાયેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે અસમર્થ છે. એક સમયે તે હિટલરે સ્વીકાર્યો હતો. હિટલરે તેને પૂછ્યું, શુલેનબર્ગ, શા માટે યુએસએસઆરએ યુગોસ્લાવિયા સાથે કરાર કર્યો. સોવિયેત સરહદ પર જર્મન સૈનિકોની એકાગ્રતા અંગે, હિટલરે તેને કહ્યું કે આ કાર્યવાહી સાવચેતીના કારણે કરવામાં આવી છે. તે, શુલેનબર્ગ, અલબત્ત, આજે તેમને જે કહેવામાં આવ્યું હતું તે ટેલિગ્રાફ કરે છે, પરંતુ તે કામરેડ પાસેથી સંબંધિત માહિતી મેળવવાની સલાહ આપી શકે છે. ડેકાનોઝોવા. તેણે, શુલેનબર્ગે, અંગ્રેજી રેડિયો પરથી સંદેશો સાંભળ્યો કે કોમરેડ. ડેકાનોઝોવને રિબેન્ટ્રોપ દ્વારા ઘણી વખત સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો. જર્મન રેડિયોએ આ વિશે કંઈપણ જાણ કરી નથી.
કામરેજ મોલોટોવ જવાબ આપે છે કે તે અંગ્રેજી રેડિયોનો આ સંદેશ જાણે છે. તે સાચું નથી.
નિષ્કર્ષમાં, કામરેજ મોલોટોવ ખેદ વ્યક્ત કરે છે કે શુલેનબર્ગ પૂછેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકતા નથી.
અરજી
સહાયક-સંસ્મરણો
યુ.એસ.એસ.આર.ના ફોરેન અફેર્સ માટે પીપલ્સ કમિશરિએટ આ વર્ષે 21 એપ્રિલના રોજ મૌખિક નોંધ દ્વારા. જી. સોવિયેત સરહદ રક્ષકો દ્વારા નોંધાયેલા 80 કેસોમાં.
જો કે, ઉપરોક્ત નોંધ અંગે જર્મન સરકારની પ્રતિક્રિયા હજુ સુધી સોવિયેત સરકાર તરફથી મળી નથી.
વધુમાં, સોવિયેત સરકારે નોંધ લેવી જોઈએ કે છેલ્લા બે મહિનામાં જર્મન એરક્રાફ્ટ દ્વારા સોવિયેત સરહદનું ઉલ્લંઘન, એટલે કે આ વર્ષે 19 એપ્રિલથી. આ વર્ષે 19 જૂન સુધી. જી.
આ ફ્લાઇટ્સની વ્યવસ્થિત પ્રકૃતિ અને હકીકત એ છે કે સંખ્યાબંધ કેસોમાં જર્મન વિમાનો યુએસએસઆરમાં 100-150 કિલોમીટર કે તેથી વધુ ઊંડે ઉડાન ભરે છે.
સોવિયેત સરકાર, આ સંજોગોમાં જર્મન સરકારનું ધ્યાન દોરતા, જર્મન સરકાર જર્મન વિમાનો દ્વારા સોવિયેત સરહદના ઉલ્લંઘનને રોકવા માટે પગલાં લેવાની અપેક્ષા રાખે છે.
WUA RF, f. 06, ઓપી. 3, પૃષ્ઠ 1, 5, એલ. 8-11.
પ્રકાશિત: યુએસએસઆરની વિદેશ નીતિના દસ્તાવેજો. વોલ્યુમ 23. પુસ્તક. 2 (ભાગ 2). માર્ચ 2 - જૂન 22, 1941 - એમ.: આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો, 1998. -પી. 751-753.
24. ZapOVO ટુકડીઓના કમાન્ડરને નિર્દેશ
13 જૂન, 1941
1. જિલ્લાઓમાં સૈનિકોની લડાઇની તૈયારી વધારવા માટે, તમામ ડીપ રાઇફલ ડિવિઝન અને પાયદળ કોર્પ્સના કમાન્ડને કોર્પ્સ યુનિટ્સ સાથેના કવર પ્લાન (NCO ડાયરેક્ટિવ નંબર 503859/ ss/ov).
2. બોર્ડર ડિવિઝનોને સ્થાને છોડી દો, તેમના સોંપાયેલ વિસ્તારોમાં સરહદ પર પાછા ખેંચી લેવા, જો જરૂરી હોય તો, આ મારા વિશેષ આદેશ દ્વારા કરવામાં આવશે.
3. 44મી કોર્પ્સ, કોર્પ્સ કંટ્રોલ 108, 64, 161 અને 143મા ડિવિઝન અને કોર્પ્સ એકમોના ભાગ રૂપે - તમારી મુનસફી પ્રમાણે, બરાનોવિચી પ્રદેશમાં પાછા ફરો.
37મી પાયદળ વિભાગને લિડા વિસ્તારમાં ખસેડો, તેને 21મી પાયદળ કોર્પ્સમાં સમાવિષ્ટ કરો.
4. આ સૈનિકોની ઉપાડ 1 જુલાઈ, 1941 સુધીમાં પૂર્ણ થવી જોઈએ.
5. [જૂન 41] સુધીમાં કુરિયર દ્વારા દરેક કનેક્શન માટે ઉપાડનો ઓર્ડર અને સમય દર્શાવતો ઉપાડ પ્લાન સબમિટ કરો
યુએસએસઆરના સંરક્ષણના પીપલ્સ કમિશનર
સોવિયત સંઘના માર્શલ એસ. ટિમોશેન્કો
ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફ કે.એ.
આર્મી જનરલ જી. ઝુકોવ
લેટરહેડ પર હસ્તપ્રત: "NGO USSR." સહી કરી નથી.
TsAMO RF, f. 16, ઓપી. 2951, નંબર 242, પૃષ્ઠ. 132-133.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2018-603-22-1941
25. મોરચા નંબર 3 ની લશ્કરી પરિષદોને નિર્દેશ
22 જૂન, 1941
1. દુશ્મન, 22.6 દરમિયાન સુવાલ્કી મુખ્યથી ઓલિટા અને ઝમોસ્ક પ્રદેશમાંથી વ્લાદિમીર-વોલિન્સ્કી, રાડઝેખોવ ફ્રન્ટ પરના હુમલાઓ પહોંચાડે છે, 22.6 દરમિયાન તિલ્સિટ, સિયાઉલિયા અને સેડલેક, વોલ્કોવિસ્કની દિશામાં સહાયક હુમલાઓ, ભારે નુકસાન સહન કરીને, હાંસલ કરે છે. આ દિશામાં નાની સફળતા.
જર્મની સાથેની રાજ્ય સરહદના અન્ય વિભાગો અને રોમાનિયા સાથેની સમગ્ર રાજ્યની સરહદ પર, દુશ્મનના હુમલાને ભારે નુકસાન સાથે ભગાડવામાં આવ્યા હતા.
2. મેં 23 - 24.6 માટે સૈનિકોનું તાત્કાલિક કાર્ય સેટ કર્યું:
a) ઉત્તર-પશ્ચિમ અને પશ્ચિમી મોરચાના સૈનિકોના એકાગ્ર સંકેન્દ્રિત પ્રહારો સાથે, દુશ્મનના સુવાલ્કી જૂથને ઘેરી લો અને તેનો નાશ કરો અને 24 જૂનના અંત સુધીમાં સુવાલ્કી વિસ્તાર કબજે કરો:
b) મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના શક્તિશાળી કેન્દ્રિત હડતાલ સાથે, દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાના તમામ ઉડ્ડયન અને 5 અને 6A ના અન્ય સૈનિકો, વ્લાદિમીર-વોલિન્સ્કી, બ્રોડીની દિશામાં આગળ વધી રહેલા દુશ્મન જૂથને ઘેરી લે છે અને તેનો નાશ કરે છે. 24 જૂનના અંત સુધીમાં, લ્યુબ્લિન પ્રદેશને કબજે કરો.
3. હું ઓર્ડર આપું છું:
a) ઉત્તરી મોરચાની સેનાઓ રાજ્યની સરહદને મજબૂત રીતે આવરી લેવાનું ચાલુ રાખે છે. ડાબી બાજુની સરહદ સમાન છે.
b) ઉત્તર-પશ્ચિમ મોરચાની સેનાઓ, બાલ્ટિક સમુદ્રના કિનારાને મજબૂત રીતે પકડી રાખે છે, કૌનાસ વિસ્તારથી દુશ્મનના સુવાલ્કી જૂથની બાજુ અને પાછળના ભાગમાં શક્તિશાળી વળતો હુમલો કરે છે, પશ્ચિમી મોરચાના સહયોગથી તેનો નાશ કરે છે અને અંત સુધીમાં 24 જૂન, સુવાલ્કી વિસ્તાર કબજે કરો.
ડાબી બાજુની સરહદ સમાન છે.
c) પશ્ચિમી મોરચાની સેનાઓ, વોર્સો દિશામાં દુશ્મનને પાછળ રાખીને, ઓછામાં ઓછા બે મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના દળો અને સુવાલ્કી દુશ્મન જૂથના પાછળના ભાગમાં અને આગળના ઉડ્ડયન સાથે એક શક્તિશાળી વળતો હુમલો કરે છે, અને તેનો નાશ કરે છે. ઉત્તર-પશ્ચિમ મોરચો અને, 24 જૂનના અંત સુધીમાં, સુવાલ્કી વિસ્તાર કબજે કરો.
ડાબી બાજુની સરહદ સમાન છે.
d) દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાની સેનાઓ, હંગેરી સાથેની રાજ્ય સરહદને મજબૂત રીતે પકડી રાખે છે, લ્યુબ્લિનની સામાન્ય દિશામાં 5 અને 6 A, ઓછામાં ઓછા પાંચ યાંત્રિક કોર્પ્સ અને તમામ આગળના ઉડ્ડયન સાથે કેન્દ્રિત હુમલાઓ સાથે, દુશ્મન જૂથને ઘેરી લે છે અને તેનો નાશ કરે છે. 26 જૂનના અંત સુધીમાં વ્લાદિમીર-વોલિન્સ્કી, ક્રિસ્ટિનોપોલ ફ્રન્ટ પર આગળ વધીને, લ્યુબ્લિન પ્રદેશ પર કબજો મેળવ્યો. ક્રેકો દિશામાંથી તમારા માટે સલામત રીતે પ્રદાન કરો.
e) દક્ષિણી મોરચાની સેનાઓએ દુશ્મનને આપણા પ્રદેશ પર આક્રમણ કરતા અટકાવવું જોઈએ. જ્યારે દુશ્મન ચેર્નિવત્સી દિશામાં પ્રહાર કરવાનો પ્રયાસ કરે છે અથવા પી. તેનો નાશ કરવા ઉડ્ડયનના સહયોગમાં જમીન દળોના શક્તિશાળી હુમલાઓ સાથે પ્રુટ અને ડેન્યુબ; 23.6 ની રાત્રે બે મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ ચિસિનાઉના વિસ્તાર અને ચિસિનાઉના ઉત્તર-પશ્ચિમના જંગલોમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે.
4. બાલ્ટિક સમુદ્રથી હંગેરી સાથેની રાજ્ય સરહદ સુધીના આગળના ભાગમાં, હું રાજ્યની સરહદને પાર કરવા અને સરહદને ધ્યાનમાં લીધા વિના ક્રિયાઓને અધિકૃત કરું છું.
5. હાઈકમાન્ડનું ઉડ્ડયન:
a) 1st Av પર એક ફ્લાઇટ સાથે ઉત્તરપશ્ચિમ મોરચાને ટેકો આપો. bldg DD અને વેસ્ટર્ન ફ્રન્ટ 3જી Av પર એક જ ફ્લાઇટમાં. bldg સુવાલ્કી દુશ્મન જૂથને હરાવવાના તેમના મિશનના સમયગાળા માટે ડીડી;
b) DDના 18મા એર ડિવિઝનને દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચામાં સામેલ કરો અને 2જી Av પર એક ફ્લાઈટ સાથે દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાને ટેકો આપો. લ્યુબ્લિન દુશ્મન જૂથને હરાવવાના તેના મિશનના સમયગાળા માટે ડીડી કોર્પ્સ;
c) 4થી એવ. દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાના મુખ્ય જૂથ અને બ્લેક સી ફ્લીટમાં દળોના ભાગને મદદ કરવા માટે DD કોર્પ્સને મારા નિકાલ પર છોડી દો.
પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સ મેમ્બર ઓફ ધ ચીફ
યુએસએસઆર લશ્કરી પરિષદ
સોવિયત યુનિયનના માર્શલ
ટાઇમોશેન્કો
માલેન્કોવ
જનરલ સ્ટાફના વડા
રેડ આર્મી
આર્મી જનરલ ઝુકોવ
ટાઈપસ્ક્રીપ્ટ, પ્રમાણિત નકલ. ત્યાં એક નોંધ છે: "21-15 જૂન 22, 1941ના રોજ રવાના કરવામાં આવી."
TsAMO RF, f. 48a, ઓપી. 1554, નંબર 90, પૃષ્ઠ. 260-262.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2030-614-3-22-1941
26. રેડ આર્મીના કમાન્ડરોને "જનરલ પોકરોવ્સ્કી કમિશન" દ્વારા મોકલવામાં આવેલા પ્રશ્નો
1952 માં અધિકારીઓ અને સેનાપતિઓને પ્રશ્નો મોકલવામાં આવ્યા હતા
1941-1945 ના મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધનું વર્ણન વિકસિત કરતી વખતે. યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળાને લગતી સંખ્યાબંધ અસ્પષ્ટ અને અપૂર્ણ રીતે દસ્તાવેજીકૃત મુદ્દાઓ છે.
આ અસ્પષ્ટ પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે:
1. જ્યાં સુધી તેઓ ચિંતિત છે ત્યાં સુધી રાજ્યની સરહદના સંરક્ષણ માટેની યોજના સૈનિકોને જણાવવામાં આવી છે; આ યોજનાના અમલીકરણની ખાતરી કરવા માટે કમાન્ડ અને હેડક્વાર્ટર દ્વારા ક્યારે અને શું કરવામાં આવ્યું?
2. કયા સમયથી અને કયા આદેશના આધારે કવરિંગ ટુકડીઓ રાજ્યની સરહદમાં પ્રવેશવાનું શરૂ કર્યું અને તેમાંથી કેટલાને દુશ્મનાવટની શરૂઆત પહેલા તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા?
3. જ્યારે 22 જૂનની સવારે નાઝી જર્મની દ્વારા અપેક્ષિત હુમલાના સંબંધમાં સૈનિકોને એલર્ટ પર રાખવાનો આદેશ મળ્યો હતો; આ આદેશને અમલમાં મૂકવા માટે શું અને ક્યારે સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી અને સૈનિકો દ્વારા શું કરવામાં આવ્યું હતું?
4. શા માટે મોટાભાગની આર્ટિલરી તાલીમ કેન્દ્રોમાં સ્થિત હતી?
5. સૈનિકોના કમાન્ડ અને કંટ્રોલ માટે હેડક્વાર્ટર કેટલી હદ સુધી તૈયાર હતા અને યુદ્ધના પ્રથમ દિવસોમાં આની કામગીરીને કેટલી હદે અસર થઈ?
હું તમને ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર/સ્ટાફ/ડિવિઝન/કોર્પ્સ/ના વડા તરીકે, શક્ય હોય ત્યાં સુધી, આ મુદ્દાઓને પ્રકાશિત કરવા અને તેના દ્વારા મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધનું વધુ સંપૂર્ણ અને ઉદ્દેશ્ય વર્ણન વિકસાવવામાં મદદ કરવા માટે કહું છું.
કર્નલ જનરલ પોકરોવ્સ્કી
આ પ્રશ્નો M. A. Purkaev દ્વારા સર્વેક્ષણ સામગ્રીમાંથી લેવામાં આવ્યા છે
1952 માં આર્ટિલરી કમાન્ડરોને પ્રશ્નો મોકલવામાં આવ્યા હતા
1941-1945 ના મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધનું વર્ણન વિકસિત કરતી વખતે, "1941 ની રાજ્ય સરહદ સંરક્ષણ યોજના" અનુસાર સરહદી લશ્કરી જિલ્લાઓની એકાગ્રતા અને આર્ટિલરીની જમાવટના સમયગાળાને લગતા સંખ્યાબંધ અસ્પષ્ટ અને અપૂર્ણ રીતે દસ્તાવેજીકૃત મુદ્દાઓ છે. મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધની પૂર્વસંધ્યા.
આ અસ્પષ્ટ પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે:
1. આર્ટિલરી કેમ્પમાં તાલીમ શિબિરોમાં રાઇફલ કોર્પ્સ અને વિભાગોની મોટાભાગની આર્ટિલરી શા માટે હતી?
2. કઇ સંયુક્ત શસ્ત્ર રચનામાંથી આર્ટિલરીને તાલીમ શિબિરોમાં પાછી ખેંચી લેવામાં આવી ન હતી?
3. રચનાઓ અને એકમોની આર્ટિલરીને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવાનો આદેશ ક્યારે આપવામાં આવ્યો હતો? આ હુકમના અનુસંધાનમાં ભાગોમાં શું અને ક્યારે કરવામાં આવ્યું હતું?
4. પ્રશિક્ષણ શિબિરોમાં લાવવામાં આવેલા આર્ટિલરી યુનિટ્સ પાસે દારૂગોળાનો કેટલો સ્ટોક હતો? શું તે સમયે આ એકમોને દારૂગોળો સાથે ફરીથી ભરવાનું શક્ય હતું જ્યારે, યુદ્ધની શરૂઆતમાં, તેઓ શિબિરોમાંથી તેમના વિભાગો અને કોર્પ્સમાં જતા હતા?
5. શિબિરોમાં સ્થિત આર્ટિલરી તેમના એકમોમાં ક્યારે જોડાઈ? કવરિંગ યુનિટ્સ કઈ આર્ટિલરી સાથે નાઝી સૈનિકો સાથે યુદ્ધમાં જોડાયા હતા જેમણે વિશ્વાસઘાતથી અમારી સરહદોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું?
6. આર્ટિલરી એકમોને ટ્રેક્શનના માધ્યમો કેટલા અંશે પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા?
7. શું રાજ્યની સરહદ સંરક્ષણ યોજના અનુસાર કવરિંગ યુનિટ્સની આર્ટિલરી ફાયરિંગ પોઝિશન્સ નક્કી કરવામાં આવી હતી અને શું આર્ટિલરી માટે ફાયર પ્લાન અને ફાયરિંગ પોઝિશનના વિસ્તારોમાં તેને દૂર કરવાની યોજના વિકસાવવામાં આવી હતી?
હું તમને, આર્ટિલરીના ભૂતપૂર્વ વડા તરીકે, શક્ય તેટલી હદ સુધી, આ મુદ્દાઓને પ્રકાશિત કરવા અને તેના દ્વારા મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધનું વધુ સંપૂર્ણ અને ઉદ્દેશ્ય વર્ણન વિકસાવવા માટે કહું છું.
કર્નલ જનરલ પોકરોવ્સ્કી
આર્મી એર ફોર્સના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડરને 1952 માં મોકલવામાં આવેલા પ્રશ્નો
1941-1945 ના મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધનું વર્ણન વિકસિત કરતી વખતે, "1941 ની રાજ્ય સરહદ સંરક્ષણ યોજના" અનુસાર સરહદી લશ્કરી જિલ્લાઓમાં હવાઈ દળોની જમાવટ અને એકાગ્રતા સંબંધિત સંખ્યાબંધ અસ્પષ્ટ અને અપૂર્ણ રીતે દસ્તાવેજીકૃત મુદ્દાઓ છે. મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધની પૂર્વસંધ્યા.
આ અસ્પષ્ટ પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે:
1. યુદ્ધની પૂર્વસંધ્યાએ આર્મી એર ફોર્સ માટે એરફિલ્ડ નેટવર્કની જોગવાઈ?
2. શું હવાઈ રચનાઓ અને આર્મી એરફોર્સ એકમો સામગ્રી અને તેની ગુણવત્તાથી સજ્જ છે? આર્મી એરફોર્સ સાથે સેવામાં દાખલ થતા નવા પ્રકારના એરક્રાફ્ટમાં ફ્લાઇટ કર્મચારીઓ દ્વારા કેટલી હદ સુધી નિપુણતા પ્રાપ્ત થઈ છે? શું આર્મી એર ફોર્સના કર્મચારીઓ લડાયક કામગીરી કરવા માટે તૈયાર છે?
3. શું આર્મી એરફોર્સ કમાન્ડને 22 જૂનની સવારે નાઝી જર્મની દ્વારા સંભવિત હુમલાની જાણ હતી?
4. આર્મી એર ફોર્સને લડાઇની તૈયારીમાં લાવવાનો આદેશ ક્યારે મળ્યો હતો અને આ ઓર્ડરના અનુસંધાનમાં આર્મી એર ફોર્સ કમાન્ડ દ્વારા શું કરવામાં આવ્યું હતું?
5. ફાશીવાદી ઉડ્ડયન દ્વારા અચાનક હુમલાઓને નિવારવા માટે આર્મી એર ફોર્સ 22 જૂનની સવાર સુધીમાં કેટલી હદે તૈયાર હતી?
6. લડાઇની પરિસ્થિતિઓમાં ઉડ્ડયનને નિયંત્રિત કરવા માટે આર્મી હેડક્વાર્ટરનો ઉડ્ડયન વિભાગ કેટલો તૈયાર હતો અને આનાથી યુદ્ધના પ્રથમ દિવસોમાં તેની લડાઇ કામગીરીને કેટલી હદ સુધી અસર થઈ?
હું તમને આર્મી એર ફોર્સના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર તરીકે, શક્ય હોય ત્યાં સુધી આ મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડવા માટે કહું છું, અને ત્યાંથી મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધનું વધુ સંપૂર્ણ અને ઉદ્દેશ્ય વર્ણન વિકસાવવામાં મદદ કરે છે.
કર્નલ જનરલ પોકરોવ્સ્કી
સરહદી જિલ્લાઓના ગુપ્તચર વિભાગોના ભૂતપૂર્વ વડાઓને 1953માં મોકલવામાં આવેલા પ્રશ્નો.
1941-1945 ના મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધનું વર્ણન વિકસાવતી વખતે, યુદ્ધની પૂર્વસંધ્યાએ નાઝી સૈનિકોની સંભવિત ક્રિયાઓના જૂથના મુખ્ય મથકના મૂલ્યાંકનથી સંબંધિત સંખ્યાબંધ અસ્પષ્ટ પ્રશ્નો છે.
આ અસ્પષ્ટ પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે:
1. યુદ્ધની પૂર્વસંધ્યાએ જિલ્લા મથક પર નાઝી સૈનિકોનું જૂથ કેટલી હદ સુધી જાણીતું હતું?
2. કેવી રીતે દુશ્મન સૈનિકોના ખુલ્લા જૂથ અને તેની ક્રિયાઓની સંભવિત પ્રકૃતિનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું.
3. શું જીલ્લાના મુખ્ય મથક પાસે નાઝી જર્મની તરફથી દુશ્મનાવટની શરૂઆતના સમય વિશે માહિતી હતી?
4. ઇન્ટેલિજન્સ ડેટાનો ઉપયોગ કરીને જિલ્લા મુખ્યાલય પર કયો ઓર્ડર અસ્તિત્વમાં હતો (તેઓ કોને જાણ કરવામાં આવ્યા હતા, શું તેઓ સૈનિકોને મોકલવામાં આવ્યા હતા, શું તેઓ જનરલ સ્ટાફને રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા).
5. જિલ્લા સૈનિકોના કમાન્ડે ગુપ્ત માહિતીના આધારે જિલ્લા મુખ્યાલયના નિષ્કર્ષનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કર્યું.
6. યુદ્ધના પ્રથમ મહિનામાં સૈનિકો પાસેથી સમયસર ગુપ્ત માહિતી કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ અને આ ડેટાની સંપૂર્ણતા અને મૂલ્યની ડિગ્રી.
7. યુદ્ધના પહેલા મહિનામાં ગુપ્તચર વિભાગે કેવી રીતે કામ કર્યું.
હેડક્વાર્ટરના ગુપ્તચર વિભાગના ભૂતપૂર્વ વડા તરીકે, હું તમને આ મુદ્દાઓને શક્ય તેટલી હદ સુધી પ્રકાશિત કરવા અને તે દ્વારા મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધનું વધુ સંપૂર્ણ અને ઉદ્દેશ્ય વર્ણન વિકસાવવામાં મદદ કરવા માટે કહું છું.
કર્નલ જનરલ પોકરોવ્સ્કી
1953 માં લશ્કરી નેતાઓને મોકલવામાં આવેલ રીમાઇન્ડર પત્ર જેણે 1949 માં લશ્કરી વૈજ્ઞાનિક નિયામકની પ્રારંભિક વિનંતીનો જવાબ આપ્યો ન હતો.
તમને, મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળામાં સહભાગી તરીકે, યુદ્ધના પ્રથમ મહિના (સપ્ટેમ્બર સહિત) ની યાદો લખવાની વિનંતી મોકલવામાં આવી હતી.
આજ સુધી, કોઈ અજાણ્યા કારણોસર, તમારા તરફથી કોઈ પ્રતિસાદ મળ્યો નથી.
લશ્કરી-ઐતિહાસિક કાર્યોમાં વિકાસ અને સારાંશના મહત્વને ધ્યાનમાં લેતા મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળાની લશ્કરી કામગીરીના લક્ષણો અને અભ્યાસક્રમને ધ્યાનમાં લેતા, મુખ્ય લશ્કરી વૈજ્ઞાનિક નિર્દેશાલય તમને પ્રશ્નોની મર્યાદામાં સંસ્મરણો લખવા માટે ફરીથી પૂછવાનું જરૂરી માને છે. ઉપરોક્ત પત્રમાં રજૂ કરે છે.
કર્નલ જનરલ પોકરોવ્સ્કી
વિભાગીય અને રેજિમેન્ટલ કમાન્ડરોને 1956 માં મોકલવામાં આવેલા પ્રશ્નો.
મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધના પ્રારંભિક સમયગાળાની ઘટનાઓના વ્યાપક અને સત્યતાપૂર્ણ અભ્યાસની તાત્કાલિક જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને, લશ્કરી ઇતિહાસ વિભાગ તમને યુદ્ધમાં સહભાગી તરીકે, ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર તરીકે, તમારી યાદોને શેર કરવાની વિનંતી સાથે અપીલ કરે છે. લગભગ નીચેના પ્રશ્નો:
1. રેજિમેન્ટના સ્થાનો અને તે યુદ્ધની શરૂઆતમાં ક્યાં સ્થિત હતું.
2. પ્લાટૂન-ડિવિઝન સ્તરે હેડક્વાર્ટર અને કમાન્ડ કર્મચારીઓની સજ્જતાની ડિગ્રી.
3. સામગ્રી અને તકનીકી સહાય (ટ્રેક્શનના માધ્યમોની ઉપલબ્ધતા, વેરહાઉસમાં દારૂગોળો, બંદૂકો સાથે અને કર્મચારીઓ વચ્ચે, પરિવહન, સંદેશાવ્યવહાર, વગેરેની જોગવાઈ).
4. રેજિમેન્ટને લડાઇની તૈયારીમાં લાવવાનો આદેશ ક્યારે અને કોની પાસેથી મળ્યો અને તેને કયું કાર્ય મળ્યું.
5. શું ત્યાં પૂર્વ-તૈયાર ફાયરિંગ પોઝિશન્સ હતા, તેમના એન્જિનિયરિંગ સાધનોની હદ અને તેઓ ક્યારે કબજે કરવામાં આવ્યા હતા.
6. જૂન-જુલાઈ 1941માં રેજિમેન્ટની લશ્કરી કામગીરીની સંક્ષિપ્ત ઝાંખી. 22 જૂનથી 10 જુલાઈ સુધીની ઘટનાઓને વધુ વિગતવાર આવરી લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
અમે જે પ્રશ્નો ઉભા કરીએ છીએ તે તમારી યાદોના વર્ણનને મર્યાદિત ન કરવા જોઈએ. તે મુદ્દાઓને પ્રકાશિત કરવાની સલાહ આપવામાં આવશે જે તમારા મતે ધ્યાન આપવાના પાત્ર છે.
ડેપ્યુટી લશ્કરી ઇતિહાસ વિભાગના વડા
મેજર જનરલ સિચેવ
પ્રકાશિત: હું ફક્ત મેમરીમાંથી લખી રહ્યો છું... ગ્રેટ પેટ્રીયોટિક વોરના પ્રથમ દિવસોની આપત્તિ વિશે રેડ આર્મીના કમાન્ડર: 2 વોલ્યુમમાં./ કોમ્પ., લેખક. પ્રસ્તાવના, ભાષ્ય અને biogr. એસ.એલ. ચેકુનોવ દ્વારા નિબંધો. - એમ.: શિક્ષણ અને વિજ્ઞાનના પ્રમોશન માટે રશિયન ફાઉન્ડેશન. દિમિત્રી પોઝાર્સ્કી યુનિવર્સિટી, 2017.
27. જુલાઈ 22, 1941 ના રોજ યુએસએસઆરના સુપ્રીમ કોર્ટના લશ્કરી કોલેજિયમના બંધ કોર્ટ સત્રનો પ્રોટોકોલ.
મોસ્કો 22 જુલાઈ, 1941
ટોચનું રહસ્ય
ઓટીપી. 1 નકલ
અધ્યક્ષ: સશસ્ત્ર દળોના વકીલ વી.વી
સભ્યો: લશ્કરી વકીલ એ.એમ. ઓર્લોવ અને લશ્કરી વકીલ ડી. કેન્ડીબિન
સચિવ - લશ્કરી વકીલ એ.એસ. મઝુર
0 વાગ્યે 20 મિનિટ. પ્રિસાઇડિંગ ઑફિસરે કોર્ટની સુનાવણી શરૂ કરી અને જાહેરાત કરી કે પશ્ચિમી મોરચાના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર - આર્મી જનરલ દિમિત્રી ગ્રિગોરીવિચ પાવલોવ, પશ્ચિમી મોરચાના ભૂતપૂર્વ ચીફ ઑફ સ્ટાફ - મેજર જનરલ વ્લાદિમીર એફિમોવિચ ક્લિમોવસ્કીખ, બંનેના આરોપો પર કેસની વિચારણા કરવામાં આવશે. આર્ટ હેઠળ ગુનાઓ. કલા. BSSR ના ક્રિમિનલ કોડના 63-2 અને 76; પશ્ચિમી મોરચાના મુખ્ય મથકના સંચારના ભૂતપૂર્વ વડા - મેજર જનરલ આંદ્રે ટેરેન્ટેવિચ ગ્રિગોરીવ અને 4 થી આર્મીના ભૂતપૂર્વ કમાન્ડર - મેજર જનરલ એલેક્ઝાન્ડર એન્ડ્રીવિચ કોરોબકોવ, બંને આર્ટ હેઠળના ગુનામાં. BSSR ના ક્રિમિનલ કોડની 180 કલમ "6".
પ્રતિવાદીઓની ઓળખની ખાતરી કર્યા પછી, પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર તેમને પૂછે છે કે શું તેઓને આરોપની નકલ આપવામાં આવી હતી અને શું તેઓ પોતાને તેનાથી પરિચિત છે?
આરોપીઓએ હકારમાં જવાબ આપ્યો.
કોર્ટની રચના જાહેર કરવામાં આવે છે અને પ્રતિવાદીને કોર્ટમાંથી કોઈને પડકારવાનો અધિકાર સમજાવવામાં આવે છે જો આમ કરવા માટે કોઈ આધાર હોય તો.
પ્રતિવાદીઓએ કોર્ટની રચનાને પડકારી ન હતી.
ન્યાયિક તપાસની શરૂઆત પહેલા કોઈ અરજીઓ મળી ન હતી.
ન્યાયિક તપાસ:
પ્રમુખ ન્યાયાધીશ દોષારોપણ વાંચે છે અને પ્રતિવાદીઓને પૂછે છે કે શું તેમની સામેનો આરોપ સ્પષ્ટ છે અને શું તેઓ દોષિત ઠરે છે.
1. પ્રતિવાદી પાવલોવ. મારા પર લગાવવામાં આવેલ આરોપ સમજી શકાય તેવા છે. હું મારી જાતને સોવિયત વિરોધી લશ્કરી કાવતરામાં ભાગ લેવા માટે દોષિત કબૂલ કરતો નથી. હું ક્યારેય સોવિયેત વિરોધી કાવતરાખોર સંગઠનનો સભ્ય રહ્યો નથી.
હું એ હકીકત માટે દોષી કબૂલ કરું છું કે મારી પાસે 4 થી આર્મીના કમાન્ડર, કોરોબકોવ, બ્રેસ્ટમાંથી સૈનિકોને બહાર કાઢવાના મારા આદેશને પૂર્ણ કરે છે તે તપાસવાનો સમય નથી. જૂનની શરૂઆતમાં, મેં બ્રેસ્ટમાંથી એકમોને કેમ્પમાં પાછા ખેંચવાનો આદેશ આપ્યો. કોરોબકોવ મારા આદેશનું પાલન કરતો ન હતો, જેના પરિણામે શહેર છોડ્યા પછી દુશ્મન દ્વારા ત્રણ વિભાગોને પરાજિત કરવામાં આવ્યા હતા.
હું એ હકીકત માટે દોષી કબૂલ કરું છું કે મેં રેડ આર્મીના જનરલ સ્ટાફના નિર્દેશને મારી રીતે સમજ્યો હતો અને તેને અગાઉથી અમલમાં મૂક્યો ન હતો, એટલે કે દુશ્મન હુમલો કરે તે પહેલાં. હું જાણતો હતો કે દુશ્મન આગળ વધવાનો છે, પરંતુ મોસ્કોથી મને ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે બધું વ્યવસ્થિત છે, અને મને શાંત રહેવા અને ગભરાવાની જરૂર નથી. હું તે વ્યક્તિનું નામ આપી શકતો નથી જેણે મને આ કહ્યું.
અધ્યક્ષ. શું તમે કેટલાક કલાકો પહેલા એટલે કે જુલાઈ 21, 1941ના રોજ પ્રાથમિક તપાસમાં આપેલી તમારી જુબાનીની પુષ્ટિ કરો છો?
પ્રતિવાદી. હું તમને આ જુબાનીઓ પર વિશ્વાસ ન કરવા કહું છું. જ્યારે હું ખરાબ સ્થિતિમાં હતો ત્યારે મેં તેમને આપ્યા હતા. હું તમને 7 જુલાઈ, 1941ના રોજ પ્રાથમિક તપાસમાં આપેલી મારી જુબાની પર વિશ્વાસ કરવા કહું છું.
અધ્યક્ષ. તમારી જુબાની તારીખ 21 જુલાઈ, 1941 (એલડી. 82, વોલ્યુમ 1) માં તમે કહો છો: "મેરેત્સ્કોવ પાસેથી 1937 માં સ્પેનમાં રહીને ષડયંત્રના ધ્યેયો અને ઉદ્દેશ્યો વિશે પ્રથમ શીખ્યા."
પ્રતિવાદી. સ્પેનમાં હતા ત્યારે, મેં મેરેત્સ્કોવ સાથે એક વાતચીત કરી હતી, જે દરમિયાન મેરેત્સ્કોવએ મને કહ્યું: "ચાલો આપણે આ યુદ્ધમાં અનુભવ મેળવીએ અને આ અનુભવ આપણા સૈનિકોને ટ્રાન્સફર કરીએ." તે જ સમયે, પેરિસના અખબારોમાંથી, મેં રેડ આર્મીમાં અસ્તિત્વમાં રહેલા સોવિયત વિરોધી લશ્કરી કાવતરા વિશે શીખ્યા.
અધ્યક્ષ. થોડા કલાકો પહેલાં તમે કંઈક સંપૂર્ણપણે અલગ અને ખાસ કરીને તમારી દુશ્મન પ્રવૃત્તિઓ વિશે કહ્યું હતું.
પ્રતિવાદી. હું ક્યારેય સોવિયેત વિરોધી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થયો નથી. મેં ગાંડપણની સ્થિતિમાં સોવિયત વિરોધી લશ્કરી કાવતરામાં મારી ભાગીદારી વિશે જુબાની આપી.
અધ્યક્ષ. એ જ એલડી પર. 82, વોલ્યુમ 1, તમે કહો છો:
"કાવતરાના ધ્યેયો અને ઉદ્દેશ્યો, જે મેરેત્સ્કોવએ મને દર્શાવ્યા હતા, તે સૈન્યમાં નેતૃત્વમાં પરિવર્તન લાવવા માટે ઉકળે છે, જે કાવતરાખોરો - ઉબોરેવિચ અને તુખાચેવ્સ્કીને ખુશ કરતા સૈન્યના લોકોના વડા પર મૂકે છે."
શું તમે તેની સાથે આવી વાતચીત કરી હતી?
પ્રતિવાદી. મેં તેની સાથે આવી વાતચીત કરી નથી.
અધ્યક્ષ. તમે સ્પેનથી પાછા ફર્યા પછી સોવિયત વિરોધી લશ્કરી કાવતરું વિશે મેરેત્સ્કોવ સાથે શું વાતચીત કરી?
પ્રતિવાદી. સ્પેનથી પાછા ફર્યા પછી, મેરેત્સ્કોવ સાથે સૈન્યમાં છૂપાયેલા કાવતરા વિશેની વાતચીતમાં, મેં તેને પૂછ્યું કે આપણે આ બાસ્ટર્ડને ક્યાં મૂકીશું. મેરેત્સ્કોવે મને જવાબ આપ્યો: “હવે અમારી પાસે ષડયંત્રકારી બાબતો માટે સમય નથી. અમારું કામ શરૂ થઈ ગયું છે, અને અમારે અમારી સ્લીવ્ઝ રોલ કરીને કામ કરવાની જરૂર છે.”
અધ્યક્ષ. 21 જુલાઈ, 1941ના રોજ પ્રાથમિક તપાસમાં તમે આ વિશે સાવ અલગ વાત કહી. અને ખાસ કરીને બરફ પર. 83, વોલ્યુમ 1, તમે નીચેની જુબાની આપી છે:
“સ્પેનથી પાછા ફર્યા પછી, ષડયંત્રના મુદ્દાઓ પર મેરેત્સ્કોવ સાથેની વાતચીતમાં, અમે પોતાને નિષ્ફળતાથી બચાવવા માટે, અસ્થાયી રૂપે સોવિયેત વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ ન કરવા, ઊંડા ભૂગર્ભમાં જવાનો નિર્ણય લીધો, ફક્ત સેવામાં પોતાને દર્શાવવાનું. હકારાત્મક બાજુ."
પ્રતિવાદી. પ્રાથમિક તપાસમાં મેં કોર્ટમાં જે કહ્યું તે કહ્યું. તેના આધારે, તપાસકર્તાએ અલગ રીતે લખ્યું. મેં સહી કરી.
અધ્યક્ષ. બરફ પર 21 જુલાઈ, 1941 ના રોજની સમાન જુબાનીના 86 તમે કહો છો:
“મેરેત્સ્કોવ સાથે સતત સંપર્ક જાળવી રાખતા, બાદમાં, મારી સાથે વારંવારની વાતચીતમાં, વ્યવસ્થિત રીતે તેની પરાજયવાદી લાગણીઓ વ્યક્ત કરી, જર્મનો સાથેના આગામી યુદ્ધમાં લાલ સૈન્યની હારની અનિવાર્યતા સાબિત કરી. જર્મનીએ પશ્ચિમમાં લશ્કરી કાર્યવાહી શરૂ કરી તે ક્ષણથી, મેરેત્સ્કોવએ કહ્યું કે હવે જર્મનો પાસે આપણા માટે સમય નથી, પરંતુ જો તેઓ સોવિયેત યુનિયન પર હુમલો કરે અને જર્મન સૈન્ય જીતી જાય, તો તે આપણને વધુ ખરાબ કરશે નહીં.
શું તમે મેરેત્સ્કોવ સાથે આવી વાતચીત કરી છે?
પ્રતિવાદી. હા, મેં તેની સાથે આવી વાતચીત કરી હતી. આ વાતચીત મારી અને તેમની વચ્ચે જાન્યુઆરી 1940માં રાયવોલામાં થઈ હતી.
અધ્યક્ષ. આ કોને કહે છે "તે આપણા માટે વધુ ખરાબ નહીં થાય"?
પ્રતિવાદી. હું તેને સમજી ગયો, મારા માટે અને તેના માટે.
અધ્યક્ષ. શું તમે તેની સાથે સહમત છો?
પ્રતિવાદી. મને તેની સામે વાંધો નહોતો, કારણ કે આ વાતચીત દારૂ પીતી વખતે થઈ હતી. આ મારી ભૂલ છે.
અધ્યક્ષ. શું તમે આની જાણ કોઈને કરી છે?
પ્રતિવાદી. ના, અને આ પણ મારી ભૂલ છે.
અધ્યક્ષ. શું મેરેત્સ્કોવે તમને કહ્યું હતું કે સ્ટર્ન કાવતરામાં સહભાગી હતો?
પ્રતિવાદી. ના, મેં નથી કર્યું. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન, મેં સ્ટર્ન [એ]ને ષડયંત્રમાં સહભાગી ગણાવ્યો હતો કારણ કે ગુઆડાલજારાના યુદ્ધ દરમિયાન તેણે ગુઆડાલજારામાંથી એકમોને પાછી ખેંચી લેવાનો ફોજદારી આદેશ આપ્યો હતો. તેના આધારે, મેં તારણ કાઢ્યું કે તે ષડયંત્રમાં ભાગ લેનાર હતો.
અધ્યક્ષ. પ્રાથમિક તપાસમાં (કેસ 88, વોલ્યુમ 1) તમે નીચેની જુબાની આપી હતી:
“પક્ષ અને સરકારને છેતરવા માટે, હું ખાતરીપૂર્વક જાણું છું કે ટેન્ક, કાર અને ટ્રેક્ટર માટે યુદ્ધ સમયના ઓર્ડર માટેની જનરલ સ્ટાફની યોજના 10 ના પરિબળ દ્વારા વધારે પડતી અંદાજવામાં આવી હતી. જનરલ સ્ટાફે ક્ષમતાઓની ઉપલબ્ધતા દ્વારા આ અતિશય અંદાજને વાજબી ઠેરવ્યો, જ્યારે હકીકતમાં, ઉદ્યોગ દ્વારા આપવામાં આવતી ક્ષમતાઓ નોંધપાત્ર રીતે ઓછી હતી... આ યોજના સાથે, મેરેત્સ્કોવનો હેતુ યુદ્ધના સમય માટે સેનાને ટેન્ક, ટ્રેક્ટર અને કારના સપ્લાય માટેની તમામ ગણતરીઓને ગૂંચવવાનો હતો."
શું તમે આ નિવેદનોની પુષ્ટિ કરો છો?
પ્રતિવાદી. મૂળભૂત રીતે હા. તે યોજના હતી. એમાં આવી બકવાસ હતી. આના આધારે, હું એવા નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યો કે યુદ્ધ સમયના આદેશોની યોજના પક્ષ અને સરકારને છેતરવાના ઉદ્દેશ્યથી તૈયાર કરવામાં આવી હતી.
પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર પ્રતિવાદી પાવલોવની જુબાની વાંચે છે, જે તેણે તેની, પાવલોવની, વ્યક્તિગત વિશ્વાસઘાત પ્રવૃત્તિઓ વિશે પ્રાથમિક તપાસ (ld. 89, વોલ્યુમ 1) માં આપેલી હતી અને પ્રતિવાદીને પૂછે છે કે શું તે આ જુબાનીની પુષ્ટિ કરે છે.
પ્રતિવાદી. હું આ જુબાનીની પુષ્ટિ કરતો નથી. સામાન્ય રીતે, સંચાર કમાન્ડર નેતૃત્વ કરતું નથી. સૈન્યમાં સંચાર સંસ્થાનું નેતૃત્વ ચીફ ઓફ સ્ટાફ કરે છે, કમાન્ડર નહીં. મેં આ મુદ્દો લખ્યો છે કે, શ્રમજીવી અદાલતમાં ઝડપથી હાજર થવા માટે, મેં જાણીજોઈને લશ્કરમાં સંચાર સંસ્થાઓનું નેતૃત્વ કર્યું નથી.
મિસાઇલ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ અંગેની મારી જુબાની, કે મેં કથિત રીતે ઇરાદાપૂર્વક તેમને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવાનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો નથી, તે પણ વાસ્તવિકતા સાથે સુસંગત નથી. મારા ગૌણ કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારો અન્ય સ્થળો કરતાં વધુ સારી સ્થિતિમાં હતા, જેની પુષ્ટિ યુએસએસઆરના પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સ દ્વારા કરી શકાય છે.
અધ્યક્ષ. આ સંદર્ભે, ક્લિમોવસ્કીએ પ્રારંભિક તપાસ દરમિયાન જુબાની આપી:
"ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારોના બાંધકામ પરનું કામ અત્યંત ધીમી ગતિએ આગળ વધ્યું. દુશ્મનાવટની શરૂઆત સુધીમાં, 600 ફાયરિંગ પોઈન્ટ્સમાંથી, 189 સશસ્ત્ર હતા, અને તે પછી પણ તેઓ સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ ન હતા" (એલડી. 25, વોલ્યુમ 2).
પ્રતિવાદી. ક્લિમોવસ્કીખ એકદમ સાચું કહે છે. મેં સેન્ટ્રલ કમિટીને આની જાણ કરી.
અધ્યક્ષ. ક્યારે?
પ્રતિવાદી. મે 1941 માં
અધ્યક્ષ. પ્રારંભિક તપાસ દરમિયાન, તમે જાતે જ કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોની લડાઇ તત્પરતા વિશે જુબાની આપી હતી:
"મેં ઇરાદાપૂર્વક લડાઇની તૈયારી માટે કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારો લાવવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો ન હતો, પરિણામે, યુઆર સૈનિકો લડાઇ માટે તૈયાર ન હતા, અને યુઆર સૈનિકો મેની યોજના અનુસાર પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા ન હતા."
પ્રતિવાદી. હું આ પુરાવાઓની પુષ્ટિ કરું છું, હું ફક્ત એટલું જ કહું છું કે તેમાંથી "સભાનપણે" શબ્દ કાઢી નાખવામાં આવે.
અધ્યક્ષ. તમે જુલાઈ 21, 1941 ની તમારી જુબાની નીચે પ્રમાણે સમાપ્ત કરો છો:
"અગાઉ મારી નજીકના ઘણા રેડ આર્મી કમાન્ડરોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને દોષિત ઠેરવવામાં આવી હતી તે હકીકતથી ઉદાસ થઈને, મેં બદલો લેવાનો સૌથી નિશ્ચિત માર્ગ પસંદ કર્યો - જર્મની સાથેના યુદ્ધમાં રેડ આર્મીની હારનું આયોજન કરવું"...
"તુખાચેવ્સ્કી અને ઉબોરેવિચ તેમના સમયમાં જે નિષ્ફળ ગયા, એટલે કે જર્મનો માટે મોરચો ખોલો તે હું આંશિક રીતે કરવામાં સફળ રહ્યો" (એલડી. 92, વોલ્યુમ 1).
પ્રતિવાદી. મને ક્યારેય કોઈ ગુસ્સો નહોતો આવ્યો. મારી પાસે ગુસ્સે થવાનું કોઈ કારણ ન હતું. હું સોવિયત સંઘનો હીરો હતો. હું આર્મીમાં અગાઉના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે જોડાયેલો નહોતો. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન ષડયંત્ર અંગે 15 દિવસ સુધી મારી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. હું શક્ય તેટલી વહેલી તકે કોર્ટમાં હાજર થવા અને સેનાની વાસ્તવિક હાર વિશે તેમને જાણ કરવા માંગતો હતો. તેથી જ મેં ગુસ્સા વિશે લખ્યું અને મારી જાતને કંઈક એવું કહ્યું જે હું ક્યારેય નહોતો.
અધ્યક્ષ. શું તમે જુલાઈ 11, 1941ની તમારી જુબાનીની પુષ્ટિ કરો છો?
પ્રતિવાદી. ના, આ પણ ફરજીયાત જુબાની છે.
પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર પ્રતિવાદી પાવલોવની જુબાનીમાંથી એક અંશો વાંચે છે, જે તેમના દ્વારા 11 જુલાઇ, 1941 (કેસ ફાઇલ 65, વોલ્યુમ 1) ના રોજ પ્રાથમિક તપાસમાં નીચેની પ્રકૃતિની છે:
"...પશ્ચિમ મોરચા પર હારનું મુખ્ય કારણ કાવતરાખોર સંગઠનના સભ્ય તરીકે મારું વિશ્વાસઘાત કાર્ય છે, જોકે અન્ય ઉદ્દેશ્ય પરિસ્થિતિઓ, જે મેં 9 જુલાઈના રોજ પૂછપરછ દરમિયાન જાહેર કરી હતી, તેણે આમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું હતું."
પ્રતિવાદી. આ બધું ખોટું લખાયેલું છે. આ મારી ફરજિયાત જુબાની છે.
અધ્યક્ષ. 9 જુલાઈ, 1941ની તમારી જુબાની અંગે તમે શું કહો છો?
પ્રતિવાદી. આ નિવેદનો પણ સંપૂર્ણપણે અસત્ય છે. આ દિવસે મને 21 જુલાઈ, 1941 કરતાં પણ વધુ ખરાબ લાગ્યું.
અધ્યક્ષ. 9 જુલાઈ, 1941 બરફ પર. વોલ્યુમ 1 ના 59 માં તમે નીચેની જુબાની આપી છે:
"ઉડ્ડયનના સંબંધમાં. મેં ફિલ્ડ એરફિલ્ડ્સમાં ઉડ્ડયનના વિખેરવાના શબ્દ પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કર્યો, અને એરફિલ્ડ્સથી વ્યક્તિગત એરક્રાફ્ટ પર, મેં એરફોર્સ કમાન્ડર કોપ્ટ્સ અને તેના ડેપ્યુટી તાયુર્સ્કીના અહેવાલની ચોકસાઈ તપાસી ન હતી. મેં એક ગુનાહિત ભૂલ કરી હતી કે ઉડ્ડયન સરહદની નજીકના ક્ષેત્રીય એરફિલ્ડ્સ પર, અમારા હુમલાની ઘટનામાં તાલીમ માટેના હેતુવાળા એરફિલ્ડ્સ પર હતું, પરંતુ સંરક્ષણ માટે નહીં."
શું તમે આ નિવેદનોની પુષ્ટિ કરો છો?
પ્રતિવાદી. આ બિલકુલ સાચું છે. દુશ્મનાવટની શરૂઆતમાં, કોપેટ્સ અને તાયુર્સ્કીએ મને જાણ કરી કે તેઓએ ઉડ્ડયનની કેન્દ્રિત જમાવટ પર યુએસએસઆરના પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સના આદેશને પૂર્ણ કર્યો છે. પરંતુ હું શારીરિક રીતે તેમના રિપોર્ટની સાચીતા ચકાસી શક્યો નથી. પ્રથમ બોમ્બ ધડાકા પછી, એર ડિવિઝનનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. કોપેટ્સે પોતાને ગોળી મારી દીધી કારણ કે તે કાયર છે.
કોર્ટના સભ્યના પ્રશ્નોના, લશ્કરી વકીલ કોમરેડ કેન્ડીબિન, પ્રતિવાદી પાવલોવે જવાબ આપ્યો:
હું સમયસર જાણતો હતો કે જર્મન સૈનિકો અમારી સરહદની નજીક આવી રહ્યા છે, અને, અમારા ગુપ્તચર અહેવાલો અનુસાર, મેં જર્મન સૈનિકો દ્વારા સંભવિત આક્રમણની ધારણા કરી. મોસ્કોની ખાતરી હોવા છતાં કે બધું વ્યવસ્થિત હતું, મેં કમાન્ડરોને સૈનિકોને લડાઇની સ્થિતિમાં મૂકવા અને તમામ લડાઇ-પ્રકારની રચનાઓ પર કબજો કરવાનો આદેશ આપ્યો.
સૈનિકોને દારૂગોળો વહેંચવામાં આવ્યો હતો. તેથી, તે કહેવું અશક્ય છે કે અમે તૈયાર ન હતા.
હું 4 થી આર્મીના કમાન્ડર, કોરોબકોવને લગતી પ્રાથમિક તપાસની શરૂઆતમાં આપેલી મારી જુબાનીની સંપૂર્ણ પુષ્ટિ કરું છું.
મેં કમાન્ડરોને સૈનિકોને લડાઇની સ્થિતિમાં લાવવાનો આદેશ આપ્યા પછી, કોરોબકોવે મને જાણ કરી કે તેના સૈનિકો યુદ્ધ માટે તૈયાર છે. હકીકતમાં, તે બહાર આવ્યું છે કે પ્રથમ ગોળી પર તેના સૈનિકો ભાગી ગયા હતા.
મેં બ્રેસ્ટમાં સ્થિત 4 થી આર્મીની લડાઇ તૈયારીની સ્થિતિ તપાસી નથી. મેં કોરોબકોવનો શબ્દ લીધો કે તેના એકમો યુદ્ધ માટે તૈયાર છે.
કોર્ટના સભ્યના પ્રશ્નોના જવાબમાં, લશ્કરી વકીલ કોમરેડ ઓર્લોવ, પ્રતિવાદી પાવલોવે જવાબ આપ્યો:
હું માનું છું કે પશ્ચિમી મોરચાના તમામ સૈનિકો યુદ્ધ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર હતા. અને હું એમ નહીં કહીશ કે યુદ્ધ અમને આશ્ચર્યજનક અને તૈયારી વિના લઈ ગયું. 22-26 જૂન, 1941 ના સમયગાળા દરમિયાન, 4 થી આર્મીના અપવાદ સિવાય, જ્યાં કમાન્ડ સંપૂર્ણપણે મૂંઝવણમાં હતો, ત્યાં સૈનિકો અથવા નેતૃત્વ વચ્ચે કોઈ ગભરાટ નહોતો.
નવી રક્ષણાત્મક સ્થિતિમાં પીછેહઠ કરતી વખતે કોઈ અવ્યવસ્થા ન હતી. દરેકને ખબર હતી કે તેઓએ ક્યાં જવું છે.
બેલારુસની રાજધાની, મિન્સ્ક, હવાઈ સંરક્ષણ માટે તૈયાર હતી, વધુમાં, તે 4 વિભાગો દ્વારા રક્ષિત હતી.
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. આપણે કેવી રીતે સમજાવી શકીએ કે 26 જૂને મિન્સ્કને ભાગ્યની દયા પર છોડી દેવામાં આવ્યું હતું?
પ્રતિવાદી. સરકારે 24 જૂને મિન્સ્ક છોડ્યું.
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. સરકારને તેની સાથે શું લેવાદેવા છે? તમે આગળના કમાન્ડર છો.
પ્રતિવાદી. હા, હું ફ્રન્ટ કમાન્ડર હતો. મિન્સ્કને જે પરિસ્થિતિમાં મળી તે સૂચવે છે કે મિન્સ્કને સંપૂર્ણપણે સંરક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવ્યું ન હતું.
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. અમે કેવી રીતે સમજાવી શકીએ કે એકમોને દારૂગોળો આપવામાં આવ્યો ન હતો?
પ્રતિવાદી. બખ્તર-વેધન ઉપરાંત દારૂગોળો હતો. બાદમાં લશ્કરી એકમોથી 100 કિમી દૂર સ્થિત હતા. હું આ માટે દોષિત છું, કારણ કે મેં વેરહાઉસને અમારા નિકાલમાં સ્થાનાંતરિત કરવાનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો નથી.
મેં સરકારને જાણ કરવા સહિત મિન્સ્કના બચાવ માટે તમામ પગલાં લીધાં.
2. પ્રતિવાદી Klimovskikh. મારા પર લગાવવામાં આવેલ આરોપ સમજી શકાય તેવા છે. હું આરોપના બીજા ભાગમાં, એટલે કે, મારી સત્તાવાર પ્રવૃત્તિઓમાં ભૂલો કરવા બદલ દોષી કબૂલ કરું છું.
અધ્યક્ષ. તમે ખરેખર શું દોષિત છો?
પ્રતિવાદી. હું આરોપમાં દર્શાવેલ ગુનાઓ માટે દોષિત કબૂલ કરું છું.
અધ્યક્ષ. શું તમે પ્રાથમિક તપાસમાં આપેલી તમારી જુબાનીની પુષ્ટિ કરો છો?
પ્રતિવાદી. પશ્ચિમી મોરચાના સૈનિકોની હારના કારણો વિશે મેં પ્રારંભિક તપાસમાં આપેલી જુબાનીની હું સંપૂર્ણ પુષ્ટિ કરું છું.
અધ્યક્ષ. પ્રાથમિક તપાસમાં (કેસ 25, વોલ્યુમ 2) તમે નીચેની જુબાની આપી હતી:
"...હારનું બીજું કારણ એ છે કે મારા સહિત ફ્રન્ટ હેડક્વાર્ટરના કર્મચારીઓ અને વ્યક્તિગત રચનાઓના કમાન્ડરોએ દુશ્મનાવટ ફાટી નીકળ્યા પહેલા અને યુદ્ધ દરમિયાન તેમની ફરજોમાં ગુનાહિત રીતે બેદરકારી દાખવી હતી."
શું તમે આ નિવેદનોની પુષ્ટિ કરો છો?
પ્રતિવાદી. હું સંપૂર્ણ પુષ્ટિ કરું છું.
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. મને કહો, શું કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોના નિર્માણ માટેની કાર્ય યોજના પૂર્ણ થઈ હતી?
પ્રતિવાદી. 1939-1940 માં ફોર્ટિફાઇડ વિસ્તારોના બાંધકામ પર કામ. યોજના અનુસાર હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ પૂરતા નથી. દુશ્મનાવટની શરૂઆત સુધીમાં, 600 ફાયરિંગ પોઇન્ટ્સમાંથી, 189 સશસ્ત્ર હતા, અને તે પછી પણ તેઓ સંપૂર્ણપણે સજ્જ ન હતા.
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. કિલ્લેબંધીવાળા વિસ્તારોની તૈયારીઓ માટે કોણ જવાબદાર છે?
પ્રતિવાદી. આ માટે જવાબદાર છે: સૈનિકોના કમાન્ડર પાવલોવ, પોમ. મિખાઇલીન, લશ્કરી એકમોના કમાન્ડર, અને અમુક હદ સુધી હું સ્ટાફના વડા તરીકે જવાબદારી સહન કરું છું.
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. સંયુક્ત શસ્ત્ર કમાન્ડ, એરફોર્સ અને એર ડિફેન્સ માટે સ્વતંત્ર રેખાઓ અને સંદેશાવ્યવહારના માધ્યમોના અભાવ માટે કોણ જવાબદાર છે?
પ્રતિવાદી. પશ્ચિમી મોરચાના સંદેશાવ્યવહારના વડા અને હું, સ્ટાફના વડા તરીકે, આ માટે જવાબદાર છે.
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. શું તમારી પાસે એવી માહિતી છે કે દુશ્મન સૈનિકોને કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે?
પ્રતિવાદી. અમારી પાસે આવા ડેટા હતા, પરંતુ અમને પાવલોવ દ્વારા ખોટી માહિતી આપવામાં આવી હતી, જેમણે ખાતરી આપી હતી કે દુશ્મન હળવા ટાંકી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે.
અમારા સૈનિકો પર દુશ્મનનો પહેલો હુમલો એટલો અદભૂત હતો કે તેણે આગળના મુખ્ય મથકના સમગ્ર કમાન્ડ સ્ટાફમાં મૂંઝવણ ઊભી કરી. આ માટે દોષિત પક્ષો છે: પાવલોવ, ફ્રન્ટ કમાન્ડર તરીકે, હું, ફ્રન્ટ ચીફ ઓફ સ્ટાફ તરીકે, કોમ્યુનિકેશન્સ ચીફ ગ્રિગોરીવ, આર્ટિલરી ચીફ અને અન્ય કમાન્ડરો.
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. શું તમે સોવિયત વિરોધી કાવતરામાં સહભાગી હતા?
પ્રતિવાદી. હું ક્યારેય સોવિયત વિરોધી કાવતરામાં ભાગ લેનાર નથી.
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. શું તમે સોવિયત વિરોધી કાવતરાખોર સંગઠનના સભ્યો સિમોનોવ અને બેટેનિનની જુબાની જાણો છો, જે તેઓએ તમારી સામે પ્રારંભિક તપાસ દરમિયાન આપી હતી? જો એમ હોય તો, તમે તેમની જુબાની વિશે શું કહો છો?
પ્રતિવાદી. સિમોનોવ અને બેટેનિનની જુબાની મારા માટે જાણીતી છે. હું સ્પષ્ટપણે તેમની જુબાનીનો ઇનકાર કરું છું. હું પુનરાવર્તન કરું છું કે હું સોવિયત વિરોધી કાવતરાખોર સંગઠનનો સભ્ય નહોતો.
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. શું તમને લાગે છે કે મિન્સ્ક સંરક્ષણ માટે પૂરતું તૈયાર હતું?
પ્રતિવાદી. હું માનું છું કે મિન્સ્ક સંરક્ષણ માટે પૂરતું તૈયાર ન હતું. મિન્સ્કમાં ઉડ્ડયન હતું, પરંતુ હકીકતમાં, મિન્સ્કનું સંરક્ષણ અપૂરતું હતું;
કોર્ટના સભ્ય, કામરેજ કેન્ડીબીન. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન, પ્રતિવાદી પાવલોવે નીચેની જુબાની આપી હતી:
"મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના કમાન્ડર, ઓબોરિન, વહીવટી બાબતોથી વધુ ચિંતિત હતા અને તેમના કોર્પ્સની લડાઇ તૈયારી સાથે કોઈ રીતે ચિંતિત ન હતા, જ્યારે કોર્પ્સ પાસે 450 થી વધુ ટાંકી હતી. દુશ્મનાવટ ફાટી નીકળતાં, ઓબોરિને નિયંત્રણ ગુમાવ્યું અને તેને ટુકડે-ટુકડે માર મારવામાં આવ્યો. હું ચીફ ઓફ સ્ટાફ સેન્ડાલોવ અને ચોથી આર્મીના કમાન્ડર કોરોબકોવની ક્રિયાઓને દેશદ્રોહી પ્રવૃત્તિઓ માનું છું.
પાવલોવની જુબાની વિશે તમે શું કહો છો?
પ્રતિવાદી. હું પાવલોવની જુબાનીની પુષ્ટિ કરું છું.
3. પ્રતિવાદી ગ્રિગોરીવ. મારા પર લગાવવામાં આવેલ આરોપ સમજી શકાય તેવા છે. હું એ હકીકત માટે દોષિત કબૂલ કરું છું કે દુશ્મનોએ સંખ્યાબંધ સંચાર કેન્દ્રોનો નાશ કર્યા પછી, હું તેમને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં અસમર્થ હતો.
અધ્યક્ષ. શું તમે પ્રાથમિક તપાસમાં આપેલી તમારી જુબાનીની પુષ્ટિ કરો છો?
પ્રતિવાદી. હું મિન્સ્કમાં આપેલી મારી પ્રથમ જુબાની, તેમજ જુલાઇ 21, 1941 ના રોજ આપેલી જુબાનીની પુષ્ટિ કરી શકતો નથી, કારણ કે મેં તે મજબૂરીમાં આપી હતી.
હું મારી પોતાની જુબાનીની સંપૂર્ણ પુષ્ટિ કરું છું.
કોર્ટના સભ્ય, કોમરેડ ઓર્લોવ, પ્રતિવાદી ગ્રિગોરીવની જુબાની વાંચે છે, જે તેના દ્વારા 5 જુલાઈ, 1941 ના રોજ પ્રાથમિક તપાસમાં આપવામાં આવી હતી (કેસો 24-25, વોલ્યુમ 4), કે તે, ગ્રિગોરીવ, દોષી કબૂલ કરે છે:
1. હકીકત એ છે કે ફ્રન્ટ હેડક્વાર્ટર અને રેડ આર્મીના સક્રિય એકમો વચ્ચે કોઈ અવિરત સંચાર ન હતો.
2. હકીકત એ છે કે તેણે યુદ્ધ સમયના સમયપત્રક અનુસાર ફ્રન્ટ લાઇન કમ્યુનિકેશન એકમો બનાવવા માટે નિર્ણાયક પગલાં લીધા ન હતા.
3. હકીકત એ છે કે તેઓએ તોડફોડ કરનારાઓ દ્વારા અને દુશ્મન એરક્રાફ્ટ દ્વારા બોમ્બ ધડાકાના પરિણામે, વાયર અને સંચાર બિંદુઓને સમયસર નુકસાનને સુધારવા માટે નિર્ણાયક પગલાં લીધા ન હતા.
પ્રતિવાદી. હું મારી જુબાનીના પ્રથમ અને ત્રીજા મુદ્દાની સંપૂર્ણ પુષ્ટિ કરું છું. બીજો મુદ્દો, જો કે મેં દોષી કબૂલ્યું છે, તે મને બિલકુલ લાગુ પડતું નથી, કારણ કે હું એકત્રીકરણમાં સામેલ ન હતો. સાચું, આ માટે હું પણ આડકતરી રીતે જવાબદાર છું.
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. તમે જુલાઈ 15, 1941 ની તમારી હસ્તલિખિત જુબાની શરૂ કરો છો:
"22 જૂન, 1941ના રોજ ફાટી નીકળેલા યુદ્ધમાં પશ્ચિમી સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ યુદ્ધ માટે તૈયાર નહોતું" (ld. 67, વોલ્યુમ 4).
શું તમે આ નિવેદનોની પુષ્ટિ કરો છો?
પ્રતિવાદી. હા પુષ્ટિ કરો.
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. યુદ્ધની શરૂઆત પહેલાં જિલ્લા મુખ્યાલયની પરિસ્થિતિ વિશે જુબાની આપતા, તમે કહો છો:
“22 જૂને શરૂ થયેલા યુદ્ધે પશ્ચિમી વિશેષ લશ્કરી જિલ્લાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધું. શાંતિપૂર્ણ મૂડ કે જે સમગ્ર હેડક્વાર્ટરમાં શાસન કરે છે તે ચોક્કસપણે સૈનિકોમાં પ્રસારિત કરવામાં આવ્યું હતું. ફક્ત આ "સંતુષ્ટતા" એ હકીકતને સમજાવી શકે છે કે વિમાનને જર્મન દરોડા દ્વારા જમીન પર પકડવામાં આવ્યું હતું. આર્મી હેડક્વાર્ટર શિયાળાના ક્વાર્ટર્સમાં હતું અને તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો, અને અંતે, સૈન્યનો એક ભાગ (બ્રેસ્ટ ગેરીસન) તેમના શિયાળાના ક્વાર્ટર્સમાં બોમ્બમારો કરવામાં આવ્યો હતો” (ld. 76, વોલ્યુમ 4).
શું આ નિવેદનો સાચા છે?
પ્રતિવાદી. હા.
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. શું જિલ્લા મથકોએ યુદ્ધનો અભિગમ અનુભવ્યો?
પ્રતિવાદી. ના. સ્ટાફના જિલ્લા વડા, ક્લિમોવસ્કીખ માનતા હતા કે સૈનિકોને સરહદ પર ખસેડવા માટેના અમારા તમામ પગલાં સાવચેતીના પગલાં હતા.
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. આ બધા માટે કોણ જવાબદાર છે?
પ્રતિવાદી. આ માટે દોષિત છે: કમાન્ડર - પાવલોવ, સ્ટાફના ચીફ - ક્લિમોવસ્કીખ, ફોમિન્સની લશ્કરી પરિષદના સભ્ય અને અન્ય.
કોર્ટના સભ્ય કોમરેડ ઓર્લોવ. બરફ પર 79, વોલ્યુમ 4, તમે નીચેની જુબાની આપી છે:
"મિન્સ્ક છોડીને, સંદેશાવ્યવહાર રેજિમેન્ટના કમાન્ડરે મને જાણ કરી કે રાસાયણિક યુદ્ધ વિભાગે તેને NZ માંથી લડાઇ ગેસ માસ્ક લેવાની મંજૂરી આપી નથી. જિલ્લાના આર્ટિલરી વિભાગે તેને NZ માંથી કારતુસ લેવાની મંજૂરી આપી ન હતી, અને રેજિમેન્ટ પાસે માત્ર એક સૈનિક દીઠ 15 ટુકડા કારતુસનો ગાર્ડ નોર્મ છે, અને પુરવઠા વિભાગે તેને NZ માંથી ફિલ્ડ કિચન લેવાની મંજૂરી આપી ન હતી.
આમ, 18 જૂનના દિવસે પણ, મુખ્યમથકના સંતુષ્ટ વિભાગો લક્ષી નહોતા કે યુદ્ધ નજીક છે... અને 18 જૂનના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફના ટેલિગ્રામ પછી, જિલ્લા સૈનિકોને લડાઇની તૈયારી પર મૂકવામાં આવ્યા ન હતા. "
પ્રતિવાદી. આ બધું સાચું છે.
4. પ્રતિવાદી કોરોબકોવ. મારા પર લગાવવામાં આવેલ આરોપ સમજી શકાય તેવા છે. હું અપરાધ કબૂલ કરતો નથી. હું ફક્ત એ હકીકત માટે દોષી ઠેરવી શકું છું કે હું દુશ્મનાવટની ચોક્કસ શરૂઆત નક્કી કરી શક્યો નથી. અમને 4.00 વાગ્યે પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સ તરફથી આદેશ મળ્યો, જ્યારે દુશ્મને અમારા પર બોમ્બમારો શરૂ કર્યો.
મેં 6 એપ્રિલ, 1941ના રોજ 4થી આર્મીના કમાન્ડર તરીકે મારી ફરજો નિભાવવાનું શરૂ કર્યું. એકમોની તપાસ કરતી વખતે, 49મી, 75મી અને 79મી રાઈફલ ડિવિઝન વધુ લડાઈ માટે તૈયાર હોવાનું બહાર આવ્યું. તદુપરાંત, 79 મી પાયદળ વિભાગ 10 મી આર્મીમાં ગયો. 75મી રાઈફલ ડિવિઝન ડાબી બાજુએ હતી. બાકીના એકમોની લડાઇની તૈયારી નબળી હતી.
વીજળીની ઝડપે ઘટનાઓ પ્રગટ થઈ. અમારા એકમો પર મોટા દુશ્મન વિમાનો અને ટાંકી રચનાઓ દ્વારા સતત હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. મારી પાસે રહેલા દળોથી હું દુશ્મનને ભગાડી શક્યો નહીં. હું માનું છું કે મારા એકમોની હારનું કારણ ઉડ્ડયન અને ટાંકીમાં દુશ્મનની પ્રચંડ શ્રેષ્ઠતા હતી.
પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર પ્રતિવાદી પાવલોવની જુબાનીના અંશો વાંચે છે, જે તેણે પ્રાથમિક તપાસમાં આપેલી (કેસ 30, વોલ્યુમ 1) કે કોરોબકોવનો 49મી અને 75મી રાઈફલ ડિવિઝન અને (કેસ 33) સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો અને તે 4થી [સેનામાં ] આદેશની સંપૂર્ણ મૂંઝવણ અનુભવી હતી, જેણે સૈનિકો પરનું નિયંત્રણ ગુમાવ્યું હતું.
પ્રતિવાદી. હું પાવલોવની જુબાનીનો સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કરું છું. જો તે 10 દિવસથી મારી કમાન્ડ પોસ્ટ પર ન હોય તો તે આ કેવી રીતે કહી શકે? 46મી ઇન્ફન્ટ્રી ડિવિઝનને બાદ કરતાં તમામ એકમો સાથે મારો સંપર્ક હતો, જે મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સને ગૌણ હતું.
પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન મારા પર કાયરતાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ સાચુ નથી. હું દિવસ-રાત મારી પોસ્ટ પર હતો. તે દરેક સમયે આગળ હતો અને વ્યક્તિગત રીતે એકમોનું નેતૃત્વ કરતો હતો. તેનાથી વિપરિત, 3જી ડિરેક્ટોરેટ સતત મારા પર એ હકીકતનો આરોપ મૂકે છે કે સેનાનું મુખ્યાલય આગળની બાજુથી ખૂબ નજીક છે.
અધ્યક્ષ. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન, પ્રતિવાદી પાવલોવે તમારા વિશે નીચેની જુબાની આપી હતી:
“હું ચીફ ઑફ સ્ટાફ સેન્ડાલોવ અને 4 થી આર્મીના કમાન્ડર કોરોબકોવની ક્રિયાઓને દેશદ્રોહી પ્રવૃત્તિઓ માનું છું. તેમના સેક્ટરમાં, મુખ્ય દુશ્મન મિકેનાઇઝ્ડ જૂથે એક સફળતા મેળવી અને રોગચેવ સુધી પહોંચી, અને આટલી ઝડપી ગતિએ માત્ર એટલા માટે કે આદેશે બ્રેસ્ટમાંથી એકમોને વહેલા પાછી ખેંચી લેવાના મારા આદેશોનું પાલન ન કર્યું" (ld. 62, વોલ્યુમ 1).
પ્રતિવાદી. બ્રેસ્ટમાંથી એકમો પાછી ખેંચવાનો આદેશ કોઈએ આપ્યો ન હતો. મેં અંગત રીતે આવો આદેશ જોયો નથી.
પ્રતિવાદી પાવલોવ. જૂનમાં, મારા આદેશ પર, 28 મી રાઇફલ કોર્પ્સના કમાન્ડર, પોપોવને 15 જૂન સુધીમાં તમામ સૈનિકોને બ્રેસ્ટથી કેમ્પમાં ખસેડવાનું કાર્ય મોકલવામાં આવ્યું હતું.
પ્રતિવાદી કોરોબકોવ. મને આ વિશે ખબર ન હતી. આનો અર્થ એ છે કે કમાન્ડરના આદેશોનું પાલન ન કરવા બદલ પોપોવને ફોજદારી રીતે જવાબદાર ગણવામાં આવવો જોઈએ.
પ્રતિવાદીઓએ ન્યાયિક તપાસમાં વધુ કંઈ ઉમેર્યું ન હતું, અને તેને પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.
છેલ્લો શબ્દ પ્રતિવાદીઓને આપવામાં આવ્યો હતો, જેમણે કહ્યું:
1. પ્રતિવાદી પાવલોવ. હું કહું છું કે પ્રતિકૂળ પ્રવૃત્તિઓને મારી જુબાનીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે, કારણ કે હું આવી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ ન હતો. પશ્ચિમી મોરચાના એકમોની હારનું કારણ 7 જુલાઈ, 1941 ના રોજ મારી જુબાનીમાં નોંધાયેલું હતું અને હકીકત એ છે કે મોટા દુશ્મન ટાંકી એકમો સામેની લડાઈમાં હાલમાં રાઈફલ વિભાગો અપૂરતા છે. પાયદળ વિભાગોની સંખ્યા દુશ્મન પર વિજયની ખાતરી કરશે નહીં. નવી સામગ્રી સાથે નવા એન્ટિ-ટેન્ક વિભાગોને તાત્કાલિક ગોઠવવા જરૂરી છે, જે વિજયની ખાતરી કરશે.
બૉક્સ ત્રણ દુશ્મન મિકેનાઇઝ્ડ વિભાગોના ફટકા સામે ટકી શક્યા નહીં, કારણ કે તેની પાસે તેમની સાથે લડવા માટે કંઈ નહોતું.
પર્યાપ્ત સંદેશાવ્યવહારના અભાવને કારણે હું સૈનિકોના આદેશ અને નિયંત્રણને યોગ્ય રીતે ગોઠવવામાં અસમર્થ હતો. મારે મોસ્કોથી રેડિયો ઓપરેટરોની માંગણી કરવી જોઈતી હતી, પણ મેં તેમ કર્યું નથી.
કિલ્લેબંધ વિસ્તારો અંગે. મેં મારી શક્તિમાં બધું ગોઠવ્યું. પરંતુ મારે કહેવું જોઈએ કે સરકારી પગલાંનો અમલ ધીમો રહ્યો છે.
હું તમને અમારી સરકારને જાણ કરવા કહું છું કે પશ્ચિમી વિશેષ મોરચામાં કોઈ દેશદ્રોહ કે વિશ્વાસઘાત થયો નથી. બધાએ ભારે ટેન્શન સાથે કામ કર્યું. અમે હાલમાં એ માટે નથી કે અમે દુશ્મનાવટના સમયગાળા દરમિયાન ગુના કર્યા છે, પરંતુ એટલા માટે કે અમે શાંતિના સમયમાં આ યુદ્ધ માટે પૂરતી તૈયારી કરી ન હતી.
2. પ્રતિવાદી Klimovskikh. હું સોવિયત વિરોધી કાવતરાખોર સંગઠનનો સભ્ય નહોતો. સિમોનોવ અને બેટેનિને મારી નિંદા કરી. તેમની જુબાની સેન્ટ્રલ કમિટી દ્વારા તપાસવામાં આવી હતી અને, જો તેઓ વિશ્વાસપાત્ર હોત, તો મને ક્યારેય ચીફ ઓફ સ્ટાફના પદ પર મોકલવામાં આવ્યો ન હોત.
યુદ્ધ પહેલાં અને યુદ્ધ દરમિયાન મેં મારી વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં કરેલી ભૂલો માટે હું મારી જાતને દોષિત કબૂલ કરું છું, પરંતુ કૃપા કરીને ધ્યાનમાં લો કે મારા કાર્યમાં આ ભૂલો કોઈપણ દૂષિત ઉદ્દેશ્ય વિના કરવામાં આવી હતી.
હું તમને રેડ આર્મીના ઉચ્ચ કમાન્ડને જાણ કરવા માટે કહું છું કે લશ્કરી કામગીરી દરમિયાન ઉચ્ચ કમાન્ડ સ્ટાફ સૈનિકોની સાથે રહેશે અને સ્થળ પર કેટલીક ભૂલો સુધારશે.
હું તમને માતૃભૂમિ સમક્ષ મારા અપરાધ માટે પ્રાયશ્ચિત કરવાની તક આપવા માટે કહું છું, અને હું માતૃભૂમિના ભલા માટે મારી બધી શક્તિ આપીશ.
3. પ્રતિવાદી ગ્રિગોરીવ. સંદેશાવ્યવહારનું કાર્ય ખૂબ જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં હતું, કારણ કે દુશ્મને નિર્ણાયક ફટકો માર્યો હતો અને ટેલિગ્રાફ અને ટેલિફોન બંને સંદેશાવ્યવહારમાં વિક્ષેપ પાડ્યો હતો.
સોવિયત યુનિયન પહેલાં હું ક્યારેય ગુનેગાર નહોતો. મેં પ્રામાણિકપણે મારી ફરજ બજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ હું તેને પૂરો કરી શક્યો નહીં, કારણ કે મારી પાસે ભાગો નહોતા. એકમોને સમયસર એકત્ર કરવામાં આવ્યા ન હતા, અને જનરલ સ્ટાફના સંદેશાવ્યવહાર ટુકડીઓ સમયસર રીતે એકત્રિત કરવામાં આવી ન હતી.
જો મને તક આપવામાં આવે તો હું મારા વતનનાં હિત માટે કોઈપણ ક્ષમતામાં કામ કરવા તૈયાર છું.
4. પ્રતિવાદી કોરોબકોવ. 4થી આર્મી આવશ્યકપણે લશ્કર ન હતું, કારણ કે તેમાં 4 વિભાગો અને નવા રચાયેલા કોર્પ્સનો સમાવેશ થતો હતો. મારા વિભાગો 150 કિમીના અંતરમાં ફેલાયેલા હતા. હું દુશ્મનના 3 યાંત્રિક વિભાગોની પ્રગતિને રોકી શક્યો નહીં, કારણ કે મારા દળો નજીવા હતા અને મારી પાસે કોઈ મજબૂતીકરણ આવ્યું ન હતું.
દુશ્મનાવટની શરૂઆતના પ્રથમ બે દિવસ માટે, મારા એકમો દુશ્મનના વિમાનોની વિશાળ સંખ્યાને કારણે ખસેડવામાં અસમર્થ હતા. શાબ્દિક રીતે અમારી પાસેના દરેક વાહન પર દુશ્મન દ્વારા ગોળી ચલાવવામાં આવી હતી. દળો અસમાન હતા. દુશ્મન આપણાથી દરેક રીતે ચડિયાતો હતો.
મારા કામમાં ભૂલો હતી, અને હું તમને મારી ભૂલોનું પ્રાયશ્ચિત કરવાની તક આપવા માટે કહું છું.
કોર્ટ એક મીટીંગ માટે નિવૃત્ત થઈ, જેમાંથી પરત ફર્યા પછી પ્રિસાઇડીંગ ઓફિસર બપોરે 3:20 વાગ્યે. ચુકાદો જાહેર કર્યો અને દોષિતોને માફી માટે યુએસએસઆરના સુપ્રીમ સોવિયતના પ્રેસિડિયમને અરજી કરવાનો તેમનો અધિકાર સમજાવ્યો.
સવારે 3:25 કલાકે પ્રમુખ ન્યાયાધીશે કોર્ટ સત્ર બંધ જાહેર કર્યું.
અધ્યક્ષ: સશસ્ત્ર દળોના વકીલ વી. અલરિચ
સચિવ - લશ્કરી વકીલ [એ.] મઝુર
રશિયાના એફએસબીનું મધ્ય એશિયા.
પ્રકાશિત: "...1941 ની વસંતમાં રશિયાનો નાશ કરો." (એ. હિટલર, જુલાઈ 31, 1940): યુએસએસઆર અને જર્મનીની ગુપ્તચર સેવાઓના દસ્તાવેજો. 1937-1945", કોમ્પ. યામ્પોલ્સ્કી વી.પી. - એમ.; કુચકોવો ફીલ્ડ, 2008. – પૃષ્ઠ 497-513.
28. ચીફ ઓફ ધ જનરલ સ્ટાફ તરફથી આઈ.વી. સ્ટાલિન અને વી.એમ. મોલોટોવ નંબર 103313/ss/ov
[5 ઓક્ટોબર, 1940 કરતાં પહેલાં નહીં]
ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ
ટોચનું રહસ્ય
માત્ર રૂબરૂમાં
એક નકલમાં
1941 માટે યુએસએસઆર સશસ્ત્ર દળોની વ્યૂહાત્મક જમાવટ માટેની યોજનાઓ પર વિચાર કરતી વખતે હું 5 ઓક્ટોબર, 1940 ના રોજ આપેલી તમારી સૂચનાઓમાંથી મુખ્ય નિષ્કર્ષની જાણ કરું છું.
1. બે મોરચે (પશ્ચિમ અને પૂર્વમાં) યુએસએસઆરના સશસ્ત્ર દળોની વ્યૂહાત્મક જમાવટને મુખ્ય ગણવી જોઈએ.
મુખ્ય દુશ્મન અને લશ્કરી કામગીરીનું મુખ્ય થિયેટર પશ્ચિમમાં છે, તેથી આપણા મુખ્ય દળોને અહીં કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.
પૂર્વમાં - આવા દળોની નિમણૂક કરવા માટે કે જે ફક્ત પરિસ્થિતિની સ્થિરતાની બાંયધરી આપશે નહીં, પરંતુ યુદ્ધના પ્રથમ સમયગાળામાં જાપાની દળોને હરાવવાની પણ મંજૂરી આપશે.
અમારી બાકીની સરહદોને ન્યૂનતમ દળો સાથે આવરી લો.
આ સંદર્ભે, હાલમાં ઉપલબ્ધ દળોમાંથી, નિમણૂક કરો:
- પશ્ચિમમાં કામગીરી માટે (બેરેન્ટ્સ સમુદ્રના કિનારેથી કાળા સમુદ્રના કિનારા સુધી) - 142 રાઇફલ, 7 મોટર રાઇફલ, 16 ટાંકી અને 10 કેવેલરી વિભાગ, 15 ટાંકી બ્રિગેડ અને 159 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ;
- પૂર્વમાં કામગીરી માટે - 24 રાઇફલ, 4 મોટર રાઇફલ, 2 ટાંકી અને 4 ઘોડેસવાર વિભાગ, 8 ટાંકી બ્રિગેડ અને 43 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ;
- ટ્રાન્સકોકેશિયા અને મધ્ય એશિયામાં કામગીરી માટે અને અન્ય સરહદોને આવરી લેવા માટે - 11 રાઇફલ વિભાગ, 6 ઘોડેસવાર વિભાગ, 2 ટાંકી બ્રિગેડ અને 27 ઉડ્ડયન રેજિમેન્ટ્સ (મોસ્કો શહેરના હવાઈ સંરક્ષણ સહિત).
2. પશ્ચિમમાં, દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાના ભાગ રૂપે મુખ્ય જૂથ ધરાવે છે જેથી જર્મનીને બાલ્કન દેશોમાંથી લ્યુબ્લિન અને ક્રાકોવની દિશામાં એક શક્તિશાળી ફટકો મારવા અને આગળ યુદ્ધના પ્રથમ તબક્કામાં બ્રેસ્લાઉ સુધી પહોંચાડી શકાય. તે તેના સૌથી મહત્વપૂર્ણ આર્થિક પાયા છે અને બાલ્કન દેશોને યુદ્ધમાં તેમની ભાગીદારી અંગે નિર્ણાયક રીતે પ્રભાવિત કરે છે.
તે જ સમયે, ઉત્તર-પશ્ચિમ અને પશ્ચિમી મોરચાની સક્રિય ક્રિયાઓ પૂર્વ પ્રશિયામાં જર્મન દળોને પીન ડાઉન કરશે.
3. પશ્ચિમમાં દળોને વધુ મજબૂત કરવા માટે, પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સ:
a) હાલના સ્ટાફિંગ સ્તરનો ઉપયોગ કરીને K.A ની રચના માટે પગલાં વિકસાવો અને જાણ કરો. - 18 ટાંકી બ્રિગેડ, 20 મશીન-ગન આર્ટિલરી બ્રિગેડ, બાદમાંનો ઉપયોગ સરહદોને આવરી લેવા માટે અને ખાસ કરીને સૈનિકોની સાંદ્રતાના સમયગાળા દરમિયાન અને એક યાંત્રિક કોર્પ્સ. રચના 1 મે, 1941 સુધીમાં પૂર્ણ થવી જોઈએ, 1 ઓક્ટોબર, 1941 સુધીમાં સંપૂર્ણ સામગ્રી પૂરી પાડવામાં આવે છે. મોસ્કો અને અર્ખાંગેલ્સ્ક જિલ્લાઓના મુખ્ય મથક પર આધારિત 2 ફ્રન્ટ-લાઈન ડિરેક્ટોરેટ અને હેડક્વાર્ટર પર આધારિત 2 સૈન્ય નિર્દેશાલયો બનાવવા માટે જમાવટ યોજના પ્રદાન કરો. પશ્ચિમી અને કિવ વિશેષ લશ્કરી જિલ્લાઓમાં, ગતિશીલતા સમયગાળા દરમિયાન આ વ્યવસ્થાપનની જમાવટ સાથે; તે જ સમયે, હાલના રાઇફલ વિભાગના પુનર્ગઠન માટે વર્તમાન વિચારણાઓ, તેની તાકાત ઘટાડીને 16,000 લોકો;
b) બેતાલીસ (42) રાઇફલ વિભાગોના યુદ્ધના પ્રથમ મહિનામાં જમાવટની જોગવાઈ, તેમાંથી ચાલીસનો પશ્ચિમમાં અને બે પૂર્વમાં ઉપયોગ કરીને;
c) ઉત્તરીય અને ઉત્તરપશ્ચિમ સરહદોના એન્જિનિયરિંગને મજબૂત કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લો, જેથી ભવિષ્યમાં, બનાવેલ વિશ્વસનીય કિલ્લેબંધીને કારણે, દક્ષિણપશ્ચિમમાં મુખ્ય જૂથને મજબૂત કરવા માટે વધુ દળો છોડવામાં આવશે;
ડી) દક્ષિણપશ્ચિમમાં લશ્કરી કામગીરીના થિયેટરની તૈયારીમાં, મુખ્ય ધ્યાન રેલ્વેના વિકાસ અને એરફિલ્ડ્સના નિર્માણ પર આપવું જોઈએ.
ઉડ્ડયનમાં સંભવિત દુશ્મનની શ્રેષ્ઠતાને ધ્યાનમાં રાખીને, લડાઇ ઉડ્ડયનને 20,000 એરક્રાફ્ટ સુધી વધારવું જરૂરી માનવામાં આવે છે, જેના માટે 1941 માં વધારાની 100 એવિએશન રેજિમેન્ટની રચના કરવી, જેમાંથી 60% બોમ્બર અને 40% ફાઇટર, તે બધાનો ઉપયોગ કરીને પશ્ચિમ.
4. આ પગલાંને ધ્યાનમાં લેતા, દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાના દળોની રચનાને 80 રાઇફલ વિભાગો, 5 મોટરચાલિત રાઇફલ વિભાગો, 11 ટાંકી વિભાગો, 7 ઘોડેસવારો સુધી વધારવી જોઈએ. વિભાગો, 20 ટાંકી બ્રિગેડ અને 140 એવિએશન રેજિમેન્ટ.
વધુમાં, હાઇ કમાન્ડના અનામતમાં પશ્ચિમી મોરચાની પાછળ ઓછામાં ઓછા 20 વિભાગો હોવા જોઈએ - ડ્વિન્સ્ક, પોલોત્સ્ક, મિન્સ્ક પ્રદેશમાં અને શેપેટોવકા, પ્રોસ્કુરોવ, બર્ડિચેવ પ્રદેશમાં દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાની પાછળ ઓછામાં ઓછા 23 તીરો. વિભાગો
5. દક્ષિણ-પશ્ચિમ મોરચાના દળો દ્વારા મુખ્ય ફટકો પહોંચાડવા સાથે પશ્ચિમમાં વ્યૂહાત્મક જમાવટ માટેની યોજનાને મુખ્ય માનવામાં આવવી જોઈએ. તે ઓળખવું જરૂરી છે કે પશ્ચિમી મોરચાના ભાગ રૂપે મુખ્ય જૂથ સાથે પશ્ચિમમાં સૈનિકોની જમાવટ માટેની એક યોજના વિકસાવવી જરૂરી છે, પશ્ચિમના પ્રયત્નો દ્વારા પૂર્વ પ્રશિયામાં જર્મનોને હરાવવાના લક્ષ્ય સાથે. ઉત્તરપશ્ચિમ મોરચા, અને દક્ષિણપશ્ચિમ મોરચાના દળો સાથે લ્યુબ્લિન પર સહાયક હુમલો પહોંચાડે છે.
6. પૂર્વમાં સૈનિકોની તૈનાતી માટે પ્રસ્તાવિત વિચારણાઓને મંજૂરી આપો. ફાર ઇસ્ટર્ન ફ્રન્ટ (ટ્રાન્સ-બૈકલ અને ફાર ઇસ્ટર્ન ફ્રન્ટ્સ) ના સૈનિકોનું મુખ્ય કાર્ય યુદ્ધના પ્રથમ સમયગાળામાં, તકનીકીમાં તેમની શ્રેષ્ઠતાનો લાભ લઈને, દુશ્મનને ટુકડે-ટુકડે હરાવવા અને ઉત્તરીય અને કબજે કરવાનું હતું. પછી દક્ષિણ મંચુરિયા. કોઈપણ સંજોગોમાં, પ્રિમોરીને તમારા માટે જાળવી રાખો, આ હેતુ માટે ટ્રાન્સબાઇકલ જિલ્લામાંથી ત્રણ-વિભાગીય રાઇફલ કોર્પ્સ અને 2જી આર્મીથી આરજીકેની એક આર્ટિલરી રેજિમેન્ટને તેની રચનામાં ફરીથી તૈનાત કરીને 15મી આર્મીને મજબૂત કરો; 1941 ની વસંત સુધીમાં, વધુમાં બે અલગ ટાંકી બ્રિગેડ બનાવે છે.
7. ફિનલેન્ડ સામે, રોમાનિયા સામે અને તુર્કી સામે લડાઇ કામગીરી માટે ખાનગી જમાવટ યોજનાઓના વિકાસ માટે સબમિટ કરેલી વિચારણાઓને મંજૂર કરો.
8. પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સ દ્વારા અને નેવીના પીપલ્સ કમિશનરિયેટ દ્વારા સૈનિકોની જમાવટ અને ક્રિયાઓ માટેની તમામ યોજનાઓનો વિકાસ 1 મે, 1941 સુધીમાં પૂર્ણ થવો જોઈએ.
9. યુ.એસ.એસ.આર.ના રેલ્વેના પીપલ્સ કમિશનરિયેટને, પીપલ્સ કમિશનર ઑફ ડિફેન્સના પ્રતિનિધિઓની સહભાગિતા સાથે, 1 જાન્યુઆરી, 1941 સુધીમાં નવું લશ્કરી ટ્રેન શેડ્યૂલ તૈયાર કરવા, જમાવટ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ રકમમાં એનપીઓનું પરિવહન સુનિશ્ચિત કરો. યોજનાઓ
10. સૈનિકોની સાંદ્રતાને ઝડપી બનાવવા માટે, રેલ્વેના પીપલ્સ કમિશનર, કામરેજ. 1 ડિસેમ્બર, 1940 સુધીમાં, દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં રેલવેના વિકાસ માટેની યોજના વિકસાવવા અને તેની જાણ કરવા કાગાનોવિચ એલ.એમ.
યુએસએસઆરના સંરક્ષણના પીપલ્સ કમિશનર
સોવિયત સંઘના માર્શલ (એસ. ટિમોશેન્કો)
ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફ કે.એ.
આર્મી જનરલ (કે. મેરેત્સ્કોવ)
લેટરહેડ પર હસ્તપ્રત: "યુએસએસઆરના પીપલ્સ કમિશનર ઓફ ડિફેન્સ." ત્યાં કોઈ મંજૂરી સહી નથી. ઓટોગ્રાફ.
TsAMO RF, f. 16, ઓપી. 2951, નંબર 242, પૃષ્ઠ. 84-90.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1530-134-103313-5-194
29. 8મી, 11મી અને 27મી સેનાના કમાન્ડરોને બાલ્ટિક સ્પેશિયલ મિલિટરી ડિસ્ટ્રિક્ટના હેડક્વાર્ટરનો ઓર્ડર
જૂન 21, 1941 14:30
આજની રાતથી, આગળની સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી, ગેરીસન અને ટુકડીના સ્થળોએ બ્લેકઆઉટ શરૂ કરવામાં આવશે. બ્લેકઆઉટ સાધનો સાથે વાહનો પ્રદાન કરો. બ્લેકઆઉટની ગુણવત્તા પર સાવચેત નિયંત્રણ ગોઠવો. ટુકડી છદ્માવરણ અને હવાઈ દેખરેખ તકનીકોની સ્થિતિ પર વિશેષ ધ્યાન આપો.
મદદનીશ ટુકડી કમાન્ડર
[ઉત્તર-] 3જી [પશ્ચિમ] f[રોન્ટ] હવાઈ સંરક્ષણમાંથી
કર્નલ કાર્લિન
સ્ક્રિપ્ટ.
TsAMO RF, f. 344, ઓપી. 5564, 1, એલ. 62.
પ્રકાશિત: મિલિટરી હિસ્ટ્રી મેગેઝિન. 1989. - નંબર 5. - પૃષ્ઠ 49.
30. 6ઠ્ઠી આર્મીના કમાન્ડરથી 4ઠ્ઠી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સ, 8મી ટાંકી ડિવિઝન અને 81મી મોટરાઇઝ્ડ રાઇફલ ડિવિઝનના કમાન્ડરોને ઓર્ડર
20 જૂન, 1941
વિમાનવિરોધી વિભાગોને તાત્કાલિક લ્વોવ કેમ્પમાંથી તેમની રચનામાં પાછા બોલાવવા જોઈએ.
આગમન પર, કાર્ય સેટ કરો - હવામાંથી વિભાગોના સ્થાનને આવરી લેવા માટે.
દરેક એન્ટી-એરક્રાફ્ટ બેટરીમાં 0.25 bq પ્રતિ OP હોવી જોઈએ, અંતે સજ્જ.
ચીફ ઓફ આર્મી સ્ટાફની પરવાનગીથી જ વિદેશી વિમાનો પર ગોળીબાર કરો.
લ્વોવ આર્ટિલરી રેન્જ પર લાઇવ ફાયરિંગ કરવા માટે, લ્વોવ આર્ટિલરી કલેક્શનના વડાની યોજના અનુસાર એન્ટી એરક્રાફ્ટ આર્ટિલરીને બેટરી દ્વારા બેટરી મોકલવામાં આવે છે.
અમલ પહોંચાડો.
6ઠ્ઠી આર્મીના કમાન્ડર
લેફ્ટનન્ટ જનરલ મુઝિચેન્કો
સ્ક્રિપ્ટ.
TsAMO RF, f. 334, ઓપી. 5307, ડી. 22, એલ. 197.
પ્રકાશિત: મિલિટરી હિસ્ટ્રી મેગેઝિન. 1989. - નંબર 5. - પૃષ્ઠ 44.
31. KOVO નંબર A1-00209 ની લશ્કરી કાઉન્સિલ તરફથી નોંધ
[12 એપ્રિલ, 1941 પછી નહીં]
ટોચનું રહસ્ય
વિશેષ મહત્વ છે
ઉદા. નંબર 1
તાર્નોપોલમાં ભૂગર્ભ કમાન્ડ પોસ્ટનું બાંધકામ પૂર્ણ થયું નથી. ટાર્નોપોલ એક નાનું શહેર છે જેમાં કોઈપણ કુદરતી હવા આવરણ નથી અને તેથી હવાઈ હુમલા માટે ખૂબ જ અનુકૂળ લક્ષ્ય છે. વધુમાં, રાજ્યની સરહદના સૌથી વધુ જોખમી વિભાગો (સોકલ - ટાર્નોપોલ 140 કિમી અને ચેર્નોવિટ્સી - ટાર્નોપોલ 170 કિમી) સાથે આ બિંદુની નિકટતા, અમારા કવરિંગ ઓપરેશનના સમયગાળા દરમિયાન, પ્રમાણમાં ઓછી દુશ્મન સફળતા સાથે, પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ કરી શકે છે. સૈનિકોનો સતત આદેશ અને નિયંત્રણ.
આ વિચારણાઓના આધારે, ડિસ્ટ્રિક્ટની સૈન્ય પરિષદ તાર્નોપોલમાં ભૂગર્ભ કમાન્ડ પોસ્ટ તૈયાર ન થાય ત્યાં સુધી કવરના સમયગાળા માટે નોવોગ્રાડ-વોલિન્સ્કીમાં સૈન્યના કમાન્ડરની કમાન્ડ પોસ્ટ શોધવાની પરવાનગીની વિનંતી કરે છે.
આ શહેરની લશ્કરી છાવણીમાં પ્રબલિત કોંક્રિટ આર્મી-શૈલીની કમાન્ડ પોસ્ટ છે, જે તેને લશ્કરી પરિષદ, કામગીરી વિભાગ અને સંચાર કેન્દ્રનો મુખ્ય ભાગ રાખવા દે છે. લશ્કરી છાવણીની બેરેકનો ઉપયોગ બાકીના જિલ્લા વહીવટીતંત્રને રાખવા માટે સફળતાપૂર્વક કરી શકાય છે. હાલનો ઉદ્યાન અને શહેરના બેરેકનું વિખરાયેલું સ્થાન હવાઈ હુમલાના સમયગાળા દરમિયાન કર્મચારીઓને આશ્રય આપવા માટે જગ્યાની નજીક જરૂરી સંખ્યામાં તિરાડોને તાત્કાલિક ખોદવાનું શક્ય બનાવે છે.
તીવ્ર હવાઈ હુમલાના કિસ્સામાં, ગુલ્સ્ક (12 કિમી દક્ષિણ [ગો] - નોવોગ્રાડ-વોલિન્સ્કીના પશ્ચિમ [પશ્ચિમ]) માં અનામત કમાન્ડ પોસ્ટ બનાવવી શક્ય છે, જ્યાં નોવોગ્રાડ-વોલિન્સ્કી યુઆરની બે ભૂગર્ભ ખાણોનો આ માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે. હેતુ બાદમાં મિલિટરી કાઉન્સિલ, લશ્કરી શાખાઓના વડાઓ સાથે જિલ્લા મુખ્યાલયના ઓપરેશનલ જૂથ, એરફોર્સના ઘટેલા સ્ટાફ અને સંપૂર્ણ સંચાર કેન્દ્રને સમાવી શકે છે.
મિલિટરી કાઉન્સિલ માને છે કે નોવોગ્રાડ-વોલિન્સ્કીમાં કમાન્ડ પોસ્ટ શોધવા માટે સાનુકૂળ પરિસ્થિતિઓની હાજરી અને રાજ્યની સરહદના જોખમી વિસ્તારોમાંથી તેનું ઊંડા સ્થાન સૈન્ય સાથે સારી વાતચીતની રેખાઓ સાથે કોઈપણ વધઘટ દરમિયાન સૈનિકો પર અવિરત આદેશ અને નિયંત્રણની ખાતરી કરશે. આગળની લાઇનમાં.
KOVO ટુકડીઓના કમાન્ડર
કર્નલ જનરલ કિર્પોનોસ
KOVO ના લશ્કરી પરિષદના સભ્ય
કોર્પ્સ કમિશનર વાશુગિન
KOVO ના ચીફ ઓફ સ્ટાફ
લેફ્ટનન્ટ જનરલ પુરકેવ
લેટરહેડ પર ટાઈપસ્ક્રીપ્ટ: “NGO USSR. કિવ વિશેષ લશ્કરી જિલ્લાના સૈનિકોના કમાન્ડર." જી.કે. ઝુકોવની નોંધો છે: “ટી. વટુટીન. નીચેની સામગ્રી સાથે કોડેડ ટેલિગ્રામ તૈયાર કરો: ટાર્નોપોલ વિસ્તારમાં મુખ્ય ચેકપોઇન્ટ રાખો. મને નોવોગ્રાડ-વોલિન્સ્કી ફાજલ તરીકે વાંધો નથી. કોમમાં સંક્રમણ માટે તૈયારી કરો. ફકરો 12.04. '41" અને એન.એફ. વટુટીના: “વ્યક્તિગત રીતે કામરેજ અનિસોવને. થઈ ગયું. સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. 16.06. '41." આ દસ્તાવેજ કર્નલ બાઘરામ્યાને છાપ્યો હતો.
TsAMO RF, f. 16, ઓપી. 2951, નંબર 261, પૃષ્ઠ. 24-25.
પ્રકાશિત: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1794-381-1-00209-12-1941
 
"ધ બર્થ ઓફ ધ મોલોટોવ-રિબેન્ટ્રોપ પેક્ટ (યુગ. ઘટનાઓ. લોકો.)" પુસ્તકમાંથી અવતરણ
લેખક તરફથી
પરિચય
1933
1. વર્સેલ્સની સંધિને અનુસરતા જર્મની
2. નિઃશસ્ત્રીકરણ પર જિનીવા કોન્ફરન્સ 1932-1934.
3. કરાર અને સહકારનો કરાર ("ચારનો કરાર")
1934
1. પિલસુડસ્કી-હિટલર કરાર
2. પૂર્વીય કરાર
1935
1. સારનું વળતર
2. વેહરમાક્ટનું સર્જન
3. પરસ્પર સહાયતા પર સોવિયેત-ફ્રેન્ચ અને સોવિયેત-ચેકોસ્લોવાક સંધિઓ
4. એંગ્લો-જર્મન મેરીટાઇમ એગ્રીમેન્ટ
1936
1. રાઈન ડિમિલિટરાઇઝ્ડ ઝોનનો વ્યવસાય
2. કોમિન્ટર્ન વિરોધી કરાર
1938
1. ઑસ્ટ્રિયાના એન્સક્લુસ
2. મ્યુનિક કરાર
3. ગ્રેટ બ્રિટન અને ફ્રાન્સ સાથે જર્મનીની બિન-આક્રમકતાની ઘોષણાઓ
1939
1. ચેક રિપબ્લિકના એન્સક્લુસ. રોમાનિયા અને બાલ્ટિક્સ
2. 1939 માં જર્મન-પોલિશ સંબંધો
3. યુરોપિયન સુરક્ષા માટે બ્રિટિશ, ફ્રેન્ચ અને સોવિયેત દરખાસ્તો
4. મોસ્કો વાટાઘાટો
5. લંડન વાટાઘાટો
6. જર્મન-સોવિયેત સંબંધો
7. 1940-1941માં જર્મની અને યુએસએસઆર વચ્ચેના વેપાર અને આર્થિક સંબંધો.
8. પોલિશ યુદ્ધ
નિષ્કર્ષ
દસ્તાવેજીકરણ
1939
6. જર્મન-સોવિયેત સંબંધો
જર્મન-સોવિયેત સંબંધોના સમગ્ર ચિત્રને સમજવા માટે, તેમને બે ઘટકોમાં વિભાજિત કરવું આવશ્યક છે:
- વેપાર અને ધિરાણ સંબંધો;
- રાજકીય સંબંધો.
કોઈપણ રાજકીય મુકાબલો હોવા છતાં, યુએસએસઆર અને જર્મની વચ્ચેના વેપાર સંબંધો મોટા અથવા નાના પાયા પર વિકસિત થયા. આર્થિક રીતે, આ દેશો સંભવિત વેપારી ભાગીદારો હતા. જર્મનીને ઉદ્યોગ માટે કાચા માલની જરૂર હતી, પ્રથમ ગૃહ યુદ્ધ દ્વારા નાશ પામેલા અર્થતંત્રના પુનઃનિર્માણની સ્થિતિમાં, અને પછી ઔદ્યોગિકીકરણની શરૂઆત, જરૂરી મશીન ટૂલ્સ, સાધનો અને તકનીકીઓ. આર્થિક અને રાજકીય પરિસ્થિતિએ યુએસએસઆર માટે વિશાળ જગ્યાઓ અને તકનીકી અને સાધનોની અછતની સ્થિતિમાં ઉદ્યોગ (સંપૂર્ણ ઉદ્યોગો શરૂઆતથી બનાવવામાં આવ્યા હતા) બનાવવા માટે મુશ્કેલ કાર્યો ઉભા કર્યા.
જર્મનીએ ઓછા મુશ્કેલ કાર્યોનો સામનો કર્યો ન હતો. તેમાંથી એક, પરંતુ માત્ર એકથી દૂર, કાચા માલના પુરવઠાના મુદ્દાને ઉકેલી રહ્યો હતો. જર્મન સંશોધક બી. મુલર-હિલેબ્રાન્ડ અનુસાર:
કાચા માલ માટે, આયાત પર નિર્ભરતા લગભગ 33% હતી. ધાતુશાસ્ત્રીય ઉદ્યોગમાં, આયાતી અયસ્કના વપરાશ અને સ્થાનિક અયસ્કના વપરાશનો ગુણોત્તર 1:3 તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. અસંખ્ય બિન-ફેરસ ધાતુઓ માટે, વિદેશી દેશો પર નિર્ભરતા અત્યંત ઊંચી હતી; ઉદાહરણ તરીકે, સીસા માટે તે 50%, તાંબા માટે - 70%, ટીન માટે - 90%, એલ્યુમિનિયમ (બોક્સાઈટ) માટે - 99% હતું. ખનિજ તેલ (65%), રબર (85% થી વધુ) અને કાપડ ઉદ્યોગ માટે કાચા માલ (લગભગ 70%) માટે પણ નિર્ભરતા ખૂબ જ નોંધપાત્ર હતી.
... વધુમાં, 1938 થી, જર્મનીને વ્યૂહાત્મક કાચો માલ ખરીદતા અટકાવવા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇંગ્લેન્ડ દ્વારા લેવામાં આવેલા સંખ્યાબંધ પ્રતિબંધાત્મક પગલાંની અસર વિશ્વ બજાર અનુભવવા લાગી.
અન્ય શક્તિઓની તુલનામાં જર્મન સૈન્ય ઉદ્યોગના નોંધપાત્ર રીતે વધુ સારી ગુણવત્તાના સૂચકાંકો માટે આભાર, શાંતિના સમયમાં જર્મન સશસ્ત્ર દળોની આદર્શ સ્થિતિનો દેખાવ બનાવવામાં આવ્યો હતો. વાસ્તવમાં, જોકે, જર્મની શ્રેષ્ઠ સૈન્ય અને આર્થિક ક્ષમતા ધરાવતી મહાન શક્તિઓ સાથે સફળતાપૂર્વક લાંબા યુદ્ધ લડવા માટે તૈયાર ન હતું. 90
જર્મની અને યુએસએસઆર વચ્ચે આર્થિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાના કારણો ગંભીર કરતાં વધુ હતા. દરેક પક્ષે આમાં રસ હતો.
__________________________________________
સંક્ષિપ્ત માહિતી
20 અને 30 ના દાયકામાં યુએસએસઆર અને જર્મની વચ્ચેના વેપાર સંબંધો.
જર્મની અને આરએસએફએસઆર વચ્ચે યુદ્ધ પછીના રાજકીય અને આર્થિક સંબંધોની શરૂઆત 16 એપ્રિલ, 1922ના રોજ રાપાલોમાં થયેલા કરાર સાથે થઈ હતી. બંને પક્ષોએ રાજદ્વારી સંબંધો પુનઃસ્થાપિત કર્યા, તમામ લશ્કરી અને બિન-લશ્કરી નુકસાન અને થયેલા લશ્કરી ખર્ચનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કર્યો. કરાર મુજબ, જર્મનીએ આરએસએફએસઆરમાં તમામ જર્મન ખાનગી અને રાજ્ય મિલકતના રાષ્ટ્રીયકરણને માન્યતા આપી, અને તમામ ઝારવાદી દેવાં પણ રદ કર્યા. વધુમાં, કરારમાં જર્મની અને આરએસએફએસઆર (તત્કાલીન યુએસએસઆર) વચ્ચેના વેપાર સંબંધોમાં મોસ્ટ ફેવર્ડ રાષ્ટ્રનો સિદ્ધાંત રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
12 ઓક્ટોબર, 1925 ના રોજ, પ્રથમ જર્મન-સોવિયેત વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા, જેણે કરારના આધારે બંને દેશો વચ્ચે વેપાર સંબંધો બનાવવાનું શક્ય બનાવ્યું હતું. જર્મન-સોવિયેત વસાહતોમાં નાણાકીય એકમ તરીકે રીકસ્માર્કની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. યુએસએસઆરએ, બર્લિનમાં તેના વેપાર મિશન દ્વારા, જર્મનીમાં સોવિયેત ઓર્ડર આપવા માટે લોન આકર્ષિત કરી. યુએસએસઆરમાં જર્મન નિકાસ સતત વધી રહી હતી.
1922 માં રાપાલોમાં જર્મન અને સોવિયેત પ્રતિનિધિમંડળના પ્રતિનિધિઓ. કેન્દ્રમાં કાર્લ જોસેફ વિર્થ અને જ્યોર્જી ચિચેરીન છે.
એ જ 1925માં, જર્મનીએ યુએસએસઆરને 100 મિલિયન રેકમાર્ક્સની ટૂંકા ગાળાની લોન આપી, એપ્રિલ 1926માં, જર્મનીએ 4 વર્ષના સમયગાળા માટે યુએસએસઆર માટે 300 મિલિયન રેકમાર્ક્સની ક્રેડિટ લાઇન ખોલી. 1931 માં, જર્મનીએ ફરીથી યુએસએસઆરને 300 મિલિયન રીકમાર્ક્સની રકમમાં અને 21 મહિનાના સમયગાળા માટે લોન (ઉપકરણોની ખરીદી સંબંધિત) પ્રદાન કરી. ઉધારની કુલ રકમ 1925-1931માં પહોંચી. 700 મિલિયન રીકમાર્ક્સ.
મહામંદીની શરૂઆત સાથે, જર્મની અને યુએસએસઆર વચ્ચેનો વેપાર માત્ર વધ્યો. આ, અન્ય બાબતોની સાથે, યુએસએસઆરમાં શરૂ થયેલા ઔદ્યોગિકીકરણને કારણે છે. તેથી 1930 માં, યુએસએસઆરમાં 430.6 મિલિયન રેકમાર્ક્સની કિંમતના જર્મન માલની આયાત કરવામાં આવી હતી, અને 436.5 મિલિયન રેકમાર્ક્સની કિંમતના માલની જર્મનીમાં નિકાસ કરવામાં આવી હતી. અને 1931 યુએસએસઆર અને જર્મની વચ્ચેના વેપાર ટર્નઓવરના ઈતિહાસમાં રેકોર્ડ વર્ષ બની ગયું - તે 1,066 મિલિયન રેકમાર્ક્સ (જેમાંથી જર્મનીમાં નિકાસ 303.5 મિલિયન રીકમાર્ક્સ હતી અને યુએસએસઆરમાં આયાત 762.7 મિલિયન રીકમાર્ક્સ હતી).
અનુસાર: હેન, પોલ એન.
સંખ્યાબંધ કારણોસર, 1932માં યુએસએસઆર અને જર્મની વચ્ચેનો કુલ વેપાર ટર્નઓવર ઘટીને 896.7 મિલિયન રેકમાર્ક્સ થયો હતો. જેમાંથી, યુએસએસઆરની જર્મનીમાં નિકાસ માત્ર 270.9 મિલિયન રીકમાર્ક્સની હતી. અને 1933 માં, વેપારનું ટર્નઓવર સામાન્ય રીતે લગભગ અડધાથી ઘટીને 476.2 મિલિયન રેકમાર્ક્સ (282.2 મિલિયન રેકમાર્ક્સની આયાત અને 194 મિલિયન રીકમાર્ક્સની યુએસએસઆરમાંથી નિકાસ) થઈ ગયું.
જર્મનીમાં રાષ્ટ્રીય સમાજવાદી પક્ષ સત્તા પર આવતાં, યુએસએસઆર સાથેના રાજકીય સંબંધો મોટા પ્રમાણમાં બગડ્યા. આ બંને દેશોના વેપાર ટર્નઓવરમાં પ્રતિબિંબિત થયું હતું, જે 1935 માં યુએસએ, ગ્રેટ બ્રિટન અને બેલ્જિયમ અને હોલેન્ડ જેવા દેશોના વેપાર ટર્નઓવરથી નીચે આવવા માટે શરૂ થયું હતું.
પ્રસ્તુત માહિતી અનુસાર, યુએસએસઆર અને જર્મની વચ્ચેના વેપાર ટર્નઓવરમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે (1938માં તે ખરેખર જર્મની અને લાતવિયા વચ્ચેના વેપાર ટર્નઓવરની નજીક પહોંચ્યું હતું). 1937-1938માં જર્મની અને પોલેન્ડ (ડેન્ઝિગ સાથે) વચ્ચેના વેપાર ટર્નઓવરમાં થયેલા વધારાને પણ ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે. 1939માં ઉગ્ર બનેલા સંબંધોના સંદર્ભમાં પણ, પોલેન્ડે જર્મની સાથે વેપારનું પ્રમાણ વધાર્યું.
જર્મનીમાં લશ્કરી ઉત્પાદન સ્થાપવાના સંદર્ભમાં, કાચા માલની અછત વધી. પક્ષોના પરસ્પર હિતમાંથી, 4 એપ્રિલ, 1935 ના રોજ, જર્મની અને યુએસએસઆરએ લોન કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. તદુપરાંત, રાજકીય મતભેદો આમાં જરાય અવરોધ નહોતા. કરારને "ફોર્થ ક્રેડિટ ઓપરેશન" કહેવામાં આવતું હતું. સ્પેશિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન 1935." આ કરાર હેઠળ, યુએસએસઆરને 200 મિલિયન રીકમાર્ક્સની રકમમાં લોન આપવામાં આવી હતી. આ લોનનો ઉપયોગ 30 જૂન, 1937 સુધી જર્મન માલસામાનની ખરીદી માટે થઈ શકતો હતો. ઓર્ડરમાં ફેક્ટરીઓ, ઈલેક્ટ્રીકલ ઉત્પાદનો, મશીનરી, તેલ અને રાસાયણિક ઉદ્યોગો માટેના સાધનો, પ્રયોગશાળાના સાધનો અને વાહનોનો સમાવેશ થતો હતો. આમાં તકનીકી સહાયનો પણ સમાવેશ થાય છે. લોન 5% ના વ્યાજ દરે અને પાંચ વર્ષમાં ચૂકવણી સાથે પ્રદાન કરવામાં આવી હતી. આ લોન 1940 થી 1943 સુધી ચૂકવવાની હતી (22 જૂન, 1941 સુધીમાં, યુએસએસઆરએ આ લોનની ચૂકવણી કરવાનું શરૂ કર્યું ન હતું અને યુદ્ધ ફાટી નીકળવાથી તે સ્વાભાવિક રીતે જ રદ કરવામાં આવ્યું હતું). ક્રેડિટ ફંડ્સમાંથી, યુએસએસઆરએ માત્ર 151 મિલિયન રીકમાર્ક્સનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
જર્મની નવા વેપાર કરાર માટે વાટાઘાટો માટે પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે. આવો કરાર 1 માર્ચ, 1938ના રોજ થયો હતો. એવી કલ્પના કરવામાં આવી હતી કે વેપાર ટર્નઓવરની ઉપલી મર્યાદા 1934-1935ના સ્તરની હશે. કેટલીક વસ્તુઓ માટે, પુરવઠામાં વધારો થયો છે. 19 ડિસેમ્બર, 1938 ના રોજ, આ કરાર બીજા વર્ષ માટે લંબાવવામાં આવ્યો. વધુમાં, યુએસએસઆરને નવી લોન અંગે વાટાઘાટો સમયાંતરે યોજવામાં આવી હતી. પરંતુ તેમ છતાં, આ કરારોએ બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર સંબંધોને મોટા પ્રમાણમાં પુનર્જીવિત કર્યા નથી. જોકે યુએસએસઆર અને જર્મની વચ્ચેનો વેપાર બંધ થયો ન હતો.
__________________________________________
તેથી, વેપાર સંબંધો એ રેખા હતી કે જેની સાથે જર્મન-સોવિયેત સંબંધો સતત જાળવવામાં આવતા હતા. જર્મની દ્વારા ચેક રિપબ્લિકના કબજા સાથે, આ સંબંધો વધુ તીવ્ર અને જટિલ બન્યા. હકીકત એ છે કે 1935 માં, ચેકોસ્લોવાકિયાએ તેની સ્કોડા લશ્કરી ફેક્ટરીઓમાંથી ઉત્પાદનોનો ઓર્ડર આપવા માટે યુએસએસઆરને લોન ફાળવી હતી. વધુમાં, યુએસએસઆરએ ચોક્કસ કાર્યો કરવા માટે સ્કોડા સાથે કરાર કર્યા. ચેક રિપબ્લિકના કબજા સાથે, જર્મનોએ 22 માર્ચે ચેકોસ્લોવાકિયાની જૂની સંધિઓની માન્યતાની પુષ્ટિ કરવા માટે હિટલરે હુકમનામું બહાર પાડ્યું હોવા છતાં, ખરીદીના અમલીકરણમાં અવરોધો બનાવવાનું શરૂ કર્યું. આ સંદર્ભમાં, 5 એપ્રિલ, 1939 ના રોજ, લિટવિનોવે જર્મનીમાં યુએસએસઆરના સંપૂર્ણ સત્તાના પ્રતિનિધિને સૂચનાઓ આપી. એ. મેરેકાલોવ (127):
જીન. જર્મન કમાન્ડના પ્રતિનિધિ બરખાઉસેન, ચેકોસ્લોવાકિયામાં સ્કોડા કંપની દ્વારા આર્ટિલરી સિસ્ટમ્સના પ્રોટોટાઇપ અને ડ્રોઇંગના ઉત્પાદન માટેના 6 એપ્રિલ, 1938ના અમારા બે કોન્ટ્રાક્ટ અને 20 જૂનના રોજ આર્ટિલરી સિસ્ટમ્સના ફોર્જિંગ માટેના કરારના અમલમાં અવરોધ ઊભો કરી રહ્યા છે. 1938, અને ફેક્ટરીઓમાં અમારા એન્જિનિયરોના કમિશનને પણ મંજૂરી આપતું નથી. તે જ સમયે, જનરલ. બરખાઉસેન અમને બે એન્ટી એરક્રાફ્ટ બંદૂકો અને આર્ટિલરી ફાયર કંટ્રોલ ડિવાઇસ પહોંચાડવાથી રોકી રહ્યા છે જે કરાર હેઠળ પહેલેથી જ ઉત્પાદિત છે.
વિદેશ મંત્રાલયનો સંપર્ક કરો અને સ્કોડાને ઉલ્લેખિત કરારો હેઠળની તેની જવાબદારીઓ પૂરી કરવાથી અટકાવવા માટે તાત્કાલિક સૂચનાઓની માંગ કરો, જે મુજબ અમે એડવાન્સ અને નિયમિત ચૂકવણી કરી હતી.
18 એપ્રિલના રોજ, એ. મેરેકાલોવે આ મુદ્દા પર ઇ. વેઇઝસેકર (જર્મન વિદેશ મંત્રાલયના રાજ્ય સચિવ) ને સંબોધ્યા (128):
જર્મન લશ્કરી સત્તાવાળાઓના સીધા હસ્તક્ષેપને ટાંકીને, વેપાર મિશન અને સ્કોડા વચ્ચેના વ્યવસાયિક સંબંધોના સ્તરે મુદ્દાને ખસેડવાના વેઇઝસેકરના પ્રયાસને નકારી કાઢ્યા પછી, મેં તાત્કાલિક વિસંગતતાઓને દૂર કરવા અને સ્કોડા તેની જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરે તેની ખાતરી કરવા કહ્યું. આ પગલાં અસ્થાયી હતા તેવો વિચાર વ્યક્ત કર્યા પછી, વેઇઝસેકરે પ્રશ્ન અને જવાબનો અભ્યાસ કરવાનું વચન આપ્યું, મજાકમાં નોંધ્યું: જ્યારે પ્રશ્ન હવાઈ કરારનો હોય ત્યારે તમે બંદૂકો કેવી રીતે સમર્પણ કરી શકો.
પરંતુ તે જ સમયે, E. Weizsäcker એ. Merekalov (128) ને જાણ કરી:
યુએસએસઆર સાથે જર્મનીના મૂળભૂત રાજકીય મતભેદો છે. તેમ છતાં, તે તેની સાથે આર્થિક સંબંધો વિકસાવવા માંગે છે.
E. Weizsäcker ના શબ્દો ખૂબ જ છતી કરે છે. કોઈપણ રાજકીય વિરોધાભાસ હોવા છતાં, યુએસએસઆર અને જર્મની સંભવિત આર્થિક ભાગીદારો રહ્યા.
3 મેના રોજ, વી. મોલોટોવે લિટવિનોવની જગ્યાએ ફોરેન અફેર્સ કમિશનરના પીપલ્સ કમિશનર તરીકે નિમણૂક કરી. ઘણી વિદેશી સરકારોએ આને સામૂહિક સુરક્ષાની નીતિથી પ્રસ્થાન તરીકે માન્યું જે લિટવિનોવ દ્વારા અનુસરવામાં આવ્યું હતું. જર્મનોએ આને યુએસએસઆરને તેમના માટે વધુ સ્વીકાર્ય સ્થિતિ લેવા માટે સમજાવવાની તક તરીકે પણ જોયું. પરંતુ દસ્તાવેજો અને વાટાઘાટો પુષ્ટિ કરે છે કે લિટવિનોવ દ્વારા નિર્ધારિત દિશાઓ (જોકે તે કહેવું વધુ સારું છે કે આ સોવિયેત સરકારનો નિર્ણય હતો, અને ખાસ કરીને લિટવિનોવનો નહીં) ચાલુ રહે છે. હવે વી. મોલોટોવ સંયુક્ત કરાર કરવા માટે ગ્રેટ બ્રિટન અને ફ્રાન્સ સાથે વાટાઘાટો કરી રહ્યા હતા. આ અગાઉના વિભાગોમાં વર્ણવેલ છે. તેથી વિદેશી નીતિમાં યુએસએસઆરના વર્તનની સામાન્ય રેખા સાચવવામાં આવી છે.
તે જ સમયે, વિદેશ નીતિ વિભાગના વડામાં કોઈપણ ફેરફાર સંભવિતપણે નવી તકોની વિંડો ખોલે છે. જર્મનો માનતા હતા કે વી. મોલોટોવના આગમનથી તેમના માટે આવી તકની બારી ખુલી ગઈ હતી. જી. અસ્તાખોવ (જર્મનીમાં યુએસએસઆર ચાર્જ ડી અફેર્સ) તરફથી વી. મોલોટોવને મે 6 (129) ના પત્રમાંથી:
જર્મનો માટે, જે પરિવર્તન આવ્યું છે તેમાં તેમની રુચિ છુપાવ્યા વિના અને મુખ્યત્વે અંગ્રેજી-ફ્રેન્ચ અખબારોમાંથી અવતરણો પસંદ કરીને અને લંડન અને પેરિસના પત્રવ્યવહાર દ્વારા, અમારી નીતિમાં વળાંકની સંભાવનાની છાપ ઊભી કરવા પ્રયાસ કર્યા વિના. તેઓ ઈચ્છે છે (સામૂહિક સુરક્ષામાંથી પ્રસ્થાન, વગેરે).), તેઓ, કેટલાક અપવાદો સાથે, પ્રત્યક્ષ મૂલ્યાંકનથી દૂર રહે છે અને પોતાને વાસ્તવિક માહિતી (ક્યારેક કાલ્પનિક) ની રજૂઆત સુધી મર્યાદિત કરવાનું પસંદ કરે છે, જો કે, એકદમ યોગ્ય રીતે યોગ્ય ફોર્મ.
તમારી જીવનચરિત્ર સત્તાવાર વોલ્કીશર બીઓબેક્ટરમાં ખૂબ જ યોગ્ય રીતે (સ્થાનિક પરિસ્થિતિઓ માટે) આપવામાં આવી હતી, તેમજ ઇન્કોર્સ માટે સેન્સરશીપ નાબૂદ કરવા વિશેનો સંદેશ. સામાન્ય રીતે અમારા વિશેનો દરેક સંદેશ અહીં ક્રૂડ એબ્યુઝના ઉમેરા સાથે આપવામાં આવે છે, જે આ વખતે પ્રેસ કરવાથી દૂર રહે છે. પરંતુ અત્યાર સુધી, અલબત્ત, આ બધું કોઈ દૂરગામી તારણો માટેનું કારણ પૂરું પાડતું નથી.
એક દિવસ અગાઉ, 5 મેના રોજ, જર્મન વિદેશ મંત્રાલયના પૂર્વીય યુરોપીયન આર્થિક નીતિ વિભાગના વડા, K. Schnurre, Plenipotentiary Representative A. Merekalov ને મંત્રાલયમાં આમંત્રણ આપ્યું. (130):
તેણે મને શ્નુરેની ઑફિસમાં આમંત્રણ આપ્યું અને કહ્યું કે, પ્રાગમાં વેપાર મિશન અને સ્કોડા પ્લાન્ટ વચ્ચેના કરારો પરની અમારી નોંધ અનુસાર, જર્મન સરકાર માને છે કે આ કરારો પૂરા થવા જોઈએ. લશ્કરી સત્તાવાળાઓ અને સ્કોડા પ્લાન્ટને સંબંધિત સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. તે મને તમારા ધ્યાન પર લાવવાનું કહે છે, ખાતરી આપીને કે કંપનીની તેની જવાબદારીઓની પરિપૂર્ણતામાં હવેથી કોઈ અવરોધો નહીં આવે.
સ્કોડા પ્લાન્ટને સોવિયેત આદેશો સાથેનો મુદ્દો ઉકેલાઈ ગયો હતો, "લશ્કરી સત્તાવાળાઓ અને સ્કોડા પ્લાન્ટને સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી." આને અગાઉ કરવાથી શું અટકાવ્યું (છેવટે, 17 એપ્રિલે, જર્મન બાજુએ પરિસ્થિતિને ઉકેલવાનું વચન આપ્યું હતું)? તે સ્પષ્ટ છે કે આ એક રાજકીય પગલું હતું.
ચેક રિપબ્લિકના જર્મનીમાં જોડાણના સંદર્ભમાં, ત્યાં સ્થિત સોવિયેત વેપાર મિશનને ફરીથી ગોઠવવાની જરૂર હતી. ચેક રિપબ્લિક સાથે લશ્કરી-આર્થિક સહકાર યુએસએસઆર માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતો. ચેક લશ્કરી-ઔદ્યોગિક સંકુલે યુએસએસઆરને નવી સૈન્ય તકનીકો મેળવવાની મંજૂરી આપી જે તેને જરૂરી છે. જર્મન પક્ષે પ્રાગમાં વેપાર મિશનને બર્લિન વેપાર મિશનની શાખામાં પુનઃસંગઠિત કરવાની દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવી હતી. તે જ સમયે, યુએસએસઆર અને ચેકોસ્લોવાકિયા વચ્ચે 1935ના વેપાર કરારમાં પૂરા પાડવામાં આવેલ તમામ અધિકારો જાળવી રાખવામાં આવ્યા હતા. કે. શ્નુરે 15 મેના રોજ જી. અસ્તાખોવ સાથે મુલાકાત કરી અને ઉચ્ચ અધિકારીઓને સોવિયેત દરખાસ્તો પહોંચાડવાનું વચન આપ્યું, અને કહ્યું કે "સમસ્યાનો હકારાત્મક ઉકેલ લાવવામાં આવશે."
1. એ. મેરેકાલોવ 1938-1939માં જર્મનીમાં યુએસએસઆરના પૂર્ણ અધિકારના પ્રતિનિધિ. 2. જી. અસ્તાખોવ, 1937-1939માં જર્મનીમાં યુએસએસઆરના ચાર્જ ડી અફેર્સ. 3. એ. શ્કવાર્તસેવ, 1939-1940માં જર્મનીમાં યુએસએસઆરના પૂર્ણ સત્તાના પ્રતિનિધિ.
પછી કે. શ્નુરે (131):
સોવિયેત-જર્મન સંબંધો સુધારવાના વિષય પર સ્પર્શ કરે છે. મારી ટિપ્પણીના જવાબમાં કે, પ્રેસના સ્વરમાં થયેલા પરિવર્તનને વધુ સારી રીતે ઓળખવા છતાં, જર્મન નીતિમાં આમૂલ પરિવર્તન વિશે વાત કરવા માટે અમારી પાસે હજુ પણ કોઈ ડેટા નથી, શ્નુરે ખાતરી આપવાનું શરૂ કર્યું કે જર્મની તરફ કોઈ આક્રમક આકાંક્ષાઓ નથી. યુએસએસઆર અને પૂછે છે કે અમારા અવિશ્વાસને દૂર કરવા માટે શું જરૂરી છે. હું જવાબ આપું છું કે સંબંધોમાં એક અલગ વાતાવરણ બનાવવાનું [જર્મન] સરકાર પર નિર્ભર છે, પરંતુ જો બીજી બાજુ આવી તૈયારી બતાવે તો અમે સુધારણાની સંભાવનાથી ક્યારેય શરમાતા નથી.
તેથી, 15 મે, 1939 ના રોજ, જર્મન પક્ષે પ્રથમ વખત (મને અન્ય કોઈ દસ્તાવેજો મળ્યા નથી) જર્મન-સોવિયેત સંબંધો સુધારવા વિશે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું. તે જર્મની હતું જેણે યુએસએસઆર સાથેના સંબંધોમાં સુધારણાની શરૂઆત કરી હતી. દેખીતી રીતે, સ્કોડા માટે સોવિયત ઓર્ડર સાથેની સમસ્યાઓનું સમાધાન ચોક્કસપણે આ ઇચ્છા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. યુએસએસઆર સંબંધિત જર્મન પ્રેસનો સ્વર બદલાવા લાગ્યો - મે 1939. આ ફક્ત ઉપરના આદેશથી જ શક્ય છે. જી. અસ્તાખોવે કે. શ્નુરેને કહ્યું તેમ, "સંબંધોમાં અલગ વાતાવરણની રચના જર્મન બાજુ પર આધારિત છે."
જર્મન પક્ષ હવે યુએસએસઆર સાથેના સંબંધો સુધારવા માંગે છે. આ કેવી રીતે સમજાવી શકાય? જર્મનીની પરિસ્થિતિ વિશે શું જાણીતું છે:
- પોલેન્ડે ડેન્ઝિગના મુદ્દાઓ અને પોલીશ કોરિડોર દ્વારા બહારના પ્રદેશના રસ્તાઓ પર ચાલુ રાખ્યું (માર્ચ 26 ના રોજ, પોલેન્ડે જર્મન દરખાસ્તોને નકારાત્મક પ્રતિસાદ આપ્યો);
- 3 એપ્રિલના રોજ, જર્મનીએ પોલિશ મુદ્દાના લશ્કરી ઉકેલ માટે તૈયારી કરવાનું શરૂ કર્યું. સશસ્ત્ર દળો હુમલા માટે તૈયાર હતા તે તારીખ 1 સપ્ટેમ્બર, 1939 હતી;
- ફ્રાન્સ અને ગ્રેટ બ્રિટને 31 માર્ચે પોલિશ રાજ્યને ગેરંટી આપી હતી. આનો અર્થ એ છે કે જર્મની માટે યુદ્ધ બે મોરચે શરૂ થઈ શકે છે.
ફ્રાન્સ અને ગ્રેટ બ્રિટન તેનો વિરોધ કરશે કે કેમ તે જાણવા માટે જર્મની બેચેન હતું. આ નિર્ધારિત કરશે કે મુખ્ય દળોને કોની સામે કેન્દ્રિત કરવું. ફ્રાન્સ અને ગ્રેટ બ્રિટન દ્વારા નિર્ણાયક પગલાંએ જર્મનીને આક્રમકતાથી અટકાવ્યું હોત. 1939 ની વસંત ઋતુમાં એંગ્લો-ફ્રેન્ચ હેડક્વાર્ટરની વાટાઘાટોમાં, એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે યુદ્ધની સ્થિતિમાં, ગ્રેટ બ્રિટન અને ફ્રાન્સ તેના પ્રથમ તબક્કે જર્મની સામેના આર્થિક પગલાં, એટલે કે, નાકાબંધી સુધી પોતાને મર્યાદિત કરશે. જોકે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રીય હિતોને જર્મન સૈનિકોના નબળા ભાગ સામે તાત્કાલિક પગલાં લેવાની જરૂર હતી, જેમાં ટાંકી અને મોટાભાગના વિમાનોનો અભાવ હતો. પરિણામે, તેના તમામ વાસ્તવિક સાથીઓને શરણાગતિ આપીને, ફ્રાંસને જર્મની સામે અને તેના પોતાના પ્રદેશ પર લડવાની ફરજ પડી હતી.
જર્મનીને સાથીઓની યોજનાઓ વિશે ખબર હતી કારણ કે તેણે પોલેન્ડ પરના મુખ્ય હુમલાની યોજના બનાવી હતી. જર્મનીને પોલેન્ડને પોતાનો પ્રાંત બનાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. પરંતુ પોલેન્ડના પ્રદેશમાં યુએસએસઆર દ્વારા દાવો કરાયેલ પશ્ચિમ યુક્રેનિયન અને બેલારુસિયન જમીનોનો સમાવેશ થાય છે. આ વિસ્તારોના કબજાથી જર્મની અને યુએસએસઆર વચ્ચે સંભવિત સંઘર્ષ સર્જાયો.
જર્મનીએ પોલેન્ડને કચડી નાખ્યું હોત, કોઈને શંકા નહોતી. પરંતુ પ્રશ્ન એ હતો: આગળ શું? જર્મની પહેલાથી જ ફ્રાન્સ અને યુએસએસઆર વચ્ચે સ્થિત છે. જો જર્મની પશ્ચિમી શક્તિઓ સામે હડતાલનું નિર્દેશન કરવાનું નક્કી કરે છે, તો યુએસએસઆર સાથેના વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓને ઉકેલવા જરૂરી છે. પરંતુ આ કિસ્સામાં, પોલિશ પ્રદેશો પર યુએસએસઆર સાથે કરાર પર આવવું જરૂરી છે. અને માત્ર તેમના માટે જ નહીં. આવા કરાર માટે જર્મન-સોવિયેત સંબંધોમાં નોંધપાત્ર સુધારો જરૂરી છે. જેનો આધાર આર્થિક સંબંધો હતા.
જર્મનીએ યુએસએસઆરમાં તેના રાજદૂત દ્વારા સંબંધો સુધારવાના મુદ્દાને પ્રોત્સાહન આપવાનું શરૂ કર્યું. 28 જૂનના રોજ, એફ. શુલેનબર્ગે વી. મોલોટોવ સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું (132):
કે જર્મન સરકાર માત્ર સામાન્યકરણ જ નહીં, પણ યુએસએસઆર સાથેના તેના સંબંધોમાં સુધારો કરવા માંગે છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે રિબેન્ટ્રોપ વતી તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલા આ નિવેદનને હિટલરની મંજૂરી મળી હતી.
હિટલરે વ્યક્તિગત રીતે જર્મન-સોવિયત સંબંધોના સુધારણાને મંજૂરી આપી. અને આ બધી ઘટનાઓ તેમની પહેલ પર બની હતી. આ જર્મની અને યુએસએસઆર વચ્ચેના બિન-આક્રમક કરારનો આરંભ કરનાર કોણ હતો તે પ્રશ્ન વિશે છે. આરંભ કરનાર જર્મની હતો, દસ્તાવેજો સ્પષ્ટપણે આ દર્શાવે છે (હું અહીં ટાંકેલા દસ્તાવેજોને સંપૂર્ણ વાંચવાની ભલામણ કરું છું - દસ્તાવેજો પુસ્તકના અંતે આપવામાં આવ્યા છે).
જર્મન-સોવિયત સંબંધોમાં સુધારો કરવો મુશ્કેલ હતો. ઘણી બધી "ગેરસમજ" એકઠી થઈ ગઈ છે. જર્મન પ્રેસમાં અસંખ્ય હુમલાઓ છે, એન્ટિ-કોમિન્ટર્ન સંધિ, બાલ્ટિક દેશોમાં જર્મન લશ્કરી ઘૂંસપેંઠ અને યુએસએસઆર સામે નાઝી ચુનંદા દ્વારા સતત આક્રમક નિવેદનો.
વી. શુલેનબર્ગે વી. મોલોટોવને ખાતરી આપી હતી કે જર્મનીની યુએસએસઆર તરફ કોઈ આક્રમક યોજના નથી, કે એન્ટિ-કોમિન્ટર્ન સંધિ ગ્રેટ બ્રિટન (કેવી રીતે?) વિરુદ્ધ નિર્દેશિત કરવામાં આવી હતી અને બાલ્ટિક દેશો સાથેના કરારો "શાંતિના કારણમાં નિ:શુલ્ક યોગદાન" હતા. (રસપ્રદ શબ્દો). (132):
જ્યારે મેં પૂછ્યું કે રાજદૂત જર્મની અને યુએસએસઆર વચ્ચેના સંબંધો સુધારવાની શક્યતાઓની કલ્પના કેવી રીતે કરે છે, ત્યારે શુલેનબર્ગે જવાબ આપ્યો કે સંબંધો સુધારવાના માર્ગમાં મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે આપણે દરેક તકનો લાભ લેવો જોઈએ.
વાતચીતમાં, વી. મોલોટોવે જર્મન પક્ષને પૂછ્યું કે તેઓ કેવી રીતે સંબંધો સુધારવાની કલ્પના કરે છે. (132):
વાતચીતના અંતે, શુલેનબર્ગે ફરીથી અમારા પ્રેસને "મધ્યમ" કરવાનું કહ્યું, કારણ કે જર્મન પ્રેસ કથિત રીતે પહેલેથી જ યુએસએસઆરના સંબંધમાં તદ્દન સંયમિત વર્તન કરી રહ્યું હતું.
26 જુલાઈના રોજ, કે. શ્નુરે જી. અસ્તાખોવ સાથે વધુ નિખાલસતા દર્શાવી, જર્મની અને યુએસએસઆર (133) બંને માટે સંબંધો સુધારવાના ફાયદા દર્શાવ્યા:
મેં શ્નુરેને પૂછ્યું કે શું તેમને ખાતરી છે કે ઉપરોક્ત તમામ ફક્ત તેમનો વ્યક્તિગત દૃષ્ટિકોણ જ નથી, પરંતુ ઉચ્ચ ક્ષેત્રોની લાગણીઓને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે.
શું તમે ખરેખર વિચારો છો, તેણે જવાબ આપ્યો, કે હું તમને ઉપરની સીધી સૂચના વિના આ બધું કહીશ? તેમણે વધુ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ ચોક્કસપણે રિબેન્ટ્રોપ દ્વારા રાખવામાં આવેલ દૃષ્ટિકોણ છે, જે ફુહરરના વિચારોને બરાબર જાણે છે.
મારી ટિપ્પણીના જવાબમાં કે અમને વિશ્વાસ નથી કે જર્મન નીતિમાં આયોજિત ફેરફાર ગંભીર, બિન-અવસરવાદી અને લાંબા ગાળા માટે ગણવામાં આવે છે, શ [ન્યુરે] જવાબ આપ્યો:
- મને કહો, તમારે કયા પુરાવા જોઈએ છે? અમે વ્યવહારમાં સાબિત કરવા માટે તૈયાર છીએ કે અમે કોઈપણ મુદ્દા પર કરાર પર પહોંચી શકીએ છીએ અને કોઈપણ બાંયધરી આપી શકીએ છીએ. અમે કલ્પના કરી શકતા નથી કે ઇંગ્લેન્ડ અને પોલેન્ડનો પક્ષ લેવો યુએસએસઆર માટે ફાયદાકારક રહેશે, જ્યારે અમારી સાથે કરાર કરવા માટે દરેક તક છે. જો સોવિયત સરકારને આ વિષય પર ગંભીરતાથી બોલવાની ઇચ્છા હોય, તો પછી તમે આવા નિવેદન ફક્ત મારા તરફથી જ નહીં, પરંતુ ઘણા ઉચ્ચ અધિકારીઓ પાસેથી સાંભળી શકો છો.
બાલ્ટિક રાજ્યો અને રોમાનિયામાં જર્મન વિસ્તરણના મારા ઉલ્લેખના જવાબમાં, શ [નુરે] કહ્યું:
- આ દેશોમાં અમારી પ્રવૃત્તિઓ કોઈપણ રીતે તમારા હિતોનું ઉલ્લંઘન કરતી નથી. જો કે, જો ગંભીર વાતચીતની વાત આવે, તો હું માનું છું કે અમે આ બાબતોમાં અડધા રસ્તે યુએસએસઆરને પૂરી રીતે મળીશું. બાલ્ટિક સમુદ્ર, અમારા મતે, શેર કરવો જોઈએ. ખાસ કરીને બાલ્ટિક દેશોની વાત કરીએ તો, અમે તેમની સાથે યુક્રેનની જેમ જ વર્તન કરવા તૈયાર છીએ. અમે યુક્રેન પર કોઈપણ અતિક્રમણને સંપૂર્ણપણે છોડી દીધું છે (અગાઉ ઑસ્ટ્રિયા-હંગેરીનો ભાગ હતો તે ભાગોને બાદ કરતાં, જેના સંદર્ભમાં પરિસ્થિતિ અસ્પષ્ટ છે). પોલેન્ડને લગતા કરાર પર પહોંચવું વધુ સરળ હશે...
વાર્તાલાપ ખૂબ આગળ વધવા લાગ્યો છે તેવું અનુભવતા, મેં તેને વધુ સામાન્ય વિષયો તરફ ફેરવ્યું, સામાન્ય રીતે યુક્રેન અને રશિયા પ્રત્યેની જર્મન આકાંક્ષાઓ વિશે વાત કરી, મેઈન કેમ્ફમાં સ્થાપિત, જ્યાં ઇંગ્લેન્ડને જર્મનીના સાથી તરીકે માનવામાં આવે છે.
- ફુહરર હઠીલા નથી, પરંતુ તે વિશ્વની પરિસ્થિતિમાં થતા તમામ ફેરફારોને સંપૂર્ણ રીતે ધ્યાનમાં લે છે. આ પુસ્તક 16 વર્ષ પહેલા સંપૂર્ણપણે અલગ પરિસ્થિતિઓમાં લખવામાં આવ્યું હતું. હવે ફુહરર અલગ રીતે વિચારે છે. હવે મુખ્ય દુશ્મન ઈંગ્લેન્ડ છે. ખાસ કરીને, જર્મન-પોલિશ મિત્રતાના પતનને પરિણામે પૂર્વીય યુરોપમાં એક સંપૂર્ણપણે નવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું.
મેં જાપાનનો મુદ્દો ઉઠાવતા કહ્યું કે મને એ વાત સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ નથી કે શા માટે જર્મની જાપાન સાથે મિત્રતા કરવા સંમત થયું, એ હકીકત હોવા છતાં કે ચીન પાસે વિશાળ બજાર અને કાચા માલનો વિશાળ ભંડાર છે જેની જર્મનીને જરૂર છે, જ્યારે જાપાન સાથે મિત્રતા પણ છે. ઇટાલીની જેમ, જર્મનીને આર્થિક રીતે મૂલ્યવાન કંઈપણ આપશે નહીં.
શ્નુરે આનો જવાબ ખૂબ જ અનિચ્છાએ આપ્યો, જાણે કે તે સ્પષ્ટ કરે છે કે મારો પ્રશ્ન એક વ્રણ સ્થળ પર અથડાયો છે.
- જાપાન સાથેની મિત્રતા એ હકીકત છે. પરંતુ અમે માનીએ છીએ કે આ યુએસએસઆર અને જર્મની વચ્ચે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોની સ્થાપનામાં અવરોધ નથી. આ ઉપરાંત, અમને લાગે છે કે યુએસએસઆર અને જાપાન વચ્ચેના સંબંધો પણ વધુ સારા માટે બદલાઈ શકે છે.
હું ખાસ કરીને દસ્તાવેજોમાંથી આવા મોટા અવતરણો ટાંકું છું જેથી દરેક વ્યક્તિ ચોક્કસ દસ્તાવેજોના આધારે બની રહેલી ઘટનાઓનો ન્યાય કરી શકે, જે તે સમયની ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જર્મની તમામ મુદ્દાઓ પર સંમત થવા અને કોઈપણ બાંયધરી આપવા તૈયાર હતું. આ યુએસએસઆર સાથેના સંભવિત કરારમાં તેની મોટી રુચિ દર્શાવે છે. કરારની ખાતર, જર્મની જાપાન સાથે એન્ટિ-કોમિન્ટર્ન સંધિનું ઉલ્લંઘન કરવા તૈયાર હતું (પક્ષો યુએસએસઆર સાથે વાટાઘાટો ન કરવા સંમત થયા હતા). આ કરાર સાથે, જર્મનીએ વાસ્તવમાં તેના સાથી જાપાનને બદલી નાખ્યું, જે તે સમયે ખલખિન ગોલમાં સંપૂર્ણ પાયે દુશ્મનાવટ કરી રહ્યું હતું.
– – અવતરણનો અંત – –
લિંક્સ
[1] 1941 - પાઠ અને તારણો. – એમ.: વોનિઝદાત, 1992. – પૃષ્ઠ 52-53.
[2] હલદર એફ. વોર ડાયરી. ગ્રાઉન્ડ ફોર્સીસ 1939-1942 ના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફની દૈનિક નોંધો. – એમ.: વોનિઝદાત, 1968-1971
[૩] જી. ટાંકી કામગીરી મેળવી. – એમ.: વોનિઝદાત, 1961. – પૃષ્ઠ 33-34.
[૪] હલદર એફ. વોર ડાયરી. ગ્રાઉન્ડ ફોર્સીસ 1939-1942 ના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફની દૈનિક નોંધો. – એમ.: મિલિટરી પબ્લિશિંગ હાઉસ, 1968-1971.
[5] જી. ટાંકી કામગીરી મેળવી. – એમ.: વોનિઝદાત, 1961. – પૃષ્ઠ 33-34.
[૬] મેનસ્ટેઇન ઇ. જીત હારી. / કોમ્પ. એસ. પેરેસ્લેગિન, આર. ઈસ્માઈલોવ. - એમ.: એક્ટ; સેન્ટ પીટર્સબર્ગ ટેરા ફેન્ટાસ્ટિકા, 1999. – પૃષ્ઠ 161-164.
[7] હેલ્ડર એફ. વોર ડાયરી. ગ્રાઉન્ડ ફોર્સીસ 1939-1942 ના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફની દૈનિક નોંધો. – એમ.: મિલિટરી પબ્લિશિંગ હાઉસ, 1968-1971.
[8] એપી આરએફ, એફ. 3, ઓપ. 64. ડી 675, પૃષ્ઠ. 21-30.; http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-year/1568-171-12-1940
[૯] 1941: 2 પુસ્તકોમાં. / કોમ્પ. એલ.ઇ. રેશિન અને અન્ય; એડ. વી.પી. નૌમોવા; પ્રવેશ કલા. acad એ.એન.યાકોવલેવા. – એમ.: ઇન્ટરનેશનલ ફાઉન્ડેશન “ડેમોક્રેસી”, 1998. – પી. 500.
[10] https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0009_bar&l=ru&object=translation
[૧૧] 1941. – M.: MF “લોકશાહી”, 1998. – પૃષ્ઠ 484-498. દસ્તાવેજનું નીચેનું શીર્ષક હતું: "1940 માટે જમાવટ યોજના પર સાઉથવેસ્ટર્ન ફ્રન્ટની સૈન્ય પરિષદના નિર્ણય પર KOVO ના ચીફ ઓફ સ્ટાફ તરફથી નોંધ"; TsAMO RF f. 16, ઓપી. 2951, ડી. 239, એલ..244-277. પ્રમાણિત નકલ. દસ્તાવેજમાં કોઈ નંબર અને કોઈ તારીખ ન હોવાથી પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો હતો (તારીખને બદલે એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે "ડિસેમ્બર 1940 પછી નહીં").
[૧૨] એન્ફિલોવ વી. એ. અગેન્સ્ટ હિસ્ટ્રી // નેઝાવિસિમાયા ગેઝેટા, – 2000 (જાન્યુઆરી 27). - નંબર 14; સ્વેત્લિશિન N.A. ભાગ્યના સીધા પગથિયાં. – ખાબોરોવસ્ક: 1992 – પૃષ્ઠ 57-58.
[૧૩] એન્ફિલોવ વી. એ. અગેન્સ્ટ હિસ્ટ્રી // નેઝાવિસિમાયા ગેઝેટા, – 2000 (જાન્યુઆરી 27). - નંબર 14.
[14] http://www.universalinternetlibrary.ru/book/69700/chitat_knigu.shtml
[૧૫] મિલિટરી હિસ્ટ્રી મેગેઝિન. – 1989. – નંબર 3. - પૃષ્ઠ 64-65.
[૧૬] Ibid., પૃષ્ઠ 64-65.
[૧૭] મિલિટરી હિસ્ટ્રી મેગેઝિન. – 1989. – નંબર 3. - પૃષ્ઠ 64-65.
[૧૮] Ibid., પૃષ્ઠ 64-65.
[૧૯] મેનસ્ટેઇન ઇ. જીત હારી. / કોમ્પ. એસ. પેરેસ્લેગિન, આર. ઈસ્માઈલોવ. - એમ.: એક્ટ; સેન્ટ પીટર્સબર્ગ ટેરા ફેન્ટાસ્ટિકા, 1999. – પૃષ્ઠ 185.
[20] Ibid., પૃષ્ઠ 186-187.
[21] 1941: 2 પુસ્તકોમાં. પુસ્તક 2 – એમ.: ઇન્ટરનેશનલ ફાઉન્ડેશન “ડેમોક્રેસી”, 1998. – પી. 501.
[૨૨] હેલ્ડર એફ. વોર ડાયરી. ગ્રાઉન્ડ ફોર્સીસ 1939-1942 ના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફની દૈનિક નોંધો. – એમ.: વોનિઝદાત, 1968-1971
[23] ચુએવ એફ.એ. "મોલોટોવ સાથે એકસો ચાલીસ વાર્તાલાપ: એફ. ચુએવની ડાયરીમાંથી." – એમ.: ટેરા, 1991 – પૃષ્ઠ 22.
[24] http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2014-599-21-1941
[25] "...1941ની વસંતઋતુમાં રશિયાનો નાશ કરો." (એ. હિટલર, જુલાઈ 31, 1940): યુએસએસઆર અને જર્મનીની ગુપ્તચર સેવાઓના દસ્તાવેજો. 1937-1945", કોમ્પ. યામ્પોલ્સ્કી વી.પી. - એમ.; કુચકોવો ક્ષેત્ર, 2008. – પૃષ્ઠ 517-518; http://bdsa.ru/persons-adopted-by-Stalin/1926-1941-1105
[૨૬] હું ફક્ત સ્મૃતિમાંથી જ લખી રહ્યો છું... ગ્રેટ પેટ્રીયોટિક વોરના પ્રથમ દિવસોના વિનાશ વિશે રેડ આર્મીના કમાન્ડર: 2 વોલ્યુમમાં./ કોમ્પ., લેખક. પ્રસ્તાવના, ભાષ્ય અને biogr. એસ.એલ. ચેકુનોવ દ્વારા નિબંધો. - એમ.: શિક્ષણ અને વિજ્ઞાનના પ્રમોશન માટે રશિયન ફાઉન્ડેશન. દિમિત્રી પોઝાર્સ્કી યુનિવર્સિટી, 2017. – (એમ. પુરકાયેવના સંસ્મરણો); TsAMO RF f. 15, ઓપ. 178612, નંબર 44, એલ. 198-209.
[૨૭] રોકોસોવ્સ્કી કે.કે. – એમ.: વોનિઝદાત, 1997. – પી.32.
[28] 26 માર્ચ, 1946 ના યુએસએસઆર નંબર 664 ના મંત્રી પરિષદનો ઠરાવ // ઇઝવેસ્ટિયા. 1946. માર્ચ 27.
[૨૯] 1941-1945ના મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધમાં સોવિયેત દવાનો અનુભવ: 35 ભાગમાં એમ., 1949-1955.
[૩૦] હું ફક્ત સ્મૃતિમાંથી જ લખી રહ્યો છું... ગ્રેટ પેટ્રીયોટિક વોરના પ્રથમ દિવસોની આપત્તિ વિશે રેડ આર્મીના કમાન્ડર: 2 ભાગમાં વોલ્યુમ 1. / કોમ્પ., લેખક. પ્રસ્તાવના, ભાષ્ય અને biogr. એસ.એલ. ચેકુનોવ દ્વારા નિબંધો. - એમ.: શિક્ષણ અને વિજ્ઞાનના પ્રમોશન માટે રશિયન ફાઉન્ડેશન. દિમિત્રી પોઝાર્સ્કી યુનિવર્સિટી, 2017. – પૃષ્ઠ 6.; TsAMO RF, f. 15. ઓપ. 178612. ડી. 28. એલ. 159.; TsAMO RF, f. 15. ઓપ. 178612. ડી. 28. એલ. 161.
[૩૧] હું ફક્ત સ્મૃતિમાંથી જ લખી રહ્યો છું... ગ્રેટ પેટ્રીયોટિક વોરના પ્રથમ દિવસોના વિનાશ વિશે રેડ આર્મીના કમાન્ડર: 2 વોલ્યુમમાં. / કોમ્પ., લેખક. પ્રસ્તાવના, ભાષ્ય અને biogr. એસ.એલ. ચેકુનોવ દ્વારા નિબંધો. - એમ.: શિક્ષણ અને વિજ્ઞાનના પ્રમોશન માટે રશિયન ફાઉન્ડેશન. દિમિત્રી પોઝાર્સ્કી યુનિવર્સિટી, 2017. – પી. 7.; TsAMO RF f. 15. ઓપ. 178612. ડી. 45. એલ. 54.
[૩૨] Ibid., S. 9.; TsAMO RF f. 15. ઓપ. 178612. ડી. 45. એલ. 62-88.
[૩૩] 1941-1945ના મહાન દેશભક્તિ યુદ્ધની વ્યૂહાત્મક રૂપરેખા. - એમ.: વોનિઝદાત, 1961.
[૩૪] TsAMO RF F. 15. ઓપ. 977441. ડી. 2, 3.
[૩૫] મિલિટરી હિસ્ટ્રી મેગેઝિન. – 1989. – નંબર 3. - પૃષ્ઠ 62-69; નંબર 5. - પૃષ્ઠ 23-30.
[૩૬] હું ફક્ત સ્મૃતિમાંથી જ લખી રહ્યો છું... ગ્રેટ પેટ્રીયોટિક વોરના પ્રથમ દિવસોની આપત્તિ વિશે રેડ આર્મીના કમાન્ડર: 2 વોલ્યુમમાં / કોમ્પ., લેખક. પ્રસ્તાવના, ભાષ્ય અને biogr. એસ.એલ. ચેકુનોવ દ્વારા નિબંધો. - એમ.: શિક્ષણ અને વિજ્ઞાનના પ્રમોશન માટે રશિયન ફાઉન્ડેશન. દિમિત્રી પોઝાર્સ્કી યુનિવર્સિટી, 2017.
[૩૭] 1941 - પાઠ અને નિષ્કર્ષ. – એમ.: મિલિટરી પબ્લિશિંગ હાઉસ – 1992. – પરિશિષ્ટ 19.
[૩૮] હું ફક્ત સ્મૃતિમાંથી જ લખી રહ્યો છું... ગ્રેટ પેટ્રીયોટિક વોરના પ્રથમ દિવસોના વિનાશ વિશે રેડ આર્મીના કમાન્ડર: 2 વોલ્યુમમાં./ કોમ્પ., લેખક. પ્રસ્તાવના, ભાષ્ય અને biogr. એસ.એલ. ચેકુનોવ દ્વારા નિબંધો. - એમ.: શિક્ષણ અને વિજ્ઞાનના પ્રમોશન માટે રશિયન ફાઉન્ડેશન. દિમિત્રી પોઝાર્સ્કી યુનિવર્સિટી, 2017. – (વી. સિમવોલોકોવના સંસ્મરણો); TsAMO RF f. 15, ઓપ. 178612, નંબર 44, એલ. 58-63.
[૩૯] હું ફક્ત સ્મૃતિમાંથી જ લખી રહ્યો છું... ગ્રેટ પેટ્રીયોટિક વોરના પ્રથમ દિવસોની આપત્તિ વિશે રેડ આર્મીના કમાન્ડર: 2 ભાગમાં વોલ્યુમ 1./ કોમ્પ., લેખક. પ્રસ્તાવના, ભાષ્ય અને biogr. એસ.એલ. ચેકુનોવ દ્વારા નિબંધો. - એમ.: શિક્ષણ અને વિજ્ઞાનના પ્રમોશન માટે રશિયન ફાઉન્ડેશન. દિમિત્રી પોઝાર્સ્કી યુનિવર્સિટી, 2017. – (પી. અફનાસ્યેવના સંસ્મરણો).
[40] https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/
[૪૧] મેનસ્ટેઇન ઇ. જીત હારી. / કોમ્પ. એસ. પેરેસ્લેગિન, આર. ઈસ્માઈલોવ. - એમ.: એક્ટ; સેન્ટ પીટર્સબર્ગ ટેરા ફેન્ટાસ્ટિકા, 1999. – પૃષ્ઠ 185.
[૪૨] હેલ્ડર એફ. વોર ડાયરી. ગ્રાઉન્ડ ફોર્સીસ 1939-1942 ના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફની દૈનિક નોંધો. – એમ.: વોનિઝદાત, 1968-1971
[૪૩] મેનસ્ટેઇન ઇ. જીત હારી. / કોમ્પ. એસ. પેરેસ્લેગિન, આર. ઈસ્માઈલોવ. - એમ.: એક્ટ; સેન્ટ પીટર્સબર્ગ ટેરા ફેન્ટાસ્ટિકા, 1999. – પૃષ્ઠ 186.
[૪૪] 1941: 2 પુસ્તકોમાં. પુસ્તક 1./ કોમ્પ. એલ.ઇ. રેશિન અને અન્ય; એડ. વી.પી. નૌમોવા; પ્રવેશ કલા. acad એ.એન.યાકોવલેવા. – એમ.: ઇન્ટરનેશનલ ફાઉન્ડેશન “ડેમોક્રેસી”, 1998. – પી. 433
[૪૫] Ibid.
[૪૬] ગુડેરિયન જી. મેમોઇર્સ ઓફ અ સોલ્જર. – સ્મોલેન્સ્ક: રૂસિચ, 1999. – પી. 208.
[૪૭] Ibid., પૃષ્ઠ 408-416.
[48] મિલિટરી હિસ્ટ્રી મેગેઝિન, 1989, નંબર 3. - પૃષ્ઠ 65.
[૪૯] હું ફક્ત સ્મૃતિમાંથી જ લખી રહ્યો છું... ગ્રેટ પેટ્રીયોટિક વોરના પ્રથમ દિવસોના વિનાશ વિશે રેડ આર્મીના કમાન્ડર: 2 વોલ્યુમમાં./ કોમ્પ., લેખક. પ્રસ્તાવના, ભાષ્ય અને biogr. એસ.એલ. ચેકુનોવ દ્વારા નિબંધો. - એમ.: શિક્ષણ અને વિજ્ઞાનના પ્રમોશન માટે રશિયન ફાઉન્ડેશન. દિમિત્રી પોઝાર્સ્કી યુનિવર્સિટી, 2017. – (એમ. પુરકાયેવના સંસ્મરણો); TsAMO RF f. 15, ઓપ. 178612, નંબર 44, એલ. 198-209.
[50] Ibid.
[૫૧] હું ફક્ત સ્મૃતિમાંથી જ લખી રહ્યો છું... ગ્રેટ પેટ્રીયોટિક વોરના પ્રથમ દિવસોની વિનાશ વિશે રેડ આર્મીના કમાન્ડર: 2 વોલ્યુમમાં./ કોમ્પ., લેખક. પ્રસ્તાવના, ભાષ્ય અને biogr. એસ.એલ. ચેકુનોવ દ્વારા નિબંધો. - એમ.: શિક્ષણ અને વિજ્ઞાનના પ્રમોશન માટે રશિયન ફાઉન્ડેશન. દિમિત્રી પોઝાર્સ્કી યુનિવર્સિટી, 2017. – (જી. શેરસ્ટ્યુકના સંસ્મરણો); TsAMO RF f. 15, ઓપ. 178612, નંબર 50, એલ. 111-121.
[૫૨] હું ફક્ત સ્મૃતિમાંથી જ લખી રહ્યો છું... ગ્રેટ પેટ્રીયોટિક વોરના પ્રથમ દિવસોની આપત્તિ વિશે રેડ આર્મીના કમાન્ડર: 2 વોલ્યુમમાં./ કોમ્પ., લેખક. પ્રસ્તાવના, ભાષ્ય અને biogr. એસ.એલ. ચેકુનોવ દ્વારા નિબંધો. - એમ.: શિક્ષણ અને વિજ્ઞાનના પ્રમોશન માટે રશિયન ફાઉન્ડેશન. દિમિત્રી પોઝાર્સ્કી યુનિવર્સિટી, 2017. – (પી. નોવિચકોવના સંસ્મરણો); TsAMO RF f. 15, ઓપ. 725588, નં. 13, એલ. 210-233.
[53] મિલિટરી હિસ્ટ્રી મેગેઝિન, 1989. – નંબર 5. - પૃષ્ઠ 27.
[54] ચેરેવિચેન્કો યા ટી. વોર. લોકો. વિજય. 1941 – 1945: લેખો. નિબંધો. યાદો. / Danishevsky I. M., Taratuta Zh. પુસ્તક દ્વારા સંકલિત. 1. - 2જી આવૃત્તિ., ઉમેરો. – એમ.: પોલિટિઝદાત, 1983. – 231 પૃષ્ઠ.
[55] Ibid.
[૫૬] પોક્રીશ્કિન એ.આઈ. – એમ.: વોનિઝદાત, 1980. – પૃષ્ઠ 5-15.
[૫૭] હું ફક્ત સ્મૃતિમાંથી જ લખી રહ્યો છું... ગ્રેટ પેટ્રીયોટિક વોરના પ્રથમ દિવસોની વિનાશ વિશે રેડ આર્મીના કમાન્ડર: 2 વોલ્યુમમાં./ કોમ્પ., લેખક. પ્રસ્તાવના, ભાષ્ય અને biogr. એસ.એલ. ચેકુનોવ દ્વારા નિબંધો. - એમ.: શિક્ષણ અને વિજ્ઞાનના પ્રમોશન માટે રશિયન ફાઉન્ડેશન. દિમિત્રી પોઝાર્સ્કી યુનિવર્સિટી, 2017. – પી. 428 (એ. કિસ્લિટ્સિનના સંસ્મરણો); TsAMO RF, f. 15, ઓપ. 725588, 29, એલ. 39-46.
[58] "11મી મિકેનાઇઝ્ડ કોર્પ્સના 29મી ટાંકી વિભાગની લડાઇ કામગીરી." સ્મૃતિઓ ગ્રોડનો સ્ટેટ હિસ્ટોરિકલ અને આર્કિયોલોજિકલ મ્યુઝિયમના ભંડોળમાં રાખવામાં આવી છે. મ્યુઝિયમ સ્ટાફની વિનંતી પર નવેમ્બર 1965 માં લખાયેલ હસ્તપ્રત.
[૫૯] હું ફક્ત સ્મૃતિમાંથી જ લખી રહ્યો છું... ગ્રેટ પેટ્રીયોટિક વોરના પ્રથમ દિવસોના વિનાશ વિશે રેડ આર્મીના કમાન્ડર: 2 વોલ્યુમમાં./ કોમ્પ., લેખક. પ્રસ્તાવના, ભાષ્ય અને biogr. એસ.એલ. ચેકુનોવ દ્વારા નિબંધો. - એમ.: શિક્ષણ અને વિજ્ઞાનના પ્રમોશન માટે રશિયન ફાઉન્ડેશન. દિમિત્રી પોઝાર્સ્કી યુનિવર્સિટી, 2017. – પી. 408-416 (એસ. ગુરોવના સંસ્મરણો).
[60] Ibid., પૃષ્ઠ 408-416.
[૬૧] ત્સામો આરએફ, એફ. 15, ઓપ. 977441, નં. 2, એલ. 186.
[62] TsAMO RF, f. 15, ઓપ. 977441, નં. 2, એલ. 367-368.
[૬૩] રાજધાની ઉપરના આકાશમાં // રેડ સ્ટાર. – 2001 ડિસેમ્બર 18; http://old.redstar.ru/2001/12/18_12/2_02.html
[64] Ibid.
[65] https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/
[66] http://airaces.narod.ru/spane/kopez.htm
[૬૭] વિશ્વ યુદ્ધ. 1939-1945. - M: LLC "પબ્લિશિંગ હાઉસ એક્ટ"; સેન્ટ પીટર્સબર્ગ: પોલીગોન પબ્લિશિંગ હાઉસ એલએલસી, 2000. – પૃષ્ઠ 218-219.
[૬૮] ટિપ્પેલસ્કીર્ચ કે. બીજા વિશ્વ યુદ્ધનો ઇતિહાસ. - સેન્ટ પીટર્સબર્ગ: બહુકોણ; એમ.: AST, 1999. – પૃષ્ઠ 246-247.
[૬૯] હેલ્ડર એફ. વોર ડાયરી. ગ્રાઉન્ડ ફોર્સીસ 1939-1942 ના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફની દૈનિક નોંધો. – એમ.: વોનિઝદાત, 1968-1971
[70] અવતરણ: અન્ય યુદ્ધ, 1939-1945. – એમ.: રશિયન સ્ટેટ યુનિવર્સિટી ફોર ધ હ્યુમેનિટીઝ, 1996. – પી. 379.
[૭૧] હેલ્ડર એફ. વોર ડાયરી. ગ્રાઉન્ડ ફોર્સીસ 1939-1942 ના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફની દૈનિક નોંધો. – એમ.: વોનિઝદાત, 1968-1971
[૭૨] હેલ્ડર એફ. વોર ડાયરી. ગ્રાઉન્ડ ફોર્સીસ 1939-1942 ના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફની દૈનિક નોંધો. – એમ.: વોનિઝદાત, 1968-1971
[૭૩] લિડેલ-હાર્ટ બી. બેટલ્સ ઓફ ધ થર્ડ રીક. નાઝી જર્મનીના સેનાપતિઓના ઉચ્ચ પદના સંસ્મરણો. – એમ.: સેન્ટ્રોપોલીગ્રાફ, 2005. – પૃષ્ઠ 271-272.
[૭૪] ગોબેલ્સ જે. ડાયરીઓ ઓફ 1945. નવીનતમ પ્રવેશો: પ્રતિ. તેની સાથે. – સ્મોલેન્સ્ક: “રુસિચ”, 1998. – પૃષ્ઠ 132-133.
[૭૫] હેલ્ડર એફ. વોર ડાયરી. ગ્રાઉન્ડ ફોર્સીસ 1939-1942 ના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફની દૈનિક નોંધો. – એમ.: મિલિટરી પબ્લિશિંગ હાઉસ, 1968-1971.
[૭૬] મુલર-હિલેબ્રાન્ડ બી. જર્મન લેન્ડ આર્મી, 1933-1945. – એમ.: આઇસોગ્રાફસ, એક્સમો, 2002. – પૃષ્ઠ 284-286.
[૭૭] મુલર-હિલેબ્રાન્ડ બી. જર્મન લેન્ડ આર્મી 1933-1945. – એમ.: આઇસોગ્રાફસ, એક્સમો, 2002. – પૃષ્ઠ 284-291.
[૭૮] હેલ્ડર એફ. વોર ડાયરી. ગ્રાઉન્ડ ફોર્સીસ 1939-1942 ના ચીફ ઓફ જનરલ સ્ટાફની દૈનિક નોંધો. – એમ.: મિલિટરી પબ્લિશિંગ હાઉસ, 1968-1971.
[૭૯] બોક એફ. વોન. હું મોસ્કોના દરવાજા પર ઉભો હતો. યુદ્ધ ડાયરી 1941-1945. – એમ.: યૌઝા, એકસ્મો, 2006. – 512 પૃષ્ઠ.
[80] રેઇનહાર્ટ કે. ટર્ન મોસ્કો નજીક. 1941/42ના શિયાળામાં હિટલરની વ્યૂહરચનાનું પતન: ઐતિહાસિક રૂપરેખા. – એમ.: વોનિઝદાત, 1980. – પૃષ્ઠ 80-81.
[૮૧] કારેલ પી. ઈસ્ટર્ન ફ્રન્ટ. બે પુસ્તકોમાં. – એમ.: આઇસોગ્રાફસ, ઇકેએસએમઓ, 2003.
[૮૨] બોક એફ. વોન. હું મોસ્કોના દરવાજા પર ઉભો હતો. યુદ્ધ ડાયરી 1941-1945. – એમ.: યૌઝા, એકસ્મો, 2006. – 512 પૃષ્ઠ.
[૮૩] મિલિટરી હિસ્ટ્રી મેગેઝિન. 1990. - નંબર 9. - પૃષ્ઠ 39-47; TsKHIDK, f.1p, op. 32-6, d.2, l.8-9.
[૮૪] ચર્ચિલ ડબલ્યુ. ધ સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર. પુસ્તક બે. T 4. – M.: Voenizdat, 1991. – P. 522.
[૮૫] 1941: 2 પુસ્તકોમાં. પુસ્તક 2 – એમ.: ઇન્ટરનેશનલ ફાઉન્ડેશન “ડેમોક્રેસી”, 1998. – પી. 495-496.
[૮૬] ઝુકોવ જી.કે. ટી. 1. - એમ.: એપીએન, 1979. - પૃષ્ઠ 236.
[૮૭] ચુએવ એફ.એ. મોલોટોવ સાથે એકસો ચાલીસ વાર્તાલાપ: એફ. ચુએવની ડાયરીમાંથી. – એમ.: ટેરા, 1991. – પૃષ્ઠ 21.
[88] Ibid., પૃષ્ઠ 16.
[89] https://regnum.ru/news/843566.html
[૯૦] મુલર-હિલેબ્રાન્ડ બી. જર્મન લેન્ડ આર્મી 1933-1954. – એમ.: આઇસોગ્રાફસ, એકસ્મો પબ્લિશિંગ હાઉસ, 2002. – પૃષ્ઠ 164-166.
[૯૧] રાપાલોની સંધિ 1922 // લશ્કરી જ્ઞાનકોશ. ટી. 6. / ગ્રેચેવ પી. એસ. - એમ.: મિલિટરી પબ્લિશિંગ હાઉસ, 2002. - પી. 182.
[૯૨] હેન, પોલ એન. (2005), અ લો ડિસનેસ્ટ ડિકેડ: ધ ગ્રેટ પાવર્સ, ઈસ્ટર્ન યુરોપ, એન્ડ ધી ઈકોનોમિક ઓરિજિન્સ ઓફ વર્લ્ડ વોર II, 1930-1941, કોન્ટીનિયમ ઈન્ટરનેશનલ પબ્લિશિંગ ગ્રુપ
[૯૩] મુલર. Aussenhandelssystem und Industriepolitik Russlands waehrend des ersten und zweiten Fuenfjahrplanes in ihrer Bedeutung fuer die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. 1934. આમાંથી અવતરણ: https://ru.wikipedia.org/wiki/German-Soviet_trade_agreement_(1939)
[૯૪] 20 વર્ષ 1918-1937 માટે યુએસએસઆરનો વિદેશી વેપાર. આંકડાકીય સંદર્ભ પુસ્તક. - એમ.: 1939.
[૯૫] પાર્કિન્સન ફીટ. અમારા સમય માટે શાંતિ: મ્યુનિકથી ડંકર્ક - ધ ઇનસાઇડ સ્ટોરી. એલ., 1971. પૃષ્ઠ 130
